CYFRES BEIRDD YR UCHELWYR 


Gwaith Syr Dafydd Trefor 


CANOLFAN UWCHEFRYDIAU 
CYMREIG A CHELTAIDD 
PRIFYSGOL CYMRU 


CYFRES BEIRDD YR UCHELWYR 


Cyfarwyddwr 
Yr Athro Geraint H. Jenkins, BA, PHD, DLITT, FBA 


Golygydd y Gyfres 
Ann Parry Owen, BA, PHD 


Cymrodyr Ymchwil 
M. Paul Bryant-Quinn, STB, BA, MPHIL 
R. Iestyn Daniel, BA, PHD 
Rhiannon Ifans, BA, PHD 
Barry James Lewis, MA, MPHIL, PHD 


Golygydd Ymgynghorol 
Yr Athro Emeritws R. Geraint Gruffydd, BA, DPHIL, DLITT, FBA 


Bwrdd Golygyddol 
Gareth A. Bevan, MA 
Yr Athro Dafydd Johnston, BA, PHD 
A. Cynfael Lake, MA, PHD 
Peredur Lynch, BA, PHD 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


golygwyd gan 


RHIANNON IFANS 


ABERYSTWYTH 
CANOLFAN UWCHEFRYDIAU CYMREIG A CHELTAIDD 
PRIFYSGOL CYMRU 
2005 


O Prifysgol Cymru ©, 2005. 
Adargraffiad PDF gyda mân gywiriadau, 2023. 


Cyhoeddir y gwaith hwn dan drwydded CC BY-NC-SA 4.0. 


999 


Am ymholiadau ynglŷn â hawliau atgynhyrchu eraill, cysyllter â'r Ganolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH. 


Y mae cofnod catalogio'r llyfr hwn ar gael gan y Llyfrgell Brydeinig. 
ISBN 0 947531 82 3 


Cysodwyd gan staff Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol 
Cymru. 


Cydnabyddir yn ddiolchgar gefnogaeth ariannol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant tuag at baratoi'r adargraffiad digidol 
hwn. Am wybodaeth bellach cysyllter ag Ann Parry Owen, apo@cymru.ac.uk. 


Dull y golygu 


Lluniwyd testunau cyfansawdd o'r cerddi gan ddangos y darlleniadau 
amrywiol (ond nid rhai orgraffyddol pur) yn yr “Amrywiadau” ar waelod y 
testun. Os yw darlleniad amrywiol yn digwydd mewn grŵp o lawysgrifau, 
cofnodir ef yn orgraff y llawysgrif hynaf yn y grŵp hwnnw. Os oes gair neu 
ran o linell yn eisiau mewn llawysgrif, nodir hynny drwy roi'r gair neu'r 
geiriau (yn orgraff y testun golygedig) mewn bachau petryal. Os oes llinell 
neu linellau yn eisiau mewn llawysgrif, nodir y rheini mewn bachau petryal 
wrth drafod trefn y llinellau. Fodd bynnag, os yw llinell yn anghyflawn, neu 
os yw gair neu eiriau'n annarllenadwy oherwydd staen, twll, &c., dynodir 
hynny â bachau petryal gwag. 

Cyflwynir y testun mewn orgraff Cymraeg Diweddar ac wedi ei brif- 
lythrennu a'i atalnodi. Diweddarwyd orgraff a sain geiriau, oni bai fod y 
gynghanedd yn gofyn am sain Gymraeg Canol (gw. GDG? xlvi); er engh- 
raifft, diweddarwyd -aw-, -aw yn o pan oedd angen (oni bai fod yr odl yn 
hawlio cadw'r aw) ac -ei-, -ei yn ai. Ond ni ddiweddarwyd ffurfiau Cymraeg 
Canol dilys megis fal, ymy, yty (sef ‘imi’, ‘iti’), wyd (sef ‘wyt’), &c. 

Yn yr Eirfa ar ddiwedd gwaith y bardd rhestrir y geiriau a drafodir yn y 
nodiadau (nodir hynny ag ‘n’). Rhestrir hefyd eiriau dieithr neu eiriau sy'n 
digwydd mewn ystyr wahanol i'r arfer, gan gynnig aralleiriad ar eu cyfer. 
Yn y mynegeion i enwau priod rhestrir pob enw person a phob enw lle sy'n 
digwydd yn y cerddi. 


Diolchiadau 


Cydnabyddir yn ddiolchgar gymorth y canlynol: staff Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, Aberystwyth, Bwrdd Golygyddol ‘Cyfres Beirdd yr Uchelwyr’, yr 
Athro Ralph A. Griffiths, Mr Daniel Huws, Mr Dafydd Ifans, Mr R.W. 
McDonald, Dr Ann Parry Owen, Mrs Elen Wyn Simpson, Yr Athro 
Emeritws J. Beverley Smith, a Dr Llinos Beverley Smith. Y mae arnaf 
ddyled neilltuol, unwaith yn rhagor, i'r Athro Emeritws R. Geraint 
Gruffydd. 


Cynnwys 


DUE Y-GOIY GU, Y GY GYG 
DIOLCHIADAU vinina nininini ia ioiai 
BYRFODDAU 
Tely iy ddol st emen a a nate Ree a RA 
Temau a Geiriatlen nu cnt dU Y NL 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 
RHAGYMADRODD: orenen ra a E E E 
TESTUN 
1. Moliant i Dr Wiliam Glyn o Lynllifon... 
2. I gymodi 4 Rhisiart Bwlclai, Archddiacon Môn, a’i frawd 
Rowland Bwlcelai .........ssseeseseesesesseseseeseseeseseesesessesesersesess 
. Moliant i Robert ap Rhys o Blas Iolyn ......................... 
. Marwnad Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthaml....... 
Marwnad Harri VIL eeina 
. Marwnad Wiliam ap Gruffudd ap Dicws pan oedd ef fyw 


. I ofyn almari gan Wiliam ap Maredudd ap Rhys 
o Lanfairfechan dros Ddafydd ap Gwilym.................... 
8. I ofyn bwa gan Syr Lewys ab Ieuan ap Tudur, 
rheithor Llanbedrog, dros Syr Wiliam.......................... 
9. I ofyn caseg gan Siôn ap Robin o Eifionydd...................... 
10. I ofyn march gan Rydderch ap Dafydd o Fyfyrian 
dros RYS CWE cu Gn te ER YU Yni 
11. I ofyn paderau gan Fargred ferch Wiliam o'r Penrhyn 
dros Sieffre ap Siôn... a III I IIN 
12. I ofyn telyn gan Edward Sirc dros Ddafydd ap Gwilym.... 
13. Ddwynwen issue dd YR AU 
14. I Ddeiniol Bangor a'r Esgob Thomas Skeffington ............ 
15. Yn erbyn caru'r Dyd occ eeceesceseceseeeseeeeeeeeeeeseeeseeesneesees 
16. I ddangos fyrred oes Ay1........ ce eceeceeseeseeseeseeeceeseeeeseeeeeeseens 
17. Prddraig goch oo... insni eir iseis irnir es 
L8 Lferch anhysbys e Sa dah daa as 


viii GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Englynion amheus eu hawduriaeth 


T9: Fa lesa wn. Can no On DAU En nn DT 101 

20: Fwynt ydeu an I GG lis An 102 
NODIADAU 2 ddm a md ND YL 103 
GEIRFA. ee GG FY FF GG WU 217 
Enwau personau i. ee un ed yD de LG FU 231 
Enwau lleoedd... GG LI IH FY ET WG FY FFF YT 234 
LLAWYSGRIFAU. uen Gwr li gd Y GG dn y 235 
MYNEGAI I'R LLINELLAU CYNTAF... eer I IY Hi. 247 


AAST 


Act 
Arch Camb 
AWH 


B 


Bangor 


Bangor (Mos) 


Bangor (Penrhos) 


Bangor (Penrhyn) 


P.C. Bartrum: WG1 


P.C. Bartrum: WG2 


BaTh 


BD 
BDe 


Beirn 


Byrfoddau 
Llyfryddol 
Anglesey Antiquarian Society and Field Club 
Transactions, 1913— 
‘Actau yr Apostolion’ yn y Testament Newydd 
Archaeologia Cambrensis, 1846— 


Aspects of Welsh History: Selected Papers of the 
late Glyn Roberts, ed. A.H. Dodd and J.G. 
Williams (Cardiff, 1969) 


Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93 
Llawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru 
Bangor 

Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym 
Mhrifysgol Cymru Bangor 

Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Penrhos) ym 
Mhrifysgol Cymru Bangor 

Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Penrhyn) ym 
Mhrifysgol Cymru Bangor 

P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 
(Cardiff, 1974) 


P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 
(Aberystwyth, 1983) 


Beirdd a Thywysogion: Barddoniaeth Llys yng 
Nghymru, Iwerddon a'r Alban, gol. Morfydd E. 
Owen a Brynley F. Roberts (Caerdydd ac 
Aberystwyth, 1996) 


Brut Dingestow, gol. H. Lewis (Caerdydd, 1942) 


Buched Dewi, gol. D. Simon Evans (Caerdydd, 
1959) 


Y Beirniad, gol. J. Morris Jones (1911-20) 


X 


BL Add 


B1 BGCC 


Bodewryd 


Bodley 


1 Br 


Brog 


BRh 


BT 


BT (cyf) 


BT (RB) 


ByCy 


ByCyAt 


CA 


CAMBM 


Card 
J. Cartwright: ForF 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Llawysgrif Ychwanegol yng nghasgliad y Llyfr- 
gell Brydeinig, Llundain 


Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar, 
gol. M. Haycock (Llandybie, 1994) 


Llawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


Llawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Bodley, 
Rhydychen 


‘Llyfr Cyntaf y Brenhinoedd? yn yr Hen 
Destament 


Llawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


Breudwyt Ronabwy, gol. Melville Richards 
(Caerdydd, 1948) 


Brut y Tywysogyon Peniarth Ms. 20, gol. Thomas 
Jones (Caerdydd, 1941) 


Brut y Tywysogyon or The Chronicle of the 
Princes Peniarth Ms. 20 version, ed. Thomas 
Jones (Cardiff, 1952) 


Brut y Tywysogyon (Red Book of Hergest 
Version), ed. Thomas Jones (Cardiff, 1955) 


Y Bywgra!adur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 
1953) 


Y Bywgraffiadur Cymreig 1941-1950 gydag 
Atodiad i'r Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 
(Llundain, 1970) 


Canu Aneirin, gol. Ifor Williams (Caerdydd, 
1938) 


Catalogue of Additions to the Manuscripts in the 
British Museum in the years 1841—1845 (London, 
1850) 


Llawysgrif yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd 


Jane Cartwright, Y Forwyn Fair, Santesau a 
Lleianod: Agweddau ar Wyryfdod a Diweirdeb 
yng Nghymru'r Oesoedd Canol (Caerdydd, 1999) 


Chirk 
CLC 
CLC? 
CLIH 
CM 
CMCS 
CMOC 
CO 
CO? 


CO? 


Col 

1 Cor 

2 Cor 

Cy 

Cylchg CHSFeir 


Cylchg HC 
Cylchg LlGC 


D 


BYRFODDAU xi 


Llawysgrif yng nghasgliad Castell y Waun, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic 
Stephens (Caerdydd, 1986) 


Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic 
Stephens (ail arg., Caerdydd, 1997) 


Canu Llywarch Hen, gol. Ifor Williams (Caer- 
dydd, 1935) 

Llawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


Cambridge Medieval Celtic Studies, 1981-1993; 
Cambrian Medieval Celtic Studies, 1993— 


Canu Maswedd yr Oesoedd Canol, gol. D.R. 
Johnston (Caerdydd, 1991) 


Culhwch ac Olwen, gol. Rachel Bromwich a D. 
Simon Evans (Caerdydd, 1988) 


Culhwch and Olwen, ed. Rachel Bromwich and 
D. Simon Evans (Cardiff, 1992) 


Culhwch ac Olwen, gol. Rachel Bromwich a D. 
Simon Evans gyda chymorth D.H. Evans (ail 
arg., Caerdydd, 1997) 


“Epistol Paul ... at y Colosiaid” yn y Testament 
Newydd 


“Epistol Cyntaf Paul ... at y Corinthiaid” yn y 
Testament Newydd 


‘Ail Epistol Paul ... at y Corinthiaid” yn y 
Testament Newydd 


Y Cymmrodor, The Magazine of the Honourable 
Society of Cymmrodorion, 1877-1951 


Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir 
Feirion(n)ydd, 1949— 


Cylchgrawn Hanes Cymru, 1960— 


Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 
1939— 


Dictionarium Duplex, ed. John Davies (Londin- 
ium, 1632) 


xii 


Dafydd Trefor: Gw 


Dat 


R.R. Davies: ROG 


DE 


Deut 
DGG 


DGG? 


DGGD 


DGIA 


Diar 


DiarC 


DN 


DNB? 


DWH 


L. Dwnn: HV 


Ecs 
EEW 


ELISG 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Irene George, ‘Syr Dafydd Trefor: ei oes a'i 
waith” (M.A. Cymru [Caerdydd], 1929) 


‘Datguddiad Ioan” yn y Testament Newydd 


R.R. Davies, The Revolt of Owain Glyn Dŵr 
(Oxford, 1995) 


Gwaith Dafydd ab Edmwnd, gol. Thomas 
Roberts (Bangor, 1914) 


“Llyfr Deuteronomium” yn yr Hen Destament 


Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr, gol. 
Ifor Williams a T. Roberts (Bangor, 1914) 
Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr, gol. 
Ifor Williams a T. Roberts (ail arg., Caerdydd, 
1935) 


Bleddyn Owen Huws, Detholiad o Gywyddau 
Gofyn a Diolch (Caernarfon, 1998) 


H.M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences 
and Analogues (Oxford, 1996) 


“Llyfr y Diarhebion” yn yr Hen Destament 


Diarhebion Cymru, gol. William Hay (Lerpwl, 
1955) 


The Poetical Works of Dafydd Nanmor, ed. 
Thomas Roberts and Ifor Williams (Cardiff and 
London, 1923) 


Oxford Dictionary of National Biography, ed. 
H.C.G. Matthew and B. Harrison (Oxford, 2004) 


Michael Powell Siddons, 7he Development of 
Welsh Heraldry (3 vols., Aberystwyth, 1991-3) 


Heraldic Visitations of Wales, gol. S.R. Meyrick 
(Llandovery, 1846) 


“Llyfr Ecsodus” yn yr Hen Destament 


T.H. Parry-Williams, The English Element in 
Welsh (London, 1923) 


J. Lloyd-Jones, Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon 
(Caerdydd, 1928) 


Eseia 


Esgair 


Etudes 
R. Wallis Evans: Dar 


GC 


GDB 


GDEp 


GDG 


GDG? 


GDG? 


GDGor 


BYRFODDAU xiii 


‘Llyfr y Proffwyd Eseia” yn yr Hen Destament 


Llawysgrif yng nghasgliad Esgair a Phant- 
perthog, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aber- 
ystwyth 


Etudes celtigues, 1936— 


R. Wallis Evans, ‘Y daroganau Cymraeg hyd at 
amser y Tuduriaid gan roi sylw arbennig i'r 
cywyddau brud” (M.A. Cymru [Caerdydd], 1935) 


M.E. Griffiths, Early Vaticination in Welsh with 
English Parallels (Cardiff, 1937) 


Early Welsh Genealogical Tracts, ed. P.C. 
Bartrum (Cardiff, 1966) 


Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg, gol. J. 
Lloyd-Jones (Caerdydd, 1931—63) 


Gwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel 
(Aberystwyth, 1994) 


Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill Ail 
Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. Rhian 
M. Andrews et al. (Caerdydd, 1996) 


Gwaith Casnodyn, gol. R. Iestyn Daniel (Aber- 
ystwyth, 1999) 


Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd 
Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg, gol. 
N.G. Costigan (Bosco) ef a/. (Caerdydd, 1995) 


Gwaith Dafydd Epynt, gol. Owen Thomas (Aber- 
ystwyth, 2002) 

Gwaith Dafydd ap Gwilym, gol. Thomas Parry 
(Caerdydd, 1952) 


Gwaith Dafydd ap Gwilym, gol. Thomas Parry 
(ail arg., Caerdydd, 1963) 


Gwaith Dafydd ap Gwilym, gol. Thomas Parry 
(trydydd arg., Caerdydd, 1979) 


Gwaith Dafydd Gorlech, gol. Erwain H. Rheinallt 
(Aberystwyth, 1997) 


xiv GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


GDID Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan 
Hen, gol. A. Eleri Davies (Caerdydd, 1992) 

GDLl Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn, gol. W. 
Leslie Richards (Caerdydd, 1964) 

Gen ‘Llyfr Genesis” yn yr Hen Destament 

GGH Gwaith Gruffudd Hiraethog, gol. D.J. Bowen 
(Caerdydd, 1990) 

GGP Gwaith Guto'r Glyn, gol. Ifor Williams (ail arg., 
Caerdydd, 1961) 

GGLl Gwaith Gruffudd Llwyd a'r Llygliwiaid Eraill, 
gol. Rhiannon Ifans (Aberystwyth, 2000) 

GGM Gwaith Gwerful Mechain ac Eraill, gol. Nerys 
Ann Howells (Aberystwyth, 2001) 

GHCEM Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor, gol. 
Huw Ceiriog Jones (Caerdydd, 1990) 

GHD Gwaith Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog, 
gol. A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 1995) 

GHS Gwaith Hywel Swrdwal a'i Deulu, gol. D.F. 
Evans (Aberystwyth, 2000) 

GIBH Gwaith Ieuan Brydydd Hir, gol. M.P. Bryant- 
Ouinn (Aberystwyth, 2000) 

GIG Gwaith Iolo Goch, gol. D.R. Johnston (Caerdydd, 
1988) 

GIRh Gwaith Ieuan ap Rhydderch, gol. R. Iestyn 
Daniel (Aberystwyth, 2003) 

GLD Gwaith Lewys Daron, gol. A. Cynfael Lake 
(Caerdydd, 1994) 

GLGC Gwaith Lewys Glyn Cothi, gol. D. Johnston 
(Caerdydd, 1994) 

GLM Gwaith Lewys Môn, gol. Eurys I. Rowlands 
(Caerdydd, 1975) 

GLIBH Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap 


Gwilym, Hillyn ac eraill, gol. A. Parry Owen a 
D.F. Evans (Aberystwyth, 1996) 


GLIF 


GPC 


GSC 


GSCMB 


GSCyf 


GSH 


GSRh 


GST 


GTP 


BYRFODDAU XV 


Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y 
Ddeuddegfed Ganrif, gol. K.A. Bramley et al. 
(Caerdydd, 1994) 


Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion, gol. 
J.E. Caerwyn Williams ef a/. (Caerdydd, 1994) 


Gwaith Mathau Brwmffild, gol. A. Cynfael Lake 
(Aberystwyth, 2002) 


Gwaith Maredudd ap Rhys a'i Gyfoedion, gol. E. 
Roberts (Aberystwyth, 2003) 


D. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh 
(Dublin, 1964) 


L'oeuvre poétique de Gutun Owain, gol. E. 
Bachellery (Paris, 1950-1) 


Gramadegau’r Penceirddiaid, gol. G.J. Williams 
ac E.J. Jones (Caerdydd, 1934) 


Geiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950- 
2002) 


Gwaith Siôn Ceri, gol. A. Cynfael Lake 
(Aberystwyth, 1996) 


‘Guide to the Special Collections of Manuscripts 
in the Library of the University College of North 
Wales Bangor’ (cyfrol anghyhoeddedig, 
Prifysgol Cymru Bangor, 1962) 


Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd ‘Sypyn 
Cyfeiliog? a Llywelyn ab y Moel, gol. R. Iestyn 
Daniel (Aberystwyth, 1998) 


Gwaith Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan, gol. 
A. Cynfael Lake (Aberystwyth, 1999) 


Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn, Gruffudd Fychan ap 
Gruffudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch, gol. 
Nerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt (Aber- 
ystwyth, 1995) 


Gwaith Siôn Tudur, gol. Enid Roberts (Caerdydd, 
1980) 


Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap Tudur 
Penllyn, gol. Thomas Roberts (Caerdydd, 1958) 


xvi GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


GWL ii? 


Gwyn 


Heb 


HG 


HG Cref 


HMNLW 


HPF 


HSt 
Hywel Rheinallt: Gw 


J.R. Hughes 


IGE 


IGE? 


Io 


A Guide to Welsh Literature 1282—c. 1550 
Volume IT, ed. A.O.H. Jarman and Gwilym Rees 
Hughes revised by D. Johnston (Cardiff, 1997) 


Llawysgrif yng nghasgliad Gwyneddon ym 
Mhrifysgol Cymru Bangor 


“Y Llythyr at yr Hebreaid’ yn y Testament 
Newydd 


Hen Gwndidau, Carolau a Chywyddau, gol. L.J. 
Hopkin-James a T.C. Evans (Bangor, 1910) 


Hen Gerddi Crefyddol, gol. Henry Lewis 
(Caerdydd, 1931) 


Handlist of Manuscripts in the National Library 
of Wales (Aberystwyth, 1943— ) 


J.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 
vols., London, 1881—7) 


Harlech Studies, ed. B.B. Thomas (Cardiff, 1938) 


Elsbeth Wendy Owen Davies, “Testun beirniadol 
o waith Hywel Rheinallt ynghyd â rhag- 
ymadrodd, nodiadau a geirfa' (M.A. Cymru 
[Aberystwyth], 1967) 


Llawysgrif yng nghasgliad J.R. Hughes, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


Cywyddau Iolo Goch ac Eraill, gol. H. Lewis, T. 
Roberts ac Ifor Williams (Bangor, 1925) 


Cywyddau Iolo Goch ac Eraill, gol. H. Lewis, T. 
Roberts ac Ifor Williams (ail arg., Caerdydd, 
1937) 


‘Yr Efengyl yn ôl Sant Ioan’ yn y Testament 
Newydd 

Llawysgrif yng nghasgliad Coleg Iesu, Rhyd- 
ychen 

‘Llyfr y Proffwyd Jeremeia” yn yr Hen 
Destament 

Llawysgrif yng nghasgliad J. Glyn Davies yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


LBS 

LGCD 

LL 

J.E. Lloyd: HW? 
LI 

LIA 

LICy 

LIDC 

LIGC 


Llst 


Llywelyn Siôn, &c.: Gw 


MA? 


MAng 
Math 


MCF 


J. Morris-Jones: CD 


Mos 


BYRFODDAU xvii 


S. Baring-Gould and J. Fisher, 7he Lives of the 
British Saints (4 vols., London, 1907-13) 


Lewys Glyn Cothi (Detholiad), gol. E.D. Jones 
(Caerdydd, 1984) 


The Text of the Book of Llan Dav, ed. J. 
Gwenogvryn Evans & John Rhys (Oxford, 1893) 


J.E. Lloyd, A History of Wales (third ed., 
London, 1939) 


Y Llenor, gol. W.J. Gruffydd, 1922—51 


The Elucidarium .. from Llyvyr Agkyr 
Llandewivrevi, ed. J. Morris Jones and John Rhŷs 
(Oxford, 1894) 


Llên Cymru, 1950— 


Llyfr Du Caerfyrddin, gol. A.O.H. Jarman 
(Caerdydd, 1982) 


Llawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedl- 
aethol Cymru, Aberystwyth 


Llawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


T. Oswald Phillips, ‘Bywyd a Gwaith Meurig 
Dafydd (Llanisien) a Llywelyn Siôn (Llan- 
gewydd)’ (M.A. Cymru [Caerdydd], 1937) 


The Mywyrian Archaiology of Wales (second ed., 
Denbigh, 1870) 


A.D. Carr, Medieval Anglesey (Llangefni, 1982) 


‘Yr Efengyl yn ôl Mathew’ yn y Testament 
Newydd 


Mynegai Cyfrifiadurol i Farddoniaeth, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (rhoddir y 
dyddiad y codwyd yr wybodaeth mewn 
cromfachau) 


John Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 
1925) 

Llawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


xviii 


MWM 


NBSG 


NLWCM 


OCD? 


ODCC? 


RB 


RC 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Daniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts 
(Cardiff, 2000) 


Iwan Llwyd Williams, ‘Noddwyr y beirdd yn sir 
Gaernarfon’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1986) 


J.H. Davies, The National Library of Wales 
Catalogue of Manuscripts, i (Aberystwyth, 1921) 


The Oxford Classical Dictionary, ed. Simon 
Hornblower and Antony Spawforth (Oxford, 
1996) 


The Oxford Dictionary of the Christian Church, 
ed. F.L. Cross and E.A. Livingstone (third ed., 
Oxford, 1997) 


The Oxford English Dictionary (second ed., 
Oxford, 1989) 


J.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and 
Carnarvonshire Families (Bangor, 1914) 
Llawysgrif yng nghasgliad Panton, yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 

Llawysgrif yng nghasgliad Peniarth, yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 


Pedeir Keinc y Mabinogi, gol. Ifor Williams 
(Caerdydd, 1930) 


The Poetry in the Red Book of Hergest, ed. J. 
Gwenogvryn Evans (Llanbedrog, 1911) 


The Text of the Bruts from the Red Book of 
Hergest, ed. J. Rhŷs and J. Gwenogvryn Evans 
(Oxford, 1890) 


Revue celtique, 1870-1934 


RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in 


RWM 


Rhuf 


Wales and Monmouthshire, ‘Caernarvonshire’ (3 
vols., London, 1956, 1960, 1964) 


Report on Manuscripts in the Welsh Language, 
ed. J. Gwenogvryn Evans (London, 1898-1910) 


‘Llythyr Paul at y Rhufeiniaid’ yn y Testament 
Newydd 


1 Sam 

2 Sam 

SC 

SCWMBLO 
Sion Brwynog: C 
Stowe 

TA 

TCHSDd 
TCHSG 

D.R. Thomas: HDStA 
THSC 


TLIM 


Traeth 
Treigladau 


TW 
TWS 
TYP? 
VSB 


WATU 


BYRFODDAU xix 


‘Llyfr Cyntaf Samuel’ yn yr Hen Destament 
‘Ail Lyfr Samuel’ yn yr Hen Destament 
Studia Celtica, 1966— 


F. Madan and H.H.E. Craster, Summary 
Catalogue of Western Manuscripts in the 
Bodleian Library at Oxford (Oxford, 1924) 


R. Kerr, ‘Cywyddau Siôn Brwynog’ (M.A. 
Cymru [Bangor], 1960) 


Llawysgrif yng nghasgliad Stowe, yn y Llyfrgell 
Brydeinig, Llundain 


Gwaith Tudur Aled, gol. T. Gwynn Jones (Caer- 
dydd, 1926) 


Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 
1952— 


Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon, 
1939— 


D.R. Thomas, The History of the Diocese of St. 
Asaph (3 vols., Oswestry, 1908-13) 


The Transactions of the Honourable Society of 
Cymmrodorion, 1892/3— 


G.J. Williams, Traddodiad 
Morgannwg (Caerdydd, 1948) 


Y Traethodydd 1845— 


Llenyddol 


T.J. Morgan, Y Treigladau a'u Cystrawen 
(Caerdydd, 1952) 
Geiriadur Syr Thomas Wiliems, Thesaurus 


Linguce Latine et Cambrobritannice yn Pen 228 


Elissa R. Henken, 7raditions of the Welsh Saints 
(Cambridge, 1987) 


Trioedd Ynys Prydein, ed. Rachel Bromwich 
(second ed., Cardiff, 1978) 


A.W. Wade-Evans, Vitae Sanctorum Britanniae 
et Genealogiae (Cardiff, 1944) 


Melville Richards, Welsh Administrative and 
Territorial Units (Cardiff, 1969) 


XX GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


WCCR? Glanmor Williams, The Welsh Church from 
Conquest to Reformation (second ed., Cardiff, 
1976) 

WCD P.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: 


People in History and Legend up to about A.D. 
1000 (Aberystwyth, 1993) 


WG J. Morris Jones, 4 Welsh Grammar (Oxford, 
1913) 

B. Willis: Bangor A Survey of the Cathedral Church of Bangor and 
the Edifices belonging to it (London, 1721) 

WLI (Geir) Geirlyfr yn Barddoniaeth Wiliam Llŷn, gol. J.C. 
Maurice (Bangor, 1908) 

WM The White Book Mabinogion, ed. J. Gwenogvryn 
Evans (Pwllheli, 1907; adarg. Caerdydd, 1973) 

WVBD The Welsh Vocabulary of the Bangor District, ed. 
O.H. Fynes-Clinton (London, 1913) 

WS A Dictionary of Englyshe and Welshe, ed. 
William Salesbury, 1547 (repr. London, 1877, 
1969) 

Wy Llawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 

YB Ysgrifau Beirniadol, gol. J.E. Caerwyn Williams 
(Dinbych, 1965- ) 

YCM? Ystorya de Carolo Magno, gol. Stephen J. 
Williams (ail arg., Caerdydd, 1968) 

YEPWC Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, gol. 


Gruffydd Aled Williams (Caerdydd, 1986) 


At. 

a. 

a. 

adf. 
amhff. 


amhrs. 


anh. 
ardd. 
arg. 
art.cit. 


BYRFODDAU 


Termau a geiriau 


Atodiad g. 
ansoddair, -eiriol g. 
ante gn. 
adferf gof. 
amherffaith gol. 
amhersonol 

anhysbys grb. 
arddodiad, -iaid grch. 
argra'ad grff. 
articulo citato gthg. 
benywaidd gw. 
berf anghyflawn Gwydd 
berfenw H. 
berf, -au ib. 
circa id. 
canrif l.c. 
Canol ll. 
cyn Crist Llad. 
cymharer llau. 
gradd gyfartal llsgr. 
Celteg, Celtaidd llsgrau. 
gradd gymharol m. 
Cernyweg myn. 
Cymraeg n. 
cysylltair, cysylltiad neg. 
dan y gair O.C. 
dibynnol op.cit. 
dyfodol pres. 
enw prff. 
enw benywaidd prs. 
enw cyffredin pth. 
edited by, edition T 

er enghraifft rh. 
enw gwrywaidd S. 
gradd eithaf SC. 
enw priod s.n. 
ex informatione td. 
ffolio un. 
floruit v 
ffolios vols. 


(c.) canrif 
gwrywaidd 
geiryn 
gofynnol 
golygydd, golygwyd 
gan 
gorberffaith 
gorchmynnol 
gorffennol 
gwrthgyferbynier, -iol 
gweler 
Gwyddeleg 
Hen 

ibidem 

idem 

loco citato 
lluosog; llinell 
Lladin 
llinellau 
llawysgrif 
llawysgrifau 
marw; mewnol 
mynegol 
nodyn 
negydd, -ol 

o oed Crist 
opere citato 
presennol 
perffaith 
person, -ol 
perthynol 
recto 
rhagenw, -ol 
Saesneg 
scilicet 

sub nomine 
tudalen 
unigol 

verso 

volume 


Rhagymadrodd 


Ei fywyd 

Haerwyd droeon mai ym mhlwyf Llanddeiniolen yn sir Gaernarfon y 
ganwyd Syr Dafydd Trefor a dichon mai ar sail cofnod yn Y Bywgraffiadur 
Cymreig hyd 1940, yn rhannol, y gwnaed nifer o'r haeriadau hynny. Wrth 
drafod y bardd dywed William Llewelyn Davies: ‘g. ym mhlwyf Llan- 
ddeiniolen, sir Gaernarfon, medd John Jones (“Myrddin Fardd') yn 
Cwrtmawr MS. 561'.! Ond y mae hwn yn ddatganiad camarweiniol a 
ddilynwyd yn ddigadarnhad. Nid yw Myrddin Fardd (1836-1921) yn datgan 
barn ynghylch ardal enedigol Syr Dafydd Trefor yn llawysgrif CM 561, er ei 
fod yn mentro cynnig dyddiadau ei fuchedd neu ei flodau: “Bu y bar hwn 
yn bydio rhwng y blwyddau 1460 a 1500.’? Wedi ei ludio ar yr un tudalen 
â'r sylw hwnnw, fodd bynnag, ceir toriad papur newydd—llythyr yn enw 
Deiniolfryn? i bapur y mae'n cyfeirio ato fel y Llais.* Ynddo dywed fel a 
ganlyn am Syr Dafydd Trefor: 


Foneddigion—Y gwr uchod oedd is-beriglor Llanallgo, Môn, oddeutu y 
flwyddyn 1440. Yr oedd ef yn enedigol o blwyf Llanddeiniolen, Arfon; a 
dywedir ei fod yn ŵr dysgedig iawn, ac yn fardd rhagorol. 


Y mae'n sicr fod y dyddiad 1440 yn rhy gynnar i Ddafydd Trefor ddal 
swydd yn Llanallgo ym Môn. Yn niffyg tystiolaeth gynnar i gefnogi'r haer- 
iad ynghylch ardal ei enedigaeth nid yw'n bosibl derbyn yr honiad am ardal 
Llanddeiniolen yn gwbl hyderus ychwaith. Serch hynny, y mae'n sicr fod 
gan Syr Dafydd naill ai deulu neu gyfeillion yn yr ardal honno. Yn ôl 
tystiolaeth ei gywydd i ofyn geifr, ‘ewythr’ iddo oedd Syr Morgan ap 
Hywel, ond nid yw'n glir a ddylid deall ewythr yn llythrennol i olygu 


! ByCy 95. 

2 CM 561, 125. 

3. Brogarwr, pryddestwr eisteddfodol, a ffermwr a chwarelwr wrth ei alwedigaeth oedd William 
John Hughes ‘Deiniolfryn’. Daeth i'r ail safle mewn cystadleuaeth llunio marwnad i Lewis Edwards 
yn Nosbarth Ysgolion Penllyn, a cheir llythyr o gŵyn ganddo yn y papur lleol, dyddiedig 30 Ionawr 
1889, yn haeru iddo gael cam ar law'r beirniaid (gw. llsgr. LlGC 8437D, 9b). Cadwyd yn ogystal 
lythyr oddi wrth Deiniolfryn at un o feirniaid y gystadleuaeth honno, dyddiedig ddiwedd Rhagfyr 
1914, chwarter canrif yn ddiweddarach, yn gofyn iddo wella'r farwnad a'i chyhoeddi; cyfeiriad 
Deiniolfryn yn y flwyddyn 1914 yw Fron Ganol, Ebeneser, Cwm-y-glo, Caernarfon (gw. llsgr. 
LlGC 8437D, 9a). 

4 Sef Llais y Wlad 1874-84, papur newydd wythnosol a sefydlwyd gan J.K. Douglas, perchennog 
Anglicanaidd y North Wales Chronicle; golygwyd Llais y Wlad gan Thomas Tudno Jones (1844— 
96) hyd 1880, ac wedyn gan Evan Jones, Llangristiolus, gw. CLC? 446. 

> Gw. cywydd Syr Dafydd Trefor i ofyn geifr: F'ewyrth ... / Syr Morgan ... / Ap Hywel ... / Gŵr 
dethol i Ddeiniolen yn I. George, “The poems of Syr Dafydd Trefor”, AAST, 1935, 93, ond offeiriad 


2 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


brawd i dad neu fam, ynteu ai cyfeiriad llac i olygu cyfaill neu noddwr sydd 
yma. Efallai fod y ddadl o blaid y posibilrwydd cyntaf yn gryfach gan fod 
Syr Dafydd Trefor, yn ogystal â chyfeirio at Forgan ap Hywel fel ewythr 
iddo, yn ei alw'i hun yn nai i Forgan (er y gellid mai parhau'r ddelwedd 
deuluol a wneir), ond nid yw hynny'n dystiolaeth i leoliad ei gartref: 


Rhodded afr, yn rhwydda’ dyn, 
Gyfeb, ei nai a'i gofyn.6 


Nid dyna'r unig dro i Ddafydd Trefor fynd ar ofyn “ewythr” iddo. Canodd 
gywydd gofyn caseg o law ewythr arall, sef Siôn ap Robin ap Gruffudd 
Goch, gŵr a oedd â'i gartref uwch Eifionydd; afraid dweud na ellir derbyn 
yn ddiateg Eifionydd, ychwaith, yn lleoliad cartref Syr Dafydd. 

Ni chadwyd ach swyddogol i Syr Dafydd Trefor, ond cadwyd ach [ma]m 
Sr dd trefor o von, sef Annes, merch Dafydd ab Ieuan ap Dafydd Goch o 
Fawddwy a Sioned ferch Ieuan Tegin o Ddulase, yn achau'r llawysgrifau." 
Er gwaethaf y tâg o von y mae'n bur annhebygol mai Monwysyn oedd Syr 
Dafydd. Gwyddys bod ganddo chwaer, Sioned ferch Hywel ab Ieuan, ac yr 
oedd Ieuan, yntau, yn fab i Iorwerth Foel o Drefor, ac awgryma Bartrum (yn 
betrus) fod Trefor yn Llanaelhaearn yn Uwch Gwyrfai.” Yr oedd Sioned yn 
briod â Rhys Fychan ap Hywel Gwynedd o Glynnog ab Einion ap Hywel 
Coetmor.!° 

Nid yw'n bosibl sôn yn gwbl hyderus am ardal benodol, felly, wrth drafod 
bore oes Syr Dafydd Trefor; nid yw'n bosibl ychwaith gyfeirio at ddegawd 
ei blentyndod cynnar. Ond yn ôl tystiolaeth fynychaf y llawysgrifau yr oedd 
Dafydd Trefor yn ei flodau c. 1480; felly hefyd y dywed John Davies, 
Mallwyd, yn Antiquae Linguae Britannicae ... Dictionarium Duplex: ‘D.T. 
Syr Dafydd Trefor. 1480’;'! dyna farn Edward Lhuyd yn Archaeologia 
Britannica,'* a Moses Williams yn Repertorium Poeticum.’ Er na wyddys 
union ddyddiadau'r bardd, o'r cerddi eu hunain, ac ar sail dyddiad ambell 
ddogfen swyddogol, gellir cynnig amlinelliad o rai cerrig milltir ym mywyd 
y bardd-offeiriad. 

Gellir dyfalu mai'r cyfeiriad cyntaf a gadwyd at Syr Dafydd Trefor yw ei 
farwnad ddiddyddiad i Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthaml, Llanidan, 


Llanberis yn ôl A.J. Pryce, The Diocese of Bangor in the Sixteenth Century (Bangor, 1923), 82. 

6 Ib. 

7 Gw. cywydd Syr Dafydd Trefor ‘I ofyn caseg gan Siôn ap Robin o Eifionydd”, 9.3. 

8 Gw. llsgr. Pen 176, 310, yn llaw Gruffudd Hiraethog, ac a luniwyd rywbryd rhwng 1545 ac 
1553; gw. hefyd P.C. Bartrum: WG1 “Bleddyn ap Cynfyn” 40. 

?. P.C. Bartrum: WG2 ‘Gruffudd ap Cynan” 7(D). 

10 Ib. 

M. Antiquae Linguae Britannicae ... Dictionarium Duplex (Londini, 1632); M.T. Burdett-Jones, 
* “Index Auctorum” Henry Salesbury ac “Authorum Britannicorum Nomina” John Davies’, Cylchg 
LlGC xxvi (1990), 357. 

12 Archaeologia Britannica (Oxford, 1707), 255. 

13 Repertorium Poeticum (Londini, 1726), 72. 


RHAGYMADRODD 3 


yng nghwmwd Menai ym Môn.!* Dyma gywydd mwyaf dramatig y bardd, 
yn sicr yr un mwyaf cofiadwy, a thybed nad yw hwn ymhlith cerddi ei 
ieuenctid? Er na chofnodwyd dyddiad marwolaeth Owain, bu farw pan oedd 
ei dad yn Siryf Môn, efallai rhwng gŵyl Fihangel (29 Medi) 1482 a 1483, 
neu o bosibl rhwng 1499 a 1502." 

Yna, tua'r flwyddyn 1485, lluniodd Dafydd Trefor gywydd brud yn 
proffwydo haf cynddeiriog o frwydro—rhwng Harri Tudur a Rhisiart III, 
gellid tybio—a theg yw credu bod y gerdd “I'r ddraig goch” !* yn rhag-weld 
Brwydr Maes Bosworth a buddugoliaeth lwyr y fyddin Gymreig. 

Daw'r sôn cynharaf i sicrwydd am Ddafydd Trefor mewn dogfen 
ddyddiedig 1 Medi 1495 lle y ceir enw Syr Dafydd Trefor, clericus, yn un o 
bum tyst i drosglwyddiad hawl-am-byth ar dir. Gruffudd ap Dafydd ap 
Hywel ab Ednyfed, rhydd-ddeiliad yn nhrefgordd Elernion'’ (plwyf Llanael- 
haearn) yng nghwmwd Uwch Gwyrfai yn Arfon, a oedd yn ildio i Mastr 
Richard Co[w]land, clericus, Deon Bangor, ei hawl ar ei holl diroedd a thai 
yn y drefgordd honno.!* Ar wahân i Syr Dafydd Trefor y pedwar tyst arall 
i'r ddogfen oedd David Morgan, doctor; Gron” ab Ithel, Ieuan ap Madog ab 
Iorwerth, a Wiliam ab Ieuan ap Tudur. Dynoda'r disgrifiad ohono fel 
dominus a clericus fod Dafydd Trefor mewn urddau offeiriadol yn 1495, a 
bod iddo statws swyddogol digonol i gael ei ddal yn atebol am ddilysrwydd 
y trosglwyddiad hawl: yr oedd o leiaf yn ei ugeiniau erbyn 1495. 

Ond tybed nad oes yma ystyriaeth bwysig o safbwynt bro'r bardd? O 
gadw mewn cof leoliad cartref ei ewythr Siôn uwch Eifionydd, ynghyd â 
chysylltiad pendant Syr Dafydd Trefor ei hun ag Elernion yn dyst i weithred 
gyfreithiol gŵr o'r ardal, a yw'n bosibl mai dyma gartref y bardd—naill ai'n 
blentyn neu'n ŵr ifanc mewn swydd? 

Ceir y cyfeiriad nesaf at Syr Dafydd Trefor yng nghofnodion esgobaeth 
Bangor yn 1504. Yn dilyn marwolaeth yr Esgob Pigot yn y flwyddyn honno, 
lluniwyd arolwg o esgobaeth Bangor ar gais Archesgob Caer-gaint, William 
Warham. Digwydd enw Syr Dafydd ddwywaith, y tro cyntaf yn ganon yn 
Eglwys Gadeiriol Bangor ac iddo'r teitl Magister, a'r eildro yn rheithor 
plwyf ac iddo'r teitl Dominus.!? Gwelwyd eisoes ei fod mewn urddau 
offeiriadol, a chofnodir ar gyfer y flwyddyn 1504 enw Syr Dafydd Trefor yn 
offeiriad ym Môn, yn gweinidogaethu i blwyfolion Llaneugrad (y 
fameglwys) a Llanallgo (y capel anwes). Ni wyddys a oedd Dafydd Trefor 


14 Cerdd 4. 
Gw. nodyn cefndir cerdd 4. 
'© Cerdd 17. 
Ar y canu i deulu Elernion a Phenllechog a phwysigrwydd y fangre yn ganolfan nawdd i'r 
beirdd, gw. NBSG 53—60, 616-18, 624, 634. 

18 Gw. llsgr. Bangor (Penrhyn) 296. 

1 AJ. Pryce, The Diocese of Bangor in the Sixteenth Century (Bangor, 1923), 81, 84; ar Ddafydd 
Trefor yn Canonicus Secundus, ‘DAVID TREVOR, as I judge, held this Stall Anno 1504’, gw. B. 
Willis: Bangor 172. 


4 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


yn dal bywoliaeth cyn 1504 gan na chadwyd cofnodion manwl am bron i 
ganrif wedi dyddiau Rhestr Benedict, Esgob Bangor, 1409-17. Yn dilyn 
arolwg 1504 ni chadwyd rhestrau manwl hyd gofnodion yr Esgob Skeffing- 
ton yn y flwyddyn 1512; ni chofnodir dyddiadau ordeinio yn honno. 

Y mae'r teitlau Magister a Dominus yn awgrymu'r posibilrwydd fod 
Dafydd Trefor wedi cael addysg dda. Defnyddid Magister yn yr Oesoedd 
Canol i ddynodi gradd academaidd;”° defnyddid Dominus, yn gyfystyr â'r 
teitl Syr, ynghyd â chyfenw, i ddynodi gŵr graddedig mewn rhai prif- 
ysgolion.?! Ond ni chadwyd unrhyw dystiolaeth ynghylch addysg Syr 
Dafydd Trefor,” ac y mae'n gwbl bosibl fod y teitl, yn ei achos ef, yn 
dynodi offeiriad heb radd prifysgol.” Dyna'n sicr awgrym yr Athro A.D. 
Carr sy'n nodi enwau rhai o wŷr graddedig yr esgobaeth, gan hepgor enw 
Syr Dafydd Trefor o'u plith.” 

Eto ar restrau esgobaeth Bangor o ganonau a phrebendau gwelir enw Syr 
Dafydd Trefor yn Canonicus Secundus yn y flwyddyn 1509. Dyna'r 
flwyddyn hefyd pan luniodd farwnad i'r Brenin Harri Tudur,” sef y gerdd 
gynharaf o'i eiddo y gellir ei dyddio'n bendant. 

Nid yw'n wybyddus pa hyd y bu'n gweinidogaethu yn Llanallgo, ond 
gellid tybied iddo dreulio'r rhan helaethaf o'i oes yno gan mai'r tâg a roir 
amlaf wrth enw Syr Dafydd Trefor yw “person Llanallgo ym Môn” (er mai 
Llaneugrad oedd y fameglwys).”” Ychydig yn gamarweiniol ar yr olwg 
gyntaf, felly, yw'r cyfeiriad a gadwyd o'r flwyddyn 1513: David Trevor, 
clerk, late of Llanellco, in co. Anglesea. Ond ni ddylid deall bod Dafydd 
Trefor wedi gadael Llanallgo erbyn 1513: ystyrir mai “recently, late, lately; 
in recent times’ yw ystyr late yn yr achos hwn.^* A thybed nad cyfeirio a 
wneir at benodiad diweddar? Digwydd y cyfeiriad mewn cofnodion achos 
cyfreithiol. Ymddangosodd Dafydd Trefor gerbron Charles Brandon, 


20 Ar magister ‘A mediaeval and modem Latin title of academic rank, usually rendered by 
MASTER’, gw. OED? ix, 187. 

2! Ar Sir ‘Used (as a rendering of L. dominus), with the surname of the person, to designate a 
Bachelor of Arts in some Universities’, gw. OED? xv, 546; gw. hefyd Hastings Rashdall, The 
Universities of Europe in the Middle Ages (Oxford, 1895; repr. Oxford, 1987). 

2 Ar addysgu'r offeiriadaeth, gw. R.M. Ball, “The Education of the English Parish Clergy in the 
Later Middle Ages with Particular Reference to the Manuals of Instruction” (Ph.D. Cambridge, 
1976). Trafodir addysgu clerigwyr Cymru yn WCCR? 331-8; ar addysg farddol y beirdd, gw. S.E. 
Roberts, “Addysg broffesiynol yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol: y beirdd a'r cyfreithwyr’, LlCy 
xxvi (2003), 1-17. 

23. Ar Sir ‘Placed before the Christian name of ordinary priests’, gw. OED? xv, 546. 

2 MAng 285-6. 

25 M.L. Clarke, Bangor Cathedral (Caerdydd, 1969), 111; John Le Neve, Fasti Ecclesiae 
Anglicanae 1300-1541 xi: The Welsh Dioceses (Bangor, Llandaff, St Asaph, St Davids), compiled 
by B. Jones (London, 1965), 15; C.N. Johns, “The Celtic monasteries of north Wales”, TCHSG xxi 
(1960), 43. 

28. Cerdd 5. 

27 Gw., e.e., briodoliad cerdd 1 yn llsgr. Bodley Welsh e 7, 10*, dd trevor person llanallgo y mon 
ai kant. 

28. Gw. OED? viii, 679. 


RHAGYMADRODD 5 


Arglwydd de Lisle,” yn llys Biwmares ar y Llun o flaen gŵyl Fair Fadlen 
(22 Gorffennaf) 1513 i ateb cyhuddiad o fod â photyn pres yn ei feddiant a 
hynny ar gam.?9 Ynghyd â Maredudd ab Ednyfed late of Clynnok, 
gentleman, yr oedd Syr Dafydd i ateb cyhuddiad Gwilym ap Rhys ap 
Dafydd ab Iorwerth a Marged, ei wraig, fod y bardd-offeiriad a'i gyfaill 
bonheddig wedi ymddwyn yn dreisgar yn eu cartref ym Mhentraeth ar 
1 Mehefin 1510: 


the said David and Meredith came to their house and broke with violence 
into the same and took and carried away the brass pot in guestion and 
detain it, and did other enormities to their damage 30s. 


Y mae'r achos, felly, yn mynd yn ôl o leiaf dair blynedd. Dadl yr 
amddiffyniad oedd mai eiddo Marged, tra oedd eto'n ddibriod, oedd y potyn 
pres yn wreiddiol, a'i bod wedi colli'r hawl arno pan roddodd ef yn ernes i 
Forys ap Llywelyn am 15s. 2d. Ysywaeth bu Morys farw'n ddiewyllys cyn 
talu'r 15s. 2d. i Farged. Ar farwolaeth Morys caniataodd Dr Philip Agard, 
comisiynydd William, Archesgob Caer-gaint (tra oedd esgobaeth Bangor yn 
ddiesgob),*! hawliau gweinyddu eiddo Morys ap Llywelyn i Ddafydd 
Trefor; ni thalwyd y ddyled i Farged ac ni ddychwelwyd y potyn iddi. Yna 
priododd Marged â Gwilym ap Rhys ond ni thalwyd y 15s. 2d. 
Gwrthwynebodd Dafydd Trefor a Maredudd ab Ednyfed honiad Gwilym a 
Marged o drosedd yn llwyr a chyfan gwbl: 


And the aforesaid say that Margaret verch Gruffith did not place the said 
pot with the said Maurice for 15s. 2d. or parcel thereof as is alleged by 
the defendants, and beg enguiry. And the defendants also. 


Ni wyddys canlyniad yr achos ond y mae'n taflu goleuni anffafriol ar y 
bardd-offeiriad fod cyhuddiad o'r fath wedi ei wneud yn ei erbyn a bod yr 
achos wedi dod gerbron y llys. Fe'i rhoddwyd ar brawf gerbron rheithgor o 
bobl leol ond ni wyddys eu dedfryd. 

Daw'r dystiolaeth nesaf o'r flwyddyn 1523 a hynny ar lun diffyg 
tystiolaeth. Cynullwyd y beirdd i eisteddfod gyntaf Caerwys ar 2 Gorffennaf 
1523 i bennu rheolau cerdd dafod a cherdd dant.?* Nid ymddengys enw Syr 
Dafydd Trefor ar restr y beirdd hynny a oedd â'u bryd ar warchod statws y 
beirdd proffesiynol, ac efallai nad yw hynny'n syndod o ystyried ei statws 
barddol ei hun, er ei fod yn sicr yn canu yn ystod ugeiniau cynnar yr unfed 


2 Ymhellach arno, gw. 12.6n d.g. ieirll. 

30. The Plea Rolls of Anglesey (1509-1516), ed. H. Owen (Llangefni, 1927), 25. 

3! Bu John Penny yn Esgob Bangor yn ystod y cyfnod 1505-8, a Thomas Skeffington yn Esgob 
Bangor yn ystod y cyfnod 1509-33. 

32. Ar eisteddfodau Caerwys, gw. Gwyn Thomas, Eisteddfodau Caerwys (Caerdydd, 1968); Hywel 
Teifi Edwards, Yr Eisteddfod: cyfrol ddathlu wythganmlwyddiant yr Eisteddfod, 1176-1976 
(Llandysul, 1976); D.J. Bowen, “Graddedigion Eisteddfodau Caerwys, 1523 a 1567/8', LlCy ii 
(1952-3), 129-34, ond sylwer mai graddedigion cerdd dant yn unig, i bob golwg, a gadwyd yn 
rhestr llsgr. Pen 155. 


6 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


ganrif ar bymtheg. Ond yr oedd Dafydd Trefor yn ymwybodol o'r cyfarfod 
pwysig hwnnw, ac o'i ganlyniadau. Gellir dyddio'r cywydd ‘I ofyn telyn 
gan Edward Sirc dros Ddafydd ap Gwilym’ i'r cyfnod wedi Eisteddfod 
Caerwys yn 1523, blwyddyn urddo Edward Sirc yn bencerdd, gan mai teitl y 
gerdd yn ôl copi llawysgrif BL Add 14875 yw k: a barodd dd ap gwilim 
benkerdd i wnevthvr i ofyn telyn gan edwart Sirk penkerdd o Delynior y gwr 
hefyd yn i amser a ddvg yr arriandlws. 

Ychydig dros flwyddyn yn ddiweddarach, yn ôl dogfen “conveyance in 
fee” ddyddiedig 20 Hydref 1524 (gw. td. 7), yr oedd Syr Dafydd Trefor yn 
dal swydd rheithor plwyf Llanallgo: 


dominus david Trevor clericus alias dictus dominus david ap hoell ap 
ieuan ap Iorwerth Rector ecclesie parochialis de llanallgo in comitatu 
anglesega ...33 


Yn y flwyddyn honno yr oedd yn trosglwyddo tiroedd Tyddyn Hwfa, ger 
eglwys Llangeinwen ym Môn, i Owen Holland, Plas Berw, a'i ymddiriedol- 
wyr.*4 Yr oedd Owen Holland yn ŵr o bwys yn yr ardal, yn ôl y ddogfen yn 
armigerus, yn ysgwier, yn gludydd arfau, ac o ran statws yn nesaf at farchog 
ond heb fod yn farchog llawn. Dyma ryw arwydd felly o statws Syr 
Dafydd Trefor yn ei gymdogaeth: yr oedd yn ŵr blaengar, yn offeiriad, ac 
fel y gwelir o'i farddoniaeth, treuliai ran helaeth o'i amser yn plesera yng 
nghwmni gwŷr pennaf Gwynedd ei gyfnod. 

Nid yw'r ddogfen yn manylu ar faint y tiroedd a drosglwyddwyd, nac ar 
eu gwerth, ac ni cheir unrhyw awgrym yma ynghylch maint cyfoeth Syr 
Dafydd Trefor. O chwilio am Dyddyn Hwfa ym mhlwyf Llangeinwen ar y 
mapiau degwm (dyddiedig 5 Rhagfyr 1840) ni ddaethpwyd o hyd i gyfeiriad 
at dir yn dwyn yr enw hwnnw. Fodd bynnag, rhestrir Tyddyn r hwrdd, 
tyddyn o ddwy acer a hanner a phedwar perc (mesur tir o amrywiol faint, fel 
rheol pum llath a hanner); y degwm a delid ar yr eiddo i'r rheithor oedd 11s 
6d. 

Ceir awgrym pellach i'w werth tymhorol drigain mlynedd a rhagor wedi 
marwolaeth y bardd a hynny mewn dogfen ddyddiedig 1590.3* Ddwy 
flynedd ynghynt, ar 20 Awst 1588, yr oedd Maurice Gruffudd a'i fab (a'i 
etifedd) Robert o'r Fach-wen yn sir Gaernarfon wedi rhentio tir i Wiliam ap 
Wiliam Maurice, Caerelen, g nghwmwd Llifon ym Môn—tir yn dwyn yr 
enw tythin David ap Edn’ ond a elwid hefyd tythin s” David yn Nantmawr 
ym Môn. Yr oedd y brydles yn weithredol am un mlynedd ar hugain, a'r 
taliad yn 3s. 6d. y flwyddyn, i'w dalu ar Ŵyl Fair y Cyhydedd (25 Mawrth) 
ac ar Wyl Fihangel (29 Medi), yn ddau dâl cyfartal o 1s. 9d. Yn 1590, wedi 


33. LlGC Carreg-lwyd 1, 1824. 

34. J. Williams, The History of Berw, 1861 (Llangefni, [1915]), 15, 65. 

35. Yn yr un ddogfen enwir hefyd Rydderch ap Dafydd o Fyfyrian, y gŵr y canodd Syr Dafydd 
Trefor gywydd gofyn march ganddo dros Rys Gwg, gw cerdd 10. 

36. Casgliad Glynllifon XD2/6118 yn Archifdy Gwynedd, Caernarfon. 


RHAGYMADRODD 


Dogfen Carreg-lwyd 1, 1824; trwy ganiatad Llyfrgell Genedlaethol Cymru 


8 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


dal y tir am ddwy flynedd, trosglwyddodd Wiliam ap Wiliam Maurice y tir i 
ofal Owen ap Robert Owen, Nantmawr, i’w ddal a’i fwynhau fel yn amser y 
rhai a fu’n ddeiliaid y tir yn yr amser gynt. Rhestrir cyn-ddeiliaid y tir, a’r 
cyntaf o’r rheini oedd Syr Dafydd Trefor. Ni nodir dyddiadau’r brydles 
honno, nac am ba hyd y bu Syr Dafydd yn dal y tir, ond y mae'n amlwg ei 
fod yn ŵr digon pwysig a dylanwadol yn yr ardal i sicrhau bod y tyddyn yn 
cael ei adnabod wrth ei enw ac yn dal i gael ei adnabod felly yn 1590. 

Ond i ddychwelyd at ddogfen trosglwyddiad tir Tyddyn Hwfa. O'r 
ddogfen hon y daw'r dystiolaeth gynharaf ynghylch enw bedydd y bardd- 
offeiriad, sef Dafydd ap Hywel ab Ieuan ab Iorwerth, ac y mae'n sicr mai 
enw a fabwysiadodd yn ddiweddarach yw Dafydd Trefor. Ildiodd Syr 
Dafydd ei enw bedydd am enw ar lun enwau mwy blaengar, efallai fwy 
Seisnig, ei ddydd. Tybed na fu esiampl teulu Dr Wiliam Glyn yn hwb 
ymlaen iddo yn hynny o beth? Plant Robert ap Maredudd, Glynllifon (a fu 
farw c. 1509), oedd y cyntaf o'r teulu hwnnw i gymryd enw eu cartref yn 
gyfenw. Tybed nad ar ôl ei fro enedigol y cymerodd Syr Dafydd y cyfenw 
Trefor? 

Os felly, gellir ystyried lleoli'r bardd mewn amryw blwyfi. Y mae dwy 
drefgordd, Trefor Uchaf a Threfor Isaf, ym mhlwyf Llangollen, ac y mae'n 
bosibl mai ar ôl y naill neu'r llall o'r trefgorddau hynny y dewisodd y bardd 
gael ei adnabod: yn wir, y mae'n gwbl bosibl mai ym Maelor yr oedd cartref 
genedigol Syr Dafydd Trefor. Fodd bynnag, oni bai am ei gyfenw, nid oes 
fawr ddim arall, megis gwaith neu ddiddordebau, sy'n ein harwain i 
gyfeiriad y gogledd-ddwyrain. Am yr un rheswm, gwantan yw'r ddadl o 
blaid trefgordd Trefor, y Gyffylliog, yn sir Ddinbych (y cyfeirir ati droeon 
mewn cofnodion canoloesol). Nid ystyrir ychwaith fod cyswllt arwyddocaol 
rhwng Syr Dafydd Trefor a Threfor, Llangatwg Feibion Afel ym Mynwy, 
nac â Threfor ym mhlwyf Llangelynnin yn sir Feirionnydd.’ O ran 
cysylltiadau teuluol a chymdeithasol Syr Dafydd Trefor, y mae'n ym- 
ddangos mai cadw'n bur gyson at ardal Môn ac Arfon a wna, a byddai'n 
briodol chwilio am blwyf o fewn yr ardaloedd hynny a fyddai'n gartref 
posibl i'r bardd. 

Y mae “Cronfa Ddata Enwau Lleoedd Melville Richards” Prifysgol 
Cymru Bangor yn rhestru sawl Trefor ym Môn: nodir bod Tythyn Trevor yn 
Llandegfan yng nghwmwd Dindaethwy yn 1742; bod Trefor yn Llanfair 
Mathafarn Eithaf eto yng nghwmwd Dindaethwy; a Threfor hefyd yn 
Amlwch. Gellir dadlau achos unrhyw un o'r rhain, ond y mae'r dystiolaeth 
o'u plaid yn brin. 

Efallai mai sir Gaernarfon sy'n cynnig y dadleuon mwyaf argyhoeddiadol 
o ran lleoli cartref posibl Syr Dafydd Trefor. Y mae plasty Elernion?* ym 


37. Gw. http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr (“Cronfa Ddata Enwau Lleoedd Melville 
Richards”). 
38 Gw. td. 3. 


RHAGYMADRODD 9 


mhentref cyfoes Trefor, ond credir yn gyffredin nad yw hanes y pentref yn 
mynd yn ôl cyn belled â'r Oesoedd Canol: pentref a enwyd yn ystod y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg ydyw, pan agorwyd y chwarel leol ac enwi'r 
pentref ar ôl goruchwyliwr y chwarel, Trefor Jones. Ond tybed nad oedd 
hynny'n gyd-ddigwyddiad ffodus, a bod 7refor yn enw a oedd eisoes yn 
gysylltiedig â'r ardal? Dyma sylwadau'r Athro R. Geraint Gruffydd mewn 
llythyr yn ymateb i'r sylwadau uchod: 


“Rwy'n amau'n gryf erbyn hyn fod Trefor yn un o hen drefgorddau 
plwyf Llanaelhaearn, ac nid yn enw a fathwyd yn y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg o gwbl. 


Dyna farn (betrus) Peter Bartrum yntau wrth drafod Iorwerth Foel o Drefor, 
hen daid Sioned a Dafydd Trefor.*? Byddai lleoli cartref y Treforiaid ym 
mhlwyf Llanaelhaearn yn Uwch Gwyrfai yn sicr yn fwy cydnaws â 
chynnyrch barddol Syr Dafydd na'i leoli ym Maelor neu'r Gyffylliog, a 
byddai enwi Uwch Gwyrfai yn hytrach na Môn hyd yn oed, yn argyhoeddi'n 
well o gofio statws Syr Dafydd Trefor yn rhydd-ddeiliad yn nhrefgordd 
Elernion. Ond hyd oni ddaw dogfennaeth swyddogol i law, erys enw ac 
ardal enedigol Syr Dafydd Trefor yn faterion sydd eto i'w datrys. 

Gellir dyddio'r cywydd mawl i Dr Wiliam Glyn i'r cyfnod pan oedd y 
gŵr o Lynllifon yn Archddiacon sir Feirionnydd ac wedi ei benodi'n Arch- 
ddiacon Môn; urddwyd ef i'w swydd newydd ar 6 Ebrill 1524, ond bu'n 
rhaid iddo aros tan 1525 cyn dechrau ar y swydd honno ac yn ystod y 
cyfnod hwnnw o aros y canwyd y cywydd mawl.*° Erbyn hynny yr oedd 
Dafydd Trefor yn ôl ei addefiad ei hun yn henddyn, ac yn rhy oedrannus i 
fedru bod yn bresennol mewn confocasiwn yn Llundain. 

Eto o'r cyfnod 1524—5 cadwyd tystiolaeth i weithgaredd llenyddol Syr 
Dafydd Trefor, y tro hwn yn llunio cymod rhyngddo ef ei hunan a'r brodyr 
Rhisiart a Rowland Bwlclai. Yr oedd y bardd wedi sathru cym dau o 
ffigurau mwyaf blaenllaw ei ddydd, sef Archddiacon Môn (Rhisiart Bwlclai) 
a chyn-Gwnstabl castell Biwmares (Rowland Bwlclai). 

Cywydd Syr Dafydd Trefor ‘I Ddeiniol Bangor a'r Esgob Thomas 
Skeffington” yw'r gerdd olaf y gellir ei dyddio'n bendant. Yn nau gwpled 
olaf y cywydd nodir y dyddiad 1527, sef dyddiad gorffen y gwaith toi ar 
glochdy'r gadeirlan. 

Ni chadwyd cofnod o ddyddiad marwolaeth Dafydd Trefor, ond ym- 
ddengys iddo farw yn hen Wr.*! Nid oes tystiolaeth ddogfennol i achos ei 
farwolaeth ond y mae'r farwnad a ganwyd iddo yn awgrymu mai byr iawn 
fu ei gystudd, ac mai'r nod, sef haint y nodau neu'r Pla Du, a aeth â'i 
fywyd.*? Fel hyn y cân ei farwnadwr, Ieuan ap Madog ap Dafydd: 


39. P.C. Bartrum: WG2 ‘Gruffudd ap Cynan’ 7(D). 

4 Archddiacon sir Feirionnydd, / Ac Archddiacon gwlad Fôn fydd, gw. 1.55-6. 

' 157-8. 

#2 Ar effaith y Pla Du ar eglwysi Cymru, gw. WCCR? 146-77; ar ei effaith ar yr eglwys ganoloesol 


a 


10 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Tri anap oedd trwy wenwyn, 
Gwae o’r nod ddyfod ei ddwyn; 
Pan weles y poen elyn 

A’r frech gas ar ei fraich gwyn, 
Archodd gorff Crist yn ddistaw 
A’i gu rad drwy gariad draw; 
Gofyn, iawn gyfiawn un awr, 
Olew, ac yna elawr; 

Gwnaeth ei gyffes i'r Iesu, 

O'i fodd i Fair ufudd fu; 

Pan aeth i'r nef o'i glefyd 

I riwlio bwrdd yr ail byd, 

Ni chlywir byth uwchlaw'r bedd 
Mwy o'r canu “mrig Gwynedd.* 


Gellir dyddio'r farwnad i'r cyfnod wedi 1527 pan ganodd Syr Dafydd i 
Ddeiniol Sant. Ym marwnad Ieuan ap Madog ap Dafydd cyplysir enw Syr 
Dafydd Trefor wrth enw dau fardd arall a fu farw tua'r un cyfnod, sef Tudur 
Aled a Lewys Môn: 


Tri bardd a wyddwn, trwy'r byd, 

a fu annwyl, fyw ennyd: 

Tudur (Pa nad da ydoedd 

i eilio dysg?) Aled oedd; 

Lewys, â'i air, o Liwon, 

ac i'r Ne'r aeth mab maeth Môn; 
Duw a ddug, wedi'i ddigiaw, 

Syr Dafydd yn drydydd draw. 
Torres dadl. Ond trist ydoedd? 
Dyddbrawd ar Gerdd Dafawd oedd. 
Aeth eu rhinwedd i'r bedde: 

tair awen i nen y Ne. 

Mi a'i gwn fyth, mae gwayw'n frais, 
marw y gwŷr mawr a gerais; 

a Duw “Nhad wy'n ei adaw 

ym mhlaid y tri enaid draw." 


Gan fod Ieuan ap Madog ap Dafydd yn cyplysu enw'r tri bardd mor glôs at 


yn fwy cyffredinol, gellid cymharu C. Harper-Bill, “The English Church and English Religion after 
the Black Death’ yn The Black Death in England, ed. W.M. Ormrod and P.G. Lindley (Stamford, 
1996), 79-123; C. Platt, King Death: The Black Death and its aftermath in late-medieval England 
(London, 1996). 

43. Gw. marwnad Ieuan ap Madog ap Dafydd i Syr Dafydd Trefor yn llsgr. LlGC 666, 74; llsgr. 
Card 4.110 [FRWM 47] 187; Dafydd Trefor: Gw 320. 

44. Rhan olaf “Marwnad Syr Dafydd Trefor’ o waith Ieuan ap Madog ap Dafydd, gw. GLM 353 
(XCIX.1—16). 


RHAGYMADRODD 11 


ei gilydd, y mae'n deg tybio i'r tri farw tua'r un amser. Bu farw Tudur Aled 

yn y flwyddyn 1526,* neu 1527 yn ôl Eurys Rowlands,“ a Lewys Môn yn 

1527.4” Gellid cynnig c. 1528 yn flwyddyn marwolaeth Syr Dafydd Trefor. 
Tystia ei farwnadwr mai ar ŵyl Fair y claddwyd Dafydd Trefor: 


Trwm pob gradd wrth ei gladdu, 
Ar ŵyl Fair ei arwyl fu. 


Gan fod y bardd-offeiriad yn ŵr da yn Eglwys Rufain ac yn was ufudd i'r 
Forwyn Fair: 


O’i fodd i Fair ufudd fu ... 


Croyw yng nghôr Mair ddiwair wen 
A phêr oedd ei offeren ... 


y mae'r ffaith fod y defodau angladdol wedi eu gweinyddu ar ŵyl prif sant 
ei Eglwys yn weddus a phriodol. Amhosibl, serch hynny, yw penderfynu ar 
ba un o'r gwyliau i Fair y bu ei arwyl.** 

Efallai i Ddafydd Trefor gael ei gladdu ym mynwent yr eglwys y bu'n 
gweinidogaethu ynddi gyhyd. Yn sicr dyna awgrym Edward Lhuyd. Yn ei 
gofnod ar Ddafydd Trefor fel hyn y tystia: 


Sr Davydh Trevor. Po[eta]. 1480. Person Lhan Alhgo ym Môn, Medhant 
hôy yno, a rhai or ploy a dhangossant i vedh.”” 


Os derbynnir mai yn y flwyddyn 1482, neu'r flwyddyn ddilynol, y 
canwyd marwnad Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthaml, a bod Dafydd 
Trefor yn dal i ganu yn 1527 pan luniodd ei gywydd mawl i Ddeiniol Sant, 
yna cafodd yrfa farddol hir, yn rhychwantu bron i hanner canrif. A dyfalu ei 
fod dros ugain oed yn wythdegau cynnar y bymthegfed ganrif, gellid mentro 
cynnig c. 1460 yn ddyddiad geni'r bardd, a'r dyddiad c. 1528 yn ddyddiad ei 
farwolaeth o'r Pla Du, yn henddyn (yn ei oes) tua 68 oed. 


Ei waith 

Golygwyd yn y gyfrol hon ugain o gerddi. O'r cerddi hynny credir bod pym- 
theg o gywyddau (cerddi 1-10, 13—17) ac un englyn (cerdd 18) yn waith Syr 
Dafydd Trefor. Er nad oes tystiolaeth gwbl bendant mai ei waith ef yw'r 
cywydd gofyn paderau (cerdd 11) a'r cywydd gofyn telyn (cerdd 12), yn 


45. Gw. TA xlvi; ByCy 925-6. 

4 GWL ii, 322. 

47. Gw. GLM xi, xii; ByCy 512. 

48. Y chwe phrif ŵyl a ddethlir yn y Gorllewin yw'r rhai a ganlyn: gŵyl Fair dechrau'r gwanwyn, a 
enwir hefyd gŵyl Fair y Canhwyllau (2 Chwefror); gŵyl Fair hanner y gwanwyn, a enwir hefyd 
gŵyl Fair y Cyhydedd (25 Mawrth); gŵyl Fair yn yr haf (2 Gorffennaf); gŵyl Fair gyntaf (yn y 
cynhaeaf), a enwir hefyd gŵyl Fair yn Awst (15 Awst); gŵyl Fair ddiwethaf (8 Medi); gŵyl Fair yn 
y gaeaf (8 Rhagfyr). Yn ychwanegol at y rhain yr oedd hefyd wyliau llai, a nifer o'r rheini'n cael eu 
dathlu'n lleol. 

# Edward Lhuyd, Archaeologia Britannica (Oxford, 1707), 255. 


12 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


niffyg tystiolaeth gadarnach i'r gwrthwyneb fe'u derbynnir yma yn rhan o'i 
ganon. Y mae awduriaeth yr englyn ‘I Fair’ a'r englyn ‘I wynt y de’ yn llai 
sicr ac fe'u gosodir ar wahân mewn adran o gerddi amheus eu hawduriaeth. 
Bu Syr Dafydd Trefor yn rhan o bum ymryson ond ni chynhwyswyd y 
cywyddau sydd ynglŷn â'r ymrysonau hynny yn y gyfrol hon. 


Dilysrwydd y cerddi 


Digwydd wyth a deugain o gyfeiriadau at waith Syr Dafydd Trefor yn y 
Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 
Aberystwyth, ac un cyfeiriad at farwnad iddo o waith Ieuan ap Madog ap 
Dafydd. Rhestrir hanner cant o gyfeiriadau yn MCF (Medi 2005) o dan enw 
Dafydd Trefor, ynghyd ag un pellach o dan enw Syr Dafydd Trefor. 
Cambriodoliadau a drylliau o gerddi hwy yw rhai o'r cyfeiriadau hyn, ac 
fe'u didolir o dan y pennawd hwnnw isod. 


Cambriodoliadau a drylliau o gerddi hwy 


Gan fod cynifer o gopïau o'r gerdd “I ddangos fyrred oes dyn” sy'n dechrau 
â'r llinell Pand angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) ar gadw, y mae'n naturiol 
mai drylliau o'r cywydd hwn sydd fwyaf niferus. Rhestrir isod y drylliau 
hynny o dan y llinell gyntaf: 


Afraid i ddyn arbed ei (fryd ar) dda 
Afraid i lawen hyfryd 

A fynno nef yn enaid 

Anair i ddyn roi yn dda 

Austin a erchis ystyr 

Mawr i ddyn na roi yn dda 

Ofer i ddyn fwrw ei dda 

Rhodiwn dir hir ar hw 


Afraid i ddyn arbed ei (fryd ar) dda 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Afraid i lawen hyfryd 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Af yfory i Fyfyrian 

Dryll deg llinell o gywydd hwy o waith Dafydd Alaw, sef “Moliant Rhisiart 
ap Rhydderch o Fyfyrian', yw'r cywydd hwn. Cyhoeddwyd copi llawn 
ohono yng nghasgliad D. Hywel E. Roberts, “Gwaith rhai o farwnadwyr 


RHAGYMADRODD 13 


Tudur Aled, disgyblion disgyblaidd ac ysbas ail Eisteddfod Caerwys (ag 
eithrio Huw Pennant ac Ieuan Tew) a Robert ab Ifan o Frynsiencyn’, cyfrol 
anghyhoeddedig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth; Dafydd 
Wyn Wiliam, Y Canu Mawl i deulu Myfyrian ([Bodedern], 2004), 35—7, 96. 


A fynno nef yn enaid 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Anair i ddyn roi yn dda 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Austin a erchis ystyr 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


A wnaeth heb gar[...] 

Cofnodwyd yma linell 7 y cywydd brud “I'r ddraig goch’ (gw. cerdd 17); 
codwyd y llinell o lawysgrif BL Add 31057, 67', copi anghyflawn sydd â 
chwe llinell gyntaf y cywydd yn eisiau. 


Beth Gruffudd o derfydd y dyrfa 

Yn ôl MCF (Medi 2005) y mae saith copi o'r englyn hwn ar gadw, sef copi 
Gwyneddon 1, 37%; copi LlGC 672D, 110; copi LlGC 14892D, 4”; tri chopi 
yn BL Add 14892, sef ar ffolios 4", 8" a 67"; a chopi arall eto yn Wy 6, 142. 
Fodd bynnag, llawysgrif gerddorol ddiweddar yw LlGC 14892D ac ni 
ddigwydd yr englyn yno; gwall am BL Add 14892 yw'r cyfeiriad, a cheir yr 
englyn ar ffolios 8' a 67" y llawysgrif honno, ond nid ar ffolio 4". Ni 
ddigwydd yr englyn ychwaith yn llawysgrif Gwyneddon 1, 37’. Erys, felly, 
bedwar copi. 

Yn llawysgrif BL Add 14892, 8°; llawysgrif LlGC 672D, 110; a llaw- 
ysgrif Wy 6, 142, priodolir yr englyn i D. Trefryw a Gvttvn felyn. Y mae 
dyddiad copïo llawysgrif BL Add 14892, sef pedwardegau'r ail ganrif ar 
bymtheg,>! yn cau allan y posibilrwydd mai Dafydd Jones o Drefriw (?1708 
—85)>? yw'r bardd, ac y mae'n gwbl bosibl mai gwall am Ddafydd Trefor 
yw'r priodoliad. Ni wyddys fawr ddim am ei gyd-awdur, Gutun Felyn, ac 
eithrio ei enw, ac iddo lunio englyn i'r bardd Morus Dwyfech (fl. c. 1523— 
90)53 y diogelwyd copi yn llawysgrif CM 25, 34 (llawysgrif a ddyddiwyd i'r 


5 LlGC Misc. Vol. 93, 354. 

5! Am ymdriniaeth lawn ar y llsgr., gw. Dafydd Ifans, “Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593— 
1660) o Aberdaron” (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 410—49. 

2 ByCy 423. 

5 Tb. 631. 


14 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


flwyddyn c. 1644): “Yn Cw. 25, 34 ceir hanes Morus mewn ysgarmes gyda 
Guttyn Felyn a syrthiant i'r dŵr wrth bysgota yn Aber Glaslyn.’*4 Ond y 
mae'n amlwg fod dyddiadau Gutun Felyn yn rhy hwyr iddo fod yn gyfoeswr 
i Ddafydd Trefor. 

Erys tadogiad llawysgrif BL Add 14892, 69%: priodolir esgyll yr englyn 
i'r bardd Gutun Felyn, a'r paladr i fardd o'r enw dakin dew o trefriw, ac i'r 
ddau hynny y mae'r englyn yn debycaf o fod yn perthyn: 


“Beth, Gruffudd, o derfydd y dyrfa—a'r cwrw 
A'r caru'r ffordd yma?” 
“I ti, Dakin Dew, gwta, 
Foel, grach, canu'n iach a wna”. 


Crist Iesu Celi i Ti coeliaf 

Priodolir y gerdd i Ddafydd Trefor yn llawysgrif BL Add 14999, 27" ac i 
Lewys Glyn Cothi yn llawysgrif Gwyneddon 3, 300. Ni dderbyniwyd y 
gerdd i ganon Lewys Glyn Cothi gan E.D. Jones”? na chan yr Athro Dafydd 
Johnston,?€ ac fe'i gwrthodir o ganon Syr Dafydd Trefor yn yr un modd ar 
gyfrif y ffaith fod 34 copi llawysgrif o'r gerdd y cyfeirir atynt yn MCF 
(Medi 2005) yn ei phriodoli i Daliesin, a thri chyfeiriad arall yn ei phriodoli 
i Fyrddin. Cerdd broffwydol yw'r gerdd hon, yn sicr, ond nid Dafydd Trefor 
a'i lluniodd. 


Da yw Iesu dewisiad 

Priodolir deugain llinell o gywydd sy'n dechrau â'r llinell hon i Syr Dafydd 
Trefor yn llawysgrif Card 4.10 [- RWM 84], i, 243, ac ymddengys y ddwy 
linell ar hugain gyntaf ohono (y mae'r diwedd ar goll) yn llawysgrif LlGC 
3048D, 58, yn ddibriodoliad; fe'i derbyniwyd yn rhan o ganon Syr Dafydd 
Trefor gan Irene George.°’ Fodd bynnag, dryll o gywydd hwy yw'r llinellau 
hyn a cheir y llinellau mewn cywydd sy'n dechrau â'r llinell “Credaf i Naf o 
Nefoedd’** a'i briodoli i nifer o feirdd, yn eu plith Ddafydd ap Gwilym. 
Dadleuodd Thomas Parry yn erbyn tadogi'r cywydd ar Ddafydd ap 
Gwilym,” ond bellach ailystyrir y dyfarniad hwnnw.* Ymddengys y ddwy 
linell ar hugain cyntaf o Da yw Iesu dewisiad hefyd yn llawysgrif Pen 48,6! 


5t Owen Owens, “Gweithiau Barddonol Morus Dwyfech' (M.A. Cymru [Bangor], 1944), xiv. 
Dyfynnir yr englyn, ynghyd â'r nodyn a ganlyn, Gŵr pengam oedd Forus, yn ib. 1: Morus anfedrus 
ni fedri—ond gwest, / Ni wnei gost ar feddwi, / Fel gŵr oll yn ymgolli / Mewn tennyn yw d'ystyn di.” 
Fe'i cyhoeddwyd yn Cynfeirdd Lleyn: 1500-1800, gol. John Jones “Myrddin Fardd?’ (Pwllheli, 
1905), 186. 

5 Gwaith Lewis Glyn Cothi, i, gol. E.D. Jones (Caerdydd, 1953); LGCD. 

5 GLGC. 

57 Dafydd Trefor: Gw 216-17. 

Y mae sawl amrywiad ar y ll. hon. 

9. GDG clxxiv. 

99 Owen Thomas, “Ailddarlleniadau o waith Dafydd ap Gwilym’ (traethawd D.Phil., i'w 
gyflwyno). 

§' Yn ôl GDG cix nid yw llsgr. Pen 48 yn hŷn na 1450; yn ôl MWM 61 y mae'n perthyn i ail 


RHAGYMADRODD 15 


yn dilyn deg llinell o gywydd yn dechrau â'r llinell kredaf i naf y nevoydd. 
Ni nodir priodoliad yno gan fod y diwedd ar goll, ond y mae llawysgrif Pen 
49 yn priodoli'r llinellau i Ddafydd ap Gwilym, priodoliad a wnaed yn llaw 
John Davies a welodd lawysgrif Pen 48.52 


Diachos oedd y dychan 

Cofnodwyd yma ddau gwpled o ail gywydd Syr Dafydd Trefor yn y rhediad 
cywyddau ymryson a sbardunwyd ar gyfrif ei gerdd i fferi Porthaethwy; 
cynhwysir y ddau gwpled hyn yn y cywydd sy'n dechrau â'r llinell 
Gruffudd, awenydd annwyl (gw. Canu Ymryson Syr Dafydd Trefor, gol. 
Rhiannon Ifans (i'w gyhoeddi yng Nghyfres Beirdd yr Uchelwyr)). 


Dwynwen oll awn dan y naw[dd] 
Dryll o'r cywydd “Moliant i Dr Wiliam Glyn o Lynllifon” (gw. cerdd 1) a 
gofnodwyd yma. 


Dydd Sais a diwedd Saeson 
Cofnodwyd yma linell olaf y cywydd brud “I'r ddraig goch” (gw. cerdd 17). 


Gafr hwn, oes gyfryw â hi? 

Cofnodwyd yma ddryll o'r cywydd ymryson i ofyn geifr o waith Syr Dafydd 
Trefor, cywydd sy'n dechrau â'r llinell Gŵr claf ydyw Syr Dafydd (gw. I. 
George, ‘The poems of Syr Dafydd Trefor', AAST, 1935, 93-4). 


Gori unllong y gwyrwyd 

Cofnodwyd yma ddryll o'r cywydd ymryson ‘Ysgraff Porthaethwy” o waith 
Syr Dafydd Trefor, cywydd sy'n dechrau â'r llinell Y fferi fawr i ffair Fôn 
(gw. I. George, art.cit. 104). 


Hirhoedl a fo i'm heryr 
Croesawyd y cywydd hwn i ganon Deio ab Ieuan Du gan A. Eleri Davies a'i 


gyhoeddi dan y teitl “Cywydd diolch am baun i Ddafydd ap Tomas 


Gwastadgwrda’.® Tybiai W. Beynon Davies yntau mai Deio ab Ieuan Du a 


gyfansoddodd y cywydd: “nid oes amheuaeth bellach, mi gredaf, nad yr un 


gŵr a roddodd baun i Ddeio ab Ieuan Du yn Nyffryn Aeron ag a roddodd 


“lety ... gerllaw teg afon” i Ddafydd Nanmor’. 


hanner y 15g. Os perthyn i ddechrau ail hanner y ganrif, yna y mae'r darn cywydd hwn yn sicr yn 
rhy gynnar i fod wedi ei lunio gan Syr Dafydd Trefor. 

® Diolchir i Mr Owen Thomas am yr wybodaeth hon. 

& GDID 29-31, 137-8. 

64. W. Beynon Davies, “Awdl Dafydd Nanmor i Syr Dafydd ap Tomas’, LlCy viii (1964-5), 73. 


16 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Mae in’ rhyfedd man i rifio 

Un copi o'r cywydd a nodir yn MCF (Medi 2005), sef hwnnw yn llawysgrif 
LlGC 644B, 23%, dan y teitl Cowydd i M" Prichard ar ol doeydyd i farw ag 
ynte yn fyw. Ymddengys fod llinell olaf y cywydd ar ffolio 25* a'i fod yn 
gorffen â'r llinell ai'n serthach kroeso wrthyd. Ond llinell glo i'r cywydd 
sy'n agor â'r llinell Gruffudd awenydd annwyl yw honno a daw'n eglur fod 
un ffolio o lawysgrif LlGC 644B wedi ei cholli, gan adael y cywydd Mae in” 
rhyfedd man i rifio heb ei linellau clo (a heb enw bardd wrtho) a Gruffudd 
awenydd annwyl heb ei linellau agoriadol. 


Mawr i ddyn na roi yn dda 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Ne ddynes yn ddiweniaith 

Cofnodwyd yma ddryll chwe llinell o'r cywydd ymryson i ofyn gordderch a 
thelyn o waith Syr Dafydd Trefor, cywydd sy'n dechrau â'r llinell Caru 
merched a'm curiai (gw. I. George, art.cit. 96-7). 


Nefol Dad llawn rhad llyw a'n rhi 

Yn y llawysgrifau priodolir y gyfres hon o englynion i Syr Dafydd Trefor o 
Lanallgo, i Ruffudd Robert “Archesgob Milan’, i Siôn Cent, i Wiliam Llŷn, 
ac i Wilym Rolant yn eu tro. Ni dderbynnir y gyfres i ganon Syr Dafydd 
Trefor yn y gyfrol hon gan i G.J. Williams ddadlau'n argyhoeddiadol mai 
eiddo Gruffudd Robert yw'r gyfres hon o englynion a elwir “Englynion y 
Pader. 


Ofer i ddyn fwrw ei dda 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Pwy wlad roddodd ... 

Codwyd y testun briw hwn o linell gyntaf cywydd a gadwyd yn llawysgrif 
BL Add 14998 [- RWM 33], llawysgrif hynod aneglur ei darlleniadau 
oherwydd traul ar y dalennau perthnasol; dylid nodi hefyd fod hanner 
tudalen wedi mynd i golli a bod y cywydd hwn yn ymestyn dros ddwy ochr 
yr hanner dalen goll honno. Y mae'r priodoliad i Syr Dafydd Trefor, fodd 
bynnag, yn ddigon eglur. Sylwodd Irene George ar y cywydd, ond nis 
cynhwysodd yn ei chasgliad o waith y bardd oherwydd ‘yr oedd yn 
amhosibl darllen ymhellach na'r llinell gyntaf’.°° Mentrwyd ymhellach wrth 


9? Gramadeg Cymraeg gan Gruffydd Robert, gol. G.J. Williams (Caerdydd, 1939), [337-8], Ixi- 
Ixiv. 
66. Dafydd Trefor: Gw 103. 


RHAGYMADRODD 17 


olygu’r gyfrol hon ond erys darnau helaeth o’r cywydd yn annarllenadwy yn 
y copi hwn. 

Dehonglwyd digon ar y llawysgrifen, fodd bynnag, i fedru gweld mai 
cywydd gofyn geifr a gadwyd yma. Y noddwr a anerchir yw Rhisiart 
Pilstwn ac y mae’r cywydd yn agor drwy foli dau blwyf Mawddwy, sef 
Llanymawddwy a Mallwyd, ynghyd â'u trigolion. 

Ceir saith copi o'r cywydd hwn yn y llawysgrifau. Yn y copi hynaf, sef 
llawysgrif Pen 103, 37, fe'i priodolir i Risiart ap Hywel Dafydd ab Einion; 
felly hefyd yn llawysgrifau BL Add 14894, 69"; BL Add 14948, 48"; CM 
200, 91; LlGC 832E, 32. O'r saith copi, felly, y mae pump yn ei dadogi'n 
bendant ar Risiart ap Hywel Dafydd ab Einion, gan gynnwys yr hynaf oll. Y 
mae llawysgrif Llst 118D, 626, yn ei briodoli i Ieuan ap Rhys ap Rhydderch, 
ac y mae llawysgrif BL Add 14998, 60°, yn ei briodoli i Syr Dafydd Trefor. 

Ni chadwyd unrhyw dystiolaeth am ymwneud penodol rhwng Dafydd 
Trefor ac ardaloedd Mallwyd a Llanymawddwy, ac ymddengys y 
cymdogaethau hynny ymhell iawn o'i diriogaeth. Ni wyddys ychwaith am 
gysylltiad rhyngddo a Rhisiart Pilstwn, y dewis noddwr. At hynny, y mae'r 
ffaith fod Rhisiart ap Hywel Dafydd ab Einion yn fardd cymharol ddisylw 
yn ddadl dros gredu'r priodoliad iddo ef. Yn wyneb y dystiolaeth, byddai'n 
fentrus eithafol rhoi'r cywydd i Ddafydd Trefor. 


Rhodiwn dir hir ar hw 
Dryll o'r gerdd ‘I ddangos fyrred oes dyn’ sy'n dechrau â'r llinell Pand 
angall na ddeallwn (gw. cerdd 16) sydd yma. 


Tebyg yw'r byd cyngyd caeth 

Agorir y cywydd Gwn nad da, gwae enaid dyn (gw. cerdd 15) â'r cwpled 
Tebig yw yr byd cyngyd caeth / i daeliwr ne hudoliaeth yng nghopi 
llawysgrif BL Add 14984, 260', ond y mae'n amlwg nad yno y perthyn. 
Cadwyd copi llawn o'r cywydd sy'n dechrau â'r llinell “Tebyg yw'r byd 
cyngyd caeth” yn llawysgrif Llst 6, 203, ac fe'i priodolwyd yno i Ddafydd 
ap Maredudd ap Tudur o Dregynon; ceir copïau pellach yn BL Add 31085, 
62'a BL Add 14967 [= RWM 23], 4. 


Troes Duw adwyth trist ydyw 

Digwydd y cywydd mewn deuddeg llawysgrif a nodir y cwpled cyntaf 
mewn un arall. Fe'i priodolir i Syr Dafydd Owain mewn un ar ddeg ohonynt 
(yr eithriad yw Card 4.110 [= RWM 47], llawysgrif o'r ddeunawfed ganrif) 
ac ar sail hynny nis derbynnir i ganon Syr Dafydd Trefor er gwaethaf y 
ffaith fod J. Gwenogvryn Evans yn ei dadogi arno ef yn hytrach nag ar Syr 
Dafydd Owain.” 


67 RWM ii, 239. 


18 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Y ddyn santaidd a anwyd 

Y mae cryn ansicrwydd ynghylch awduriaeth y cywydd hwn yn y llaw- 
ysgrifau. Ynddynt fe'i priodolir i Syr Dafydd Trefor o Lanallgo, Gutun 
Owain, Bedo Brwynllys, Huw Dafi, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, 
a Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys, sef Hywel Dafi. Fe'i cyhoeddwyd gan 
Edouard Bachellery yn rhan o ganon Gutun Owain gyda'r llinell gyntaf yn 
darllen Y ddyn â'r santaidd anwyd.9* Oherwydd prinder y priodoliadau i 
Ddafydd Trefor ac ar sail natur y canu, cytunir ag awgrym Irene George: 
*Gan fod Gutyn Owain wedi canu amryw o gywyddau serch, a'r cwbl yn 
null ffurfiol ac oeraidd y cywydd hwn, tueddir ni i gredu mai ef yw gwir 
awdur y cywydd.” & 


Y Gŵr uwchben goruwch byd 

Ymddengys fel petai'r cywydd hwn yn cael ei briodoli i Syr Dafydd Trefor 
yn llawysgrif BL Add 14880 [= RWM 36], 12". O edrych yn fanwl ar y 
llawysgrif, fodd bynnag, y mae'n amlwg i'r rhan hon ohoni gael niwed, ac i 
rywun roi darnau o ffolios yn ôl at ei gilydd yn y drefn anghywir. Nid rhan 
olaf y cywydd sy'n dechrau “Y Gŵr uwchben goruwch byd” yw'r rhan sy'n 
cael ei phriodoli i Ddafydd Trefor; yn hytrach priodolir y cywydd hwnnw i 
Dafydd ap Rice o venny yn y llawysgrif hon. Camleolwyd darn o'r cywydd 
sy'n dechrau â'r llinell “Pand angall na ddeallwn’, a'r darn hwnnw a 
briodolir i Ddafydd Trefor yma. 


Themâw'r cerddi 


O'r cerddi a oroesodd daw'n amlwg mai dewis fesur y bardd oedd y 
cywydd, ond iddo hefyd droi ei law at englyna. O ran themâu, yr adran 
fwyaf niferus ei cherddi yw'r adran o chwe chywydd gofyn. 

Canodd Syr Dafydd Trefor ei gywyddau gofyn ar destunau amrywiol, i 
ateb yr angen; deisyfodd almari (cwpwrdd), bwa, caseg, march, paderau 
(llaswyr), a thelyn. Daw'n amlwg fod Syr Dafydd Trefor yn troi ymysg 
mawrion ei ddydd. Cân ei gywyddau gofyn i uchelwyr Môn ac Arfon, fel 
rheol i wŷr ei ardal ond, unwaith, i wraig gyfoethog odiaeth, sef Margred 
ferch Syr Wiliam Gruffudd (yr ail) o'r Penrhyn a thrydydd Siambrlen 
Gogledd Cymru. Gofynnodd ganddi laswyr ddeugain carreg,” a fyddai'n 
ddi-os o help wrth gyfrif gweddïau'r defosiwn ond a fyddai hefyd yn symbol 
o uchel statws o'i gwisgo'n gyhoeddus, ac yn arwydd o ffafr ddiamheuol y 
rhoddwr. 

Uchelwr arall yr aeth Syr Dafydd Trefor ar ei ofyn oedd Edward Sirc: 


68. GO 36-43. 
9 Dafydd Trefor: Gw 76. 
70 Cerdd 11. 


RHAGYMADRODD 19 


Aerwy sêr ... / A thwred aur i'th war di.”| Yr oedd Edward Sirc yn un o 
bwysigion y byd cerdd, yn bencampwr ar ganu'r delyn, a'i enw ar restr 
graddedigion Eisteddfod Caerwys lle y cadarnhawyd gradd pencerdd telyn 
iddo: wedi hynny aeth gam ymhellach a chipio'r ariandlws mewn ymryson â 
phencerdd telyn. Difyrrai Edward Sirc yr amser yng nghwmni ieirll (yn ôl 
pob tebyg yn canu'r delyn iddynt): Mae cariad ... / Ieirll iti” ond hefyd, fe 
ymddengys, drwy ystyried ceisiadau Syr Dafydd Trefor. 

Y darpar-noddwyr eraill oedd Wiliam ap Maredudd ap Rhys o Lanfair- 
fechan a'i wraig Myfanwy ferch Ieuan ap Maredudd Fychan o deulu Bod- 
wrda, Aberdaron; Syr Lewys ab Ieuan ap Tudur, rheithor Llanbedrog; Siôn 
ap Robin, ewythr i'r bardd a gŵr yr oedd ci gartref uwch Eifionydd, a 
Rhydderch ap Dafydd o Fyfyrian ym Môn a'i wraig (gyntaf) Marsli ferch 
Wiliam ap Gruffudd ap Robin o Gochwillan yn Arfon. O ran daearyddiaeth 
y mae Syr Dafydd Trefor yn tynnu ar ewyllys da teuluoedd Llŷn ac 
Eifionydd yn ogystal â Môn ac Arfon. 

A beth am yr eirchiaid? Pwy oedd yr eirchiaid hynny a gyflwynai eu 
ceisiadau i'r mawrion drwy gyfrwng barddoniaeth gŵr eglwysig? 
Ymddiriedwyd i Syr Dafydd Trefor y dasg o ofyn rhodd, fwy nag unwaith, 
gan delynor o'r enw Dafydd ap Gwilym. Deisyfodd Syr Dafydd gwpwrdd 
iddo o law Wiliam ap Maredudd o Lanfairfechan,/? gofynnodd i Edward 
Sirc roi telyn iddo,” ac y mae'n bur debygol mai at yr un Dafydd ap 
Gwilym y cyfeirir yn rhan o'r ymryson a ysbardunwyd gan gywydd Syr 
Dafydd Trefor i ofyn alarch.” 

Yn ogystal, lluniodd Syr Dafydd gywydd gofyn bwa ar ran rhyw Syr 
Wiliam, clerigwr anhysbys; cywydd gofyn march ar ran Rhys, cogydd plasty 
Myfyrian; a chywydd gofyn llaswyr ar ran Sieffre ap Siôn, bardd Margred 
ferch Wiliam (ond gw. 11.37—8n). Gofynnodd, felly, ar ran telynor, bardd, 
clerigwr, a chogydd, a deisyf yn hael. 

O ran safon lenyddol, efallai nad Syr Dafydd Trefor fyddai'r dewis amlwg 
i gario cenadwri o gymaint pwys, ac er na chrybwyllir taliadau iddo am ei 
lafur, y tebyg yw iddo eu derbyn. Go brin mai oherwydd mireinder ei 
linellau y rhoddwyd iddo'r dasg o fynd ar ofyn uchelwyr Môn ac Arfon, 
fawr a mân. Y mae'n fwy na thebyg fod y bardd-offeiriad wedi ei ddewis ar 
gyfrif ei agosrwydd at glust y cyfoethogion, ac am eu bod yn ymwneud yn 
uniongyrchol â'i fywyd eglwysig a chymdeithasol ef ei hun. Os oedd Sieffre 
ap Siôn yn fardd, pam na fyddai wedi llunio ei gywydd gofyn ei hun i'w 
feistres oni bai ei fod o'r farn y deuai gwell canlyniadau o gael enw Syr 
Dafydd Trefor wrth y cywydd? 

Ail ddosbarth o gywyddau'r gyfrol hon yw canu Syr Dafydd Trefor i 


71. 12.7-8n. 

72 12.5—6n. 

73. Cerdd 7. 

74 Cerdd 12. 

75. Gw. I. George, “The poems of Syr Dafydd Trefor’, AAST, 1935, 90-1. 


20 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


faterion crefydd, pynciau a oedd ynglŷn â'i ddewis broffesiwn. Yn offeiriad 
plwyf Llaneugrad a Llanallgo ym Môn, canodd i'r saint. Weithiau y mae'n 
enwi ambell sant wrth fynd heibio, dro arall sonnir am nifer o saint yn yr un 
gwynt: [y] saith gefnder gwyn, / Santeiddia' saith saint oeddyn'.'* Ond y 
mae dau gywydd o'i eiddo i saint penodol, sef i Ddwynwen (cerdd 13) ac i 
Ddeiniol (cerdd 14), ac efallai iddo lunio un englyn i Fair (cerdd 19). Er ei 
sêl dros effeithiolrwydd gweddïau'r saint a'u hymwneud dyddiol, fel y 
tybid, ym mywyd ffyddloniaid Eglwys Rufain, gellid dadlau mai esgus yw'r 
canu i Ddeiniol dros foli Thomas Skeffington, Esgob Bangor, a bod y canu i 
Ddwynwen yn esgus dros gasglu arian i'r eglwys a gysegrwyd iddi ar ynys 
Llanddwyn. Yn ei gywydd i Ddeiniol sylwer ar y llinell Fy swydd, dan 
lythyr a sêl: ymddengys fod y bardd yn ymateb i alwad ysgrifenedig 
awdurdodau'r Eglwys ar iddo ddefnyddio'i ddoniau awenyddol i ganu 
moliant gwŷr y Gadeirlan ym Mangor, ac i fynegi ei gariad twymgalon tuag 
atynt; y mae'n dra thebygol iddo gael cydnabyddiaeth ariannol am ei 
drafferth. 

Os Dafydd Trefor piau'r englyn ‘I Fair’, yr englyn proest hwn yw ei unig 
gerdd i'r Forwyn Fair a gadwyd inni. Ynddo y mae'n erfyn ar i Fair roi'r 
gallu iddo ffieiddio meddwl llygredig, a rhoi gras iddo garu Duw uwchlaw 
pawb a phopeth arall. Cyfrifid Mair gan Eglwys Rufain y bennaf o'r saint ac 
yr oedd yn arfer gyffredin yn yr Oesoedd Canol i bererindota i fannau lle y 
ceid delw o'r Forwyn Fair, fel y tystia Hywel Rheinallt am Bwllheli yn ei 
gywydd ‘Moliant Mair o Bwllheli’. Barn Hywel Rheinallt yw fod y ddelw o 
Fair Pwllheli yn rhodd ddwyfol, wedi ei llunio heb waith dwylo dyn: 


Duw a roddes, da wreiddyn, 
Delw deg heb waith dwylo dyn. 
Llu a eilw ym Mhwllheli 

I gael help ar ei gŵyl hi ... 
Dinas fal penrhyn Dwynwen, 
Daear i Fair yw'r dre” wen./$ 


Yr oedd cwlt Mair yn ffynnu yng Nghymru: hi oedd crair crefydd 
“gwrthrych annwyl defosiwn”, /? ac y mae'r cerddi mynych iddi yn brawf o 
‘holl-bresenoldeb Mair ym meddyliau'r beirdd’. Y mae'n rhyfedd, felly, 
na luniodd Syr Dafydd Trefor waith hwy i'r Wynfydedig Forwyn. 

Canodd Syr Dafydd hefyd ddau gywydd o natur grefyddol sy'n tynnu 
sylw at faterion moesol a glendid buchedd, sef “Yn erbyn caru'r byd” (cerdd 
15), ac ‘I ddangos fyrred oes dyn” (cerdd 16). Oherwydd poblogrwydd y 


% 143-4, 

7 14339. 

8 Hywel Rheinallt: Gw 2 (1.41—4, 51-2). 

9 GBDd 3.11. 

G. Ruddock, “Rhai agweddau ar gywyddau serch y bymthegfed ganrif” yn Dafydd ap Gwilym a 
Chanu Serch yr Oesoedd Canol, gol. J. Rowlands (Caerdydd, 1975), 98. Ymhellach ar gwlt y 
Forwyn Fair, gw. J. Cartwright: ForF passim. 


RHAGYMADRODD 21 


testunau hynny i gynulleidfaoedd yr Oesoedd Canol Diweddar yr oedd y 
ddau gywydd hyn yn rhai a edmygwyd yn helaeth gan y cyhoedd, a 
chadwyd copiau niferus o’r ddau gywydd. 

Amcan addysgol sydd i'r cerddi duwiol hyn, wedi eu llunio gyda golwg ar 
lesâd ei gynulleidfa yn eglwysi Llanallgo a Llaneugrad. Naws rybuddiol 
sydd iddynt, yn tynnu sylw at beryglon amddifadu'r enaid o faeth ysbrydol, 
ac o amddifadu'r corff drwy iddo beidio â chael ei amgylchynu a'i 
amddiffyn gan weithredoedd da. Y mae'r darlun o gloriannu pob unigolyn ar 
y dydd diwethaf yn ganolog i fyd-olwg Syr Dafydd, a rhag i neb ei gael ei 
hun yn brin yn y glorian honno traddoda ei anogaeth i ddyn ymdrechu'n deg 
i weinyddu i'w gyd-ddyn Saith Weithred y Drugaredd, sef saith dyletswydd 
y credadun. Er bod bywyd yn ymddangos yn gyffrous o hardd, buan y bydd 
y dyddiau diddan hynny drosodd. Cynghorir aelodau ei gynulleidfa i fynd ati 
i ennill nefoedd iddynt eu hunain drwy ochel tri gelyn dyn, sef y diafol, y 
cnawd, a'r byd, ac i ymafael yn y tri meddyg, sef cardod, ympryd, a chariad. 

Y mae'r trydydd dosbarth o gerddi yn troedio tir peryglus, ac yn ymgais 
at dawelu anghydfod rhwng dynion a'i gilydd: cadwyd dau gywydd cymod 
o'i eiddo. Canodd Syr Dafydd Trefor er mwyn gostegu ymchwydd yr 
anghytundeb a fodolai rhwng dau unigolyn brochus eu tymer. Nid yw eu 
huchel dras yn llestair iddo rhag siarad yn ddigon plaen o blaid 
cymodlonedd. Ysbryd y pregethwr a'r offeiriad Catholig sy'n lliwio ei osgo, 
a'i safiad yn seiliedig ar foeseg ysgrythurol. Fel gwas da i'w Eglwys, felly, y 
gwelir Syr Dafydd Trefor yn cymryd agwedd cymodwr y brodyr. 

Y cyntaf o ddau gywydd cymod yw ei gywydd ‘Moliant i Dr Wiliam 
Glyn o Lynllifon” (cerdd 1), aelod o deulu Glynllifon ger Llandwrog, 
Caernarfon, ac y mae'r cywydd hwn yn adlewyrchiad o'r diflastod a oedd 
rhwng Dr Wiliam Glyn a Syr Rhisiart Bwlclai, dau ŵr lleol a oedd hefyd yn 
ddau gefnder. Teuluoedd ymwthiol oedd teulu Glynllifon yn Arfon a 
theulu'r Bwlcleiaid, Baron Hill, Biwmares ym Môn, gwŷr a oedd â'u bryd 
ar wneud eu ffordd yn y byd newydd a oedd yn agor iddynt yn dilyn 
esgyniad y Tuduriaid i orsedd Lloegr yn 1485. 

Y mae'r ail gywydd cymod, sef 'I gymodi â Rhisiart Bwlclai, 
Archddiacon Môn, a'i frawd Rowland Bwlclai' (cerdd 2) yn ymwneud â 
mater mwy personol. Cododd cynnen rhwng Syr Dafydd Trefor ei hun a'r 
brodyr Rhisiart a Rowland Bwlclai. Ni ddatgelir manylion y cweryl, ond 
cynigir ymddiheuriad llaes gan y bardd-offeiriad; daw'n amlwg hefyd fod 
Syr Dafydd Trefor yn teimlo chwithdod ar ôl colli gwin a medd y Bwlclei- 
aid. Efallai iddo bleidio Dr Wiliam Glyn i gymryd swydd Archddiacon Môn 
yn 1524, y mae'n amhosibl dweud, ond beth bynnag oedd achos y drwg- 
deimlad rhyngddynt, y mae Syr Dafydd Trefor y cymodwr ar waith yn y 
cywydd hwn eto. 

Er bod elfen o foli yn y rhan fwyaf o gerddi Syr Dafydd Trefor, un 


22 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


cywydd mawl syml a gadwyd yn ei ganon, sef “Moliant i Robert ap Rhys o 
Blas Iolyn” (cerdd 3). Storm o ddyn oedd Robert ap Rhys, un y bu nifer yn 
ceisio ei wastrodi ond yn gwbl aflwyddiannus. Ni wyddys ar ba achlysur y 
canwyd y cywydd mawl hwn i gymeriad mor frith, ond y mae osgo'r gerdd 
yn gadael argraff o uchelwr rhinweddol a deilyngai fawl gŵr eglwysig. 

Adran bwysig, ac efallai adran fwyaf diddorol ac amrywiol canu Syr 
Dafydd Trefor, yw ei farwnadau. Canodd ar farwolaeth Owain ap Maredudd 
ap Tomas o Borthaml (cerdd 4), canodd i'r Brenin Harri Tudur (cerdd 5), ac 
i Wiliam ap Gruffudd ap Dicws (cerdd 6). Gŵr ifanc oedd Owain, henwr o 
wladweinydd oedd Harri, a dyn a oedd eto'n fyw ac yn llond ei groen oedd 
Wiliam pan ganwyd iddo ffug-farwnad mor ysmala. Cadwyd blas ar amryfal 
weddau'r canu marwnad, yn ganu diffuant ac yn ganu tafod yn y foch, llawn 
hiwmor; y mae'r naill enghraifft a'r llall ymysg y gweddau mwyaf 
llwyddiannus ar gynnyrch y bardd. 

Cywydd brud yw cywydd Syr Dafydd Trefor ‘I’r ddraig goch” (cerdd 17) 
a dyma'r unig gywydd brud o'i eiddo a oroesodd. Serch hynny, y mae'n 
ddiddorol sylwi i'r bardd, yn ei gywydd marwnad i'r Brenin Harri Tudur, 
ganu rhediad sylweddol o'r gerdd honno hefyd yn nhermau brud. Y Mab 
Darogan oedd Harri Tudur yng ngolwg y beirdd a chyfeirir ato ym marwnad 
Syr Dafydd Trefor wrth nifer o dermau brud, yn eu plith tarw, ych, buwch 
gethin, milgi, llew, eryr du, gwiber, ceiliog, a llew coch. Gan mor ddiddorol 
yw ei gerdd I'r ddraig goch’, sy'n proffwydo haf llidiog pan drechir y 
ddraig wen gan y ddraig goch, a chan ei bod cystal enghraifft â'r un o'r 
genre, y mae'n drueni na chadwyd rhagor o gerddi brudiol Syr Dafydd. 

At yr uchod priodolir i Syr Dafydd Trefor un englyn serch, sef ‘I ferch 
anhysbys’ (cerdd 18), a chadwyd yr englyn ‘I wynt y de’ (cerdd 20), os ef 
a'i lluniodd. 

O ran cynnwys ei gerddi ni chaed dim sy'n anghyffredin: gwelwyd bod 
Syr Dafydd Trefor yn fardd canol y ffordd, digon traddodiadol yn ei ddydd. 
Yr hyn sy'n ei osod ar wahân i'r rhelyw o feirdd ei gyfnod yw'r ffaith mai 
bardd amatur safonol ydyw. Yn offeiriad o ran proffesiwn, llafur hamdden 
oedd prydydda iddo. Ni chadwyd unrhyw wybodaeth swyddogol ynghylch 
ei addysg broffesiynol nac ychwaith ynghylch ei addysg farddol. Y mae yn 
ei waith, fodd bynnag, gyfuniad o ddysg ysgrythurol ei broffesiwn a 
gwybodaeth lenyddol y gŵr diwylliedig. Nid yn annisgwyl ceir ganddo 
gyfeiriadaeth at rai o gewri'r Beibl, megis Adda, Moses, Samson, Job, y 
Brenin Dafydd a'i ddau fab Absalon a Solomon, ynghyd â rhai o feddylwyr 
mawr yr Eglwys, megis Awstin Sant, y mwyaf o'r Tadau Eglwysig. 

Ymysg ei gyfeiriadau llenyddol rhoir lle i Olwen, Esyllt, Tegau Eurfron, y 
Brenin Arthur a'i brif gynghorwr Caradog Freichfras, ynghyd â rhai o'i 
farchogion, megis Gwalchmai; gwyddai Syr Dafydd hefyd am y chwedl am 
waywffon Pedrog Sant. Cyfeiria at arwyr chwedlau megis Sibli Ddoeth, 


RHAGYMADRODD 23 


Nudd Hael, Guy o Warwig o'r rhamantau Seisnig, Siarlymaen, ac Alecs- 
ander Fawr, ac enwir ganddo'r bardd Lladin, Fyrgyl. At ei gilydd, 
cyfeiriadau wrth basio yw'r rhain ac nid ydynt mor llachar arwyddocaol â 
chyfeiriadaeth beirdd sicrach eu gweledigaeth. Eto y mae'n tynnu ar 
“Chwedl Lludd a Llefelys” yn dra effeithiol yn ei gywydd “I'r ddraig goch’, 
ac y mae ei gyfeiriadau at arwyr hanesyddol megis Owain Tudur a'i ddau 
fab, sef Edmwnd a Siasbar, y Brenin Arthur, a'i gyfeiriadaeth at esgyrn ... / 
... Gadwaladr Fendigaid,*! yn dderbyniol ddigon. 

Un o gryfderau mawr Syr Dafydd Trefor yw ei afael ar y traddodiad llafar 
a'i glust at ddiarhebion ac idiomau'r iaith. Gwelodd werth mewn defnyddio 
dihareb gynefin ar lafar gwlad i ddatgan yn gwta a chofiadwy ryw air o 
gyngor. Y mae'n sicr y gallai ambell un annoeth fentro cynnig cyngor i'r 
doeth drwy gyfrwng dihareb: 


Fo glyw'r byddar ddihareb, 
Mae'n wir, er nas coelio neb, 
Fo wnâi enau un annoeth 

Ar derm roi cyngor i'r doeth.52 


Yn y cwpled dilynol y mae'n manteisio ar ei gyngor ei hun ac yn cynnig 
dihareb i Dr Wiliam Glyn (a'i wrthwynebydd) gnoi cil drosti: Haws cau 
masg ar friw asgwrn / A bys doeth nag wrth bwys dwrn (1.71—2), sef bod 
bys doethineb yn well na dwrn wrth adfer heddwch rhwng ceraint. Y mae 
cerddi Syr Dafydd yn frith o ddiarhebion: Breuddwyd gwrach y boreuddydd 
am gred sy'n seiliedig ar ddymuniad yn hytrach nag ar ffaith (1.9); coweth 
rhag cam (1.53), sangiad sy'n cario'r ergyd “Gwell cyfoeth nag angen” gan 
y byddai'n demtasiwn i'r dyn anghenus fynd i afael y gyfraith gan gryfed ei 
awch i ddiwallu anghenion byw; Y dyn deuwell dan dewi / Fo wthia i'r allt 
fwy no thri (2.37—8), sef mydryddiad o'r ddihareb “Po callaf y dyn anamlaf 
ei eiriau”; Am na bai fyw neb heb fai (2.60). 

Fel y gellid disgwyl, pwysa hefyd ar yr Ysgrythurau am eiriau o ddoeth- 
ineb. Hoelia sylw ei gynulleidfa ar ddameg yr heuwr yn yr adran honno sy'n 
ymwneud â dysg ac â doethineb ei noddwr personol, Dr Wiliam Glyn (1.41— 
52). Cyplysir dameg yr heuwr â'r darlun o Eglwys Crist fel y winllan bêr 
(1.66), a gwrthgyferbynnu'r winllan honno â maes y gwenwyn (1.79) yn 
Llyfr Deuteronomium. Cyflwyno gwirionedd amlwg a phwysig ar ffurf 
dyfaliad yw'r nod, ac efallai guddio tu ôl i awdurdod amgen na'i awdurdod 
ei hun wrth wneud hynny. Adran arall sydd â gogwydd ysgrythurol gref iddi 
yw honno lle y mae'r bardd yn ceisio cymod â Rhisiart Bwlclai ac yn troi at 
y Beibl i restru tramgwyddwyr eraill a gafodd faddeuant rhad (2.53—68). 

Bardd amatur, yn sicr, oedd Syr Dafydd Trefor ac y mae ei ymagweddiad 


81 17.33—4. 
8&2 1.67-70. 


24 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


tuag at y mesurau caeth a’r gynghanedd yn un gweddol anffurfiol ar 
brydiau. Byddai’n dda gwybod b’le y cafodd ei addysg farddol, ac yn wir 
b’le y cafodd y beirdd amatur neu led broffesiynol eraill y dydd eu 
hyfforddiant. Ym marwnad Syr Dafydd enwir Lewys Môn, un arall o'r 
beirdd a oedd yn dilyn gyrfa amgen. Yn fardd cydnabyddedig, yn wir yn 
fardd proffesiynol, tybir ei fod hefyd yn of, ond o'i gymharu â Syr Dafydd 
Trefor yr oedd Lewys Môn yn fardd llawer tynnach ei grefft. Y mae angen 
trafodaeth lawn ar grefft y bardd amatur canoloesol,5? ond am y tro bodlonir 
ar restru rhai nodweddion ar waith un esiampl o'u plith. 

Rhag i'r nodiadau ar gerddi unigol fynd yn feichus o ailadroddus, nodir 
yma brif nodweddion patrwm cynganeddu Syr Dafydd Trefor. Y mae'n 
cynganeddu'n drwsgl ar brydiau, ar droeon yn wallus, ac weithiau hepgorir 
y gynghanedd yn gyfan gwbl. Lle y ceir cynghanedd, gall ei chyfatebiaethau 
fod yn wan, fel yn y llinell Ac un o'r saith gefnder gwyn (14.3), neu'n 
anfoddhaol, fel yn y llinell Llawer och, felly "roedd raid (5.10) a'r llinell 
Trown at Dduw teg a'n tre tad (15.43) lle y mae'n anodd gwybod sut i 
egluro'r gyfatebiaeth: a gynigir yma'r gyfatebiaeth tr = t, ai ynteu tr = tr 
gyda'r diwedd yn berfeddgoll? Anfoddhaol hefyd yw ei ddull o gynganeddu 
rhan yn unig o'r llinell. Ceir hefyd gynganeddion gwreiddgoll ganddo, 
megis Nis tyr o waith profiad hen (3.36), Ffrwyn na chebystr benchwiban 
(9.58), Sy o feirch sied i fro'ch sir (10.40), A wnelo lles heb y llall (16.70). Y 
mae'n anwadal hefyd o ran ei driniaeth o eiriau sy'n diweddu mewn w- 
gytsain, megis acw, cadw, galw: weithiau y maent yn unsill, dro arall yn 
ddeusill, gan ddibynnu ar ofynion y mydr. 

Dengys gryn flerwch wrth odli: cynigia'r llinell 4rian, fal yn sarn o sêr 
(7.24) gynghanedd sain sy'n cynnwys yr odl arian / sarn; ffurfir 
cynghanedd lusg drwy odli tâl / Absalon yn y llinell Mae tâl a gwallt 
Absalon (16.9); y mae'r llinell Gyda hwynt i'r helynt hon (17.67) yn 
enghraifft o gynghanedd sain wallus lle yr odlir hwynt a helynt; nid oes 
cynghanedd yn y llinell Mae Hywel y Pedole? (16.31) oni bai fod yma 
gynghanedd lusg â phroest yn lle odl; esboniai hynny, yn rhannol, y llinell 
Er y siarter o eira (16.39) hefyd, sy'n gynghanedd lusg anfoddhaol ar gyfrif 
odli -er ac -eir; a sylwer ar yr odli anghyffredin rhwng hunan a fam ym 
mhrifodl y cwpled Ni cherdda gam ei hunan, / Gedwch y ferch gyda'r fam 
(9.65—6). Hepgorir cynghanedd yn y llinell Mae'r dwbledau o sidan? 
(15.31) oni bai fod ynddi gynghanedd sain wallus, gydag odl ond heb 
gyflythreniad, a lle y ceir y bai “twyll odl” wrth odli -ae gydag -au; ac eto yn 
y llinell Gynau sidan dan amod (15.19) lle na cheir cynghanedd oni bai am 
gynghanedd lusg wallus sy'n odli -an ac -am, neu gynghanedd sain wallus 
gydag odl ond heb gyflythreniad. Nid oes math o gynghanedd yn y llinellau 
a ganlyn: 


53. Dafydd Johnston, “Canu ar ei fwyd ei hun’: Golwg ar y Bardd Amatur yng Nghymru'r Oesoedd 
Canol (Abertawe, 1997). 


RHAGYMADRODD 25 


Ni rodia gam o'r faenol (9.47) 
Rhoi bwyd a diod o dôn” (15.47) 


Amrywia hyd ei linellau, ac y mae'n anghyson, fel y nodwyd, ynghylch 
hyd geiriau megis garw / marw, gan ddibynnu ar anghenion mydryddol y 
llinell. Y mae ei linellau'n berwi o lythrennau a oddefir heb eu hateb: n ac r 
berfeddgoll; fled-lafarog; n, r, m, ac f ganolgoll. Nodwedd aml ar ei linellau 
yw'r bai “twyll gynghanedd”: 

Bu geiliog buddugolieth (5.57) 
Ac i dai'r caws y dôi'r cŵn (6.72) 
Gedwch y ferch gyda'r fam (9.66). 


a cheir enghreifftiau o'r bai “crych a llyfn”: 


O bai wir, gair y Bergam (17.8) 

Gatrfawr gwta, a orfydd (17.72). 
Nid mân lwch y cloriannau yw'r enghreifftiau uchod, ond tystiolaeth mai 
dyma strategaeth arferol y bardd wrth fynd ati i lunio cerdd. Nid oedd y 
llinellau a ddyfynnwyd uchod yn wallus yng ngolwg—neu yn hytrach ar 
glust—Syr Dafydd Trefor, nac ychwaith yn amhersain. 

Eto i gyd y mae yn y blerwch cynganeddol gyfoeth trosiadol. Gwêl Syr 
Dafydd Trefor y ddau frawd, Rhisiart a Rowland Bwlclai, yn deirw a 
rhychorion, yn sylfeini i'r gymdeithas amaethyddol (cerdd 2). Yn eironig 
ddigon defnyddia aderyn gwyn, yr alarch, yn drosiadol i bentyrru clod ar 
Robert ap Rhys (cerdd 3); defnyddia ddarlun o blaned (7.47) i ddisgrifio 
darpar noddwr; ceir gleisiad y glêr (8.27) am ŵr eglwysig; a throsiad 
unigryw a grymus yw hwnnw lle y mae'r bardd yn delweddu Saith Weithred 
y Drugaredd fel saith bren (15.53) ac yn cryfhau'r ddelwedd drwy annog y 
crediniwr i godi cartref nefol i'w enaid gyda'r coed hyn. Pentyrrir trosiadau 
a chymariaethau wrth ddarlunio caseg a'i charennydd (cerdd 9), a sylwer ar 
natur anghyffredin y clwstwr cymariaethau a geir yn y gerdd ‘I ofyn paderau 
gan Fargred ferch Wiliam o'r Penrhyn dros Sieffre ap Siôn' (cerdd 11) 
ynghyd â safon uchel y dyfalu wrth iddo ddisgrifio yn yr un gerdd dorch o 
aur a gemau (llau. 41—60). Darlun o berfformiad gan ddatgeiniad telyn a geir 
yn y trosiad Cynnal dull ... / Cad Gamlan (12.23—4); ceir personoliad hyfryd 
o'r delyn a'i chernau (12.50), a dychmygir yn synhwyrus y telynor 
brwdfrydig yn cosi gruddiau'r delyn. 

Bardd ardal yn hytrach na bardd cenedlaethol oedd Syr Dafydd Trefor a 
naws ardal sydd ar ei waith. Fe'i gwelir ynglŷn â chynhenna lleol yng 
nghywydd cyntaf y gyfrol hon, yn canu i geisio ennyn cymod rhwng gŵr 
lleol ac uchelwr arall o'r un cynefin. O'r herwydd, blas gwlad Môn ac Arfon 
sydd ar y cywydd, fel ar gorff ei ganu'n gyffredinol. Ansawdd gartrefol sydd 
i'r farddoniaeth, yn llawn ffurfiau tafodieithol, idiomau (rhoi cas ar (1.57); 
dwg y bel (8.9); torri carchar (9.54)), diarhebion, a mydryddu adnodau 
cyfarwydd—ac y mae hyn i gyd yn rhoi lliw lleol i'r gwaith. 


26 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Ond er cryfed yw blas yr ynys ar waith y bardd, y mae benthyciadau o’r 
Saesneg yn britho’r llinellau, er enghraifft comisiwn (1.29), fformasiwn 
(1.39), confocasiwn (1.57), soelio ‘absolve’ (6.34), ysgwliwn ‘scullion’ 
(6.54), ralai ‘rally’ (6.78), misiff ‘mischief (7.6). Elfen arall a fyddai wedi 
taro'n chwithig i gynulleidfa o Fonwysion fyddai ei odli amhersain, er 
enghraifft beth / Eleth yn hytrach nag Elaeth (2.190), ennill / gestyll 
(15.16), nyni / Gymry (5.15), Rhys / pris (3.10). A thybed a oedd geiriau 
megis hwpia (2.40) a bad (9.48) yn gyffredin ym Môn ddiwedd y 
bymthegfed ganrif a dechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, neu ai 
cyffyrddiadau o dafodiaith arall a glywir yma? 

Fel chwa drwy'r cwbl y mae rhyw ddiddordeb cymdeithasol-hanesyddol 
sy'n greiddiol i'r cerddi ac sy'n rhoi blas i ni ar fywyd ym Môn yn union 
cyn y Diwygiad Protestannaidd. Wrth ei waith yr oedd Syr Dafydd Trefor 
yn gynefin â throedio strydoedd Llundain i gymryd ei le mewn cyfarfodydd 
rheoli ac i ddeddfu ar faterion eglwysig—cymaint felly nes bod ei farwnad- 
wr yn cymryd yn ganiataol y byddai, yn y byd a ddaw, yn riwlio bwrdd yr 
ail byd. Gall Syr Dafydd gymharu sain organ neu glychau newydd arfaeth- 
edig Cadeirlan Bangor â chlychau neu organ Windsor.* Treuliai amser yng 
nghwmni gwŷr a gwragedd soffistigedig yr uchelwriaeth, merched tebyg i 
Fargred ferch Wiliam a oedd yn ddysgedig, yn ddefosiynol, yn ddeheuig â'i 
llaw ac yn feistres ar lunio brodwaith gain, yn gerddor, heb sôn am fod yn 
hardd, yn siriol ei phersonoliaeth, ac yn bwysicach na dim, efallai, o ach 
uchelwrol gyda'r fwyaf urddasol. Gyda'r bonedd a'u bywyd bras y mwyn- 
hâi Syr Dafydd dreulio'i amser, a chyda'u hoffter o bleserau'r byd hwn yr 
oedd yn ymdroi er iddo ganu i fyrdra bywyd a byrhoedledd ei wychder. 

Offeiriad Catholig i'r uchelwyr oedd Syr Dafydd Trefor, ac er gwaethaf y 
ffaith fod Protestaniaeth ar y gorwel yr oedd yn gysurus ei fyd yn sgil y 
blodeuo diweddar ar Gatholigiaeth boblogaidd yng Nghymru, a'r cerddi hyn 
gan fardd amatur yn ychwanegiad bach at y lluniau a brydferthai'r eglwysi. 
Ar y Cyfandir yr oedd naws yr oes yn newid, a byd yr offeiriad Catholig yn 
un tra gwahanol. Yr oedd dirmyg cynyddol tuag at yr Eglwys Gatholig yn ei 
fynegi ei hun ar ôl 1517 yn y gwledydd hynny lle yr oedd y mudiad 
Protestannaidd ar gynnydd. Nid oes osgo o hynny yng ngwaith Syr Dafydd 
Trefor. Y gerdd olaf y gellir ei dyddio'n bendant yw ei gywydd i Ddeiniol 
Bangor ac nid oes arlliw o Brotestaniaeth ar yr un o'i llinellau: yn wir, nid 
oes unrhyw dystiolaeth i ddylanwad Protestaniaeth yng Nghymru gyfan cyn 
gynhared â 1527. Ni ellir ond casglu felly ei fod yn was da i'w Eglwys a 
hynny'n union ar drothwy'r Diwygiad Protestannaidd yng Nghymru. A phan 
ddaeth y Diwygiad o'r diwedd i Fôn, ni fu gwrthwynebiad gwerth sôn 
amdano.®> 


34 14.42, 

5. MAng 298. Gw. hefyd y bennod ‘On the Threshold of Change’ yn Glanmor Williams, Wales 
and the Reformation (Cardiff, 1997), 19-39; P. Heath, The English Parish Clergy on the Eve of the 
Reformation (London, 1969). 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


1 


Moliant i Dr Wiliam Glyn o Lynllifon 


Bu anwyl ar bawb ennyd, 

Duw a roes bw dros y byd, 

Braw, dechrau briw, a dychryn, 
Llefain rhwng Llundain a Llŷn: 
Garw y dygai oerwr 

I'w genedl farw gychwedl gŵr. 
Ei 'wyllys a ddeallwn, 
Afrwyddid Duw freuddwyd hwn! 
Breuddwyd gwrach y boreuddydd 
I ben ni ddaw ’n ei byw ddydd: 
Bwrw ei farw â'i breferod 

Ac e'n fyw (da genny' ei fod). 
Coelien” am ddiben ei ddydd, 
Coeliais innau, mae celwydd. 

Er dwyn cur dolur ar daith 

O'i ddolur fo ddôi eilwaith. 

Fo sai’ fyth Iesu a'i fam 

Ar wely'r Doctor Wiliam; 
Dwynwen, oll awn dan ei nawdd, 
Beuno deg a'i bendigawdd, 
Baglan ac Eingian dan go’, 
Deiniel a'i freichiau amdano, 
Gwnda a wylia ei wŷr, 

Twrog a gatwo eryr. 


Gŵr ac aur ar gyrrau ei gob 
A rôi ysgol i'r esgob, 
Rhuddin ar bob rhyw addysg, 
O'r Glyn y dôi'r glain aur dysg. 
Cymesur fydd comisiwn 
I ŵr brau teg heb ryw twn; 
A bod bob mis ddewisaw 
Ni chawn well hwn uwch ein llaw; 
Mae gair a haedd y gŵr hwn, 
Oes, o foliant sifiliwn; 
Llafur cynnar llyfr canon 
A gad ar brelad gerbron; 


28 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


76 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Canon mewn cyfion cyfa, 

Pen doeth ym mhob piniwn da; 
Fo roed gras pob fformasiwn, 
Fo heuwyd dysg yn het hwn. 


Yr had él cyn ei aredig 
O fewn drain, yno fo drig; 
Odid y tyf hedyn teg 
A ro gŵr ar y garreg; 
Ac os hau llwybrau fellŷn 
Â rhyw adar â'r hedyn; 
A bron ir, o braenerir, 
Ei thasg yw dwyn gwenith hir. 
Dysgeidiaeth nid ysgydwa, 
Ordor a dysg, ar dir da; 
Felly, hyd y deallwn, 
Yr heuwyd dysg ar hyd hwn. 


Gorau peth, coweth rhag cam, 
Meistrolaeth Mastr Wiliam, 
Archddiacon sir Feirionnydd, 

Ac Archddiacon gwlad Fôn fydd. 
Mae ’nghas ar gonfocasiwn 

O'm dyfyn, henddyn, i hwn, 

Ond wrth un dyfyn nid a’: 

Mae ym bardwn mab i wrda! 


Od oes anwes, dwys ennyd, 
A barn yng ngolwg y byd 
Neu ddig, Duw a'i trefno'n dda, 
Afraid hyn â'i frawd hyna’; 
Mae anghlod i'r ddau froder 
Na baent fal y winllan bêr. 
Fo glyw'r byddar ddihareb, 
Mae'n wir, er nas coelio neb, 
Fo wnâi enau un annoeth 
Ar derm roi cyngor i'r doeth; 
Haws cau masg ar friw asgwrn 
Â bys doeth nag wrth bwys dwrn. 
Aent hwy'n un wrth ddymuniad, 
Nhw allen” les i'n holl wlad; 
Os dysg, os ffortun, os da, 
Os bonedd, hwy sy benna”. 


1: MOLIANT I DR WILIAM GLYN 29 


Y Drindod, moes eu cymodi 

Er gweled nerth i'n gwlad ni; 

Gwna i faes y gwenwyn a fu, 
80 Moes unwaith ymgusanu. 


Ffynonellau 

A—BL Add 14978, 30” B!BL Add 31085, 37” B>% BL Add 31085, 47* 
C—Bodley Welsh e 7, 10* D—Card 2.114 [> RWM 7], 375 E—J 139 [= 
RWM 14], 34 F—LIGC 552B, 70” G—LIGC 6471B, 1 H—Llst 123, 164 
I—Pen 112, 138 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1-16 [CG]. 1 A bv wb anwyl, B! Wb wb anwyl. 3 B?DEFHI braw a dechre; 
E briw dychryn. 5 A garwaidd i dygai oerwr, B! Garwaidd i dygai'r oerwr. 6 
AB! oi genedl; B*DEFHI gylchwedl. 8 F afrwyd tvw. 10 E byw/n/ ddiidd. 11 
B! ar briferod. 12 B'B?EHI geny fod. 16 A fo a ddaw, B'DEFI fo ddaw. 17— 
18 [G]. 17 A fo a fai, B! Fo fai; C byth. 18 B?H welu Doctor. 19 B*DEFHI 
dwynwen awn. 20 B! an. 21 C bai lan, G beiilon; B'B? da go. 22 GI Daniel; 
E a; AB'CG freichie dano. 23 DI gwrda, B^H gwn daf; B^H i wiliaf, C 
awelia. 24 AB'CG agatwo i eryr. 25 B! Gwar ag. 26 AB! aroy ddysc ir ddav 
esgob, F a roe ysgol/r/ esgob. 28 B? [r] glain aur dysg, F r glan avr dysc, Gr 
glain ar du[ ]. 29-36 [AB!CG]. 30 B^H braw. 31 F a bod mis i; B? 
dewissiaw. 37 A-CGH kalon mewn kofion; D kyfaf. 38 AB'CG ar bob 
piniwn, 3DF ym hob ympiniwn; DF daf. 39 A fo a roed; C-FHI 
ffromassiwn. 40 A fo a havwyd, B! A hauwyd; CG yn hyd hwn. 41-2 
[AB'CG]. 42 B^H O fewn y drain. 43 A-I ty. 45 AB! ag er hau, C ar havr, G 
er haü y. 46 AB! fa ryw, B? Wna rhyw, CDHI wa rrvw, EFG fo a rhyw. 47 
CG ir. 49-50 [AB'CG]. 49 B? wi ysgydwa, D yw ysgydwa, F yw yscvdiaw. 
50 E oerder i diisg; F ardiridaw. 51 AB!CG yr vn modd llei radroddwn. 54 
ACG mistrolaeth y meistr wiliam. 55 G [sir]. 56 G [Ac]; A-CH sir von, G 
[gwlad] fon; G y fudd. 57 B*H mae'n gas ar, G [ ] gas y; G konfokasiwn. 
58 AB! am ddyfyn, C rrac ddyvyn, E mi fyn, G rhag dyfiin; E hymddyn; E a 
hwnn, F yw hwn. 59 C wrth ond vn ddyvyn, G [ ]th ond vn dyfiin; AB'C 
nid af. 60 C mae ni; AB! wrdaf. 63 B! Na ddug Duw; DEFI ddaf. 64 DEFI 
hynaf. 65 DFI i mae. 66 F bae; DF fel. 67 F fo glywir byddar. 68 AB'CG 
[mae] yn wir, F mae wir; AB! er nach lowo, C er nas koeliai, G er nas koelia. 
70-80 [B7]. 70 CG ar drem; E i doeth, F [i'r] doeth. 71 AB! basc. 72 AB'G 
nag o bwys, C noc o bwys, E nag ar bwys. 73 B! Aentwy un, C os twy yn 
vn, G hwy yn vn. 74 A hwy aeill les, B! Hwy ai lles; AB'CG ir. 75 B! ffortyn 
nis da. 76 B! hwy Sepena. 77 AB'CG trindod; E moes gymodi. 78 E [nerth]. 
79 A gwna yn faes, B! Gwna yn f'oes; G [y]. 


30 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Teitl 

[G], A kowydd ir doktor william glyn pan ddoytwyd i farw yn lloygr, B! Ir 
Doctor Wiliam Glyn pan dd'wedwyd ei farw yn Lloegr, B? Cymod dros 
Wiliam Glyn; Archaiagon Meirionydd ai frawd hynaf, C ir docdor Wm glyn, 
D llyma gowydd anwnaeth sir dd trefor ir doctor wiliam glyn pan friwyd ef 
yn llvndain, £F llymma gowiidd awnaeth Syr dd trefor ir doctor wiliam 
glynn pan friwied ef yn llyndain, H Cyw. cymod dros Wiliam Glyn 
Archiagon Merionydd ai frawd hynaf, / kowydd moliant ir doctor Wiliam 
Glynn pan friwyd ef yn llundain. 


Priodoliad 
[B!B?], AE davydd trefor ai kant, CG dd trevor person llanallgo y mon ai 
kant, DFHI Syr davidd trefor ai kant. 


Trefn y llinellau 

AB! 1-28, [29-36], 37—40, [41-2], 45-6, 43-4, 47-8, [49-50], 51-2, 55-6, 
+ mae i frig gwedi fendigaw (Mae frig yn B!) / mae/n/ feistr ym ym foes 
draw (ym yn yn B!), 53-4, 57-80 (cf. C, G). 

B^ 1-10, 14, 13, 11-12, 15-52, + Mae i frig wedi fendigaw / Mae'n feistr 
ym yn f'oes draw, 53—69, [70—80]. 

C [1-16], 17-28, [29-36], 37-40, [41-2], 45—6, 43—4, 47-8, [49-50], 51-2, 
55—6, + mae i vric wedi vendigaw / mae yn veistr ym yn voes draw, 53-4, 
57-80 (cf. AB!, G). 

DEFT 1-80. 

G [1-18], 198, [29-36], 37-40, [41-2], 45-6, 43-4, 47-8, [49-50], 51-2, 
55-6, + mae frig gwedii fendigaw / mae n feistyr ym yn foes dr[ ], 53-4, 
57-78, 80, 79 (cf. AB!, C). 

H 1-52, + mae i frig wedi fendigaw / mae'n feistyr ym yn foes draw, 53—80. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


2 
I gymodi â Rhisiart Bwlclai, Archddiacon Môn, 
a'i frawd Rowland Bwlclai 


Y teirw teg eu tre tad 

A all ddal yr holl ddwywlad, 
Teirw a'u tyn at ryw'r taid, 
Tew rychorion tyrch euraid. 
Ynfyd i ychen ofnfawr 
Anturio 'mysg teirw mawr. 


Lle cerdder, lle cluder clod, 
Apla’ clywir Bwlcleiod; 
Dau froder, eglurder gwlad, 
Dau arglwydd ar bedeirgwlad. 
Un a wisgwyd yn ysgol 
Pab a Nudd, pawb yn ei ôl; 
Mastr Rhisiart rymus trosom 
A wella'n byd yn lle bôm. 
Awn ar ôl Mastyr Rolant 
I'r gwin petai 'honom gant; 
Awn i yfed yn nefol 
Gwin yr aer, gwŷn ar ei ôl; 
Trugarog, bywiog o beth, 
Treulwin yw tarw Eleth. 
Gŵr â seigiau gwresogion, 
Drych mil ydyw padriarch Môn; 
Gradd a dysg, gwraidd a dasga, 
Gwrdd yw dysg y gwraidd da. 
Gwastad y seiliai gwestiwn, 
Âi at y Pab ateb hwn. 
Dysg y sêl yn llaw prelad 
A'r tir y bu'r fam a'r tad; 
Tir yw bywyd daearol 
A wella nai oll ^n ei ôl; 
Y da a ro hwn ar dir rhydd 
Hap ydyw i fab bedydd. 
Nid un goffr, nid un gyffion, 
Nid un fwrdd un dyn o Fôn; 


32 


36 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Os 0 stad, os ystudiaw, 

Ni cha’ le un uwch ei law; 
Y dyn deuwell dan dewi 

Fo wthia i'r allt fwy no thri; 
Ni wyrir un o'i eiriau, 

Ni hwpia un pen ei iau. 


Wy’ o'm sir am ei sorri 
Yma oll ar fy mai i; 
Ynfyd a ddygai'i anfodd, 
Nychaf fyth oni cha” 'i fodd; 
Gyrrwyd rhyngof a'm gorau 
Athrodion ddigon i ddau: 
Llai ym oedd 'mhob lle ym Môn 
Drwg chwegwyr nag archiagon; 
Pan bechais, syrthiais nos Iau, 
'Y maich ydyw 'mhechodau; 
I'w dai draw, onid wy’ drwch, 
Y do’ i fwrw 'difeirwch. 
Mair Fadlen a hi'n bennoeth 
I ginio Duw gwyn y doeth 
I 'mwrthod â'i phechodau, 
'E fu dda i hon ufuddhau. 
A llu aeth am ben y llall 
Â cherrig, gwraig wych arall, 
Ond ni chaen’ neb a flaenai 
Am na bai fyw neb heb fai. 
Fo wnâi Beder enbydwaith 


Draw wadu ei Dduw drydedd waith; 


Dagrau, o'i garedigrwydd, 

A'i troes i gael cymod rhwydd. 
Adda, efô, ac Efa gynt 

Heb achos fawr a bechynt; 
Dirwesta a'r dŵr drostyn’, 
Ymhell y buon” am hyn. 


Pardwn a dawdd purdan dwys, 
Pryder oedd golli p'radwys: 
Colli gwin, celli gwynion, 

A medd llys Archiagon Môn. 
Collais innau, gwall synnwyr, 
Fy lles a'm daioni'n llwyr, 


2: I GYMODI A RHISIART A ROWLAND BWLCLAI 33 


Ac fel Adda un flwyddyn 
76 Mewn dŵr lle ni'm gwelo dyn, 
Nes i eryr a sorres 
Eto ’y nwyn ato'n nes. 
Cael gras pan fo cula'r grudd 
80 A wna' i ofyn yn ufudd; 
Ni cha” nâg gan archiagon 
Od archaf ras drach ei fron; 
Gwnaf gyffes fal wrth Iesu, 
84 Gwnaed yntau faddau a fu. 


Ffynonellau 

A—BL Add 14979, 113" B—BL Add 31085, 30* C— Card 1.20, 38 D— 
Card 2.114 [> RWM 7], 378 E—Card 4.110 [> RWM 47], 186 F—J 139 
[= RWM 14], 408 G!LlGC 552B, 40” G*LlGC 552B, 58* H—LIGC 
666C, 72 I—LIst 123, 162 J—LIlst 169, 103 K—Pen 112, 141 L—Wy 1, 
i, 19 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1 CEH teg pen y tre tad. 2 G'G? [a]. 3 CEH at rywiau taid. 5 C ychon. 7 
ABIJK lle i kerdder; ABDIK lle i klvder, CEH llai cluder, L lle clywer. 8 
ABDFG'G7IKL apla i klowir. 11 A-JKL mewn ysgol. 13—48 [L]. 13 B mastr 
Rissiart Kymru drossom. 14 G! a wellha yn y byd; 4BJ lle i bom, F ny lle 
bom, H yn y lle bom. 16 H Ar gwin; AB pette [o] honon, CEH pedai o wyr, 
J pe bai honom. 20 CE yw y, H yn y; A elneth, B elaeth, G? heleth. 23-30 
[A-IKL]. 26 J vo ai. 27 J brelad. 29 J tyrv bowyd. 30 J A wlla r nai. 31 CEH 
[a] ro hwn ar, DFG!G? a ro [hwn] ar, K o rhodd ar. 32 ABDIK ydiw yw, 
CEH ydyw ei, F ydyw yn, J ydiw oi. 33 F ni yn goffr, G!G^nid un gorffyr. 
34 G? nid fwrdd. 35 F os ystad, G? os stad; BCEH os o studiaw. 36 CEH na 
cha; AB le i vn. 37 ABDFG!G^IK fo dyn, CEH Edŷn. 38 A vo wthiw ir allt, 
CE Fe wthia'r Iarll, DG? fo wthia irall, H Fe weithia'r Iarll. 40 4 vn pen dy 
iau (vn pen i iau), CEH un taer y pen tau, G! vn ben iav, G^un ben i iau, J 
neb pen i iav. 42 CEH A mwy a oll fy mai i. 43 CEH a ddygo anfodd. 44 I 
nycha i fyth; CEH oni châf fôdd. 45-8 [4—J/KL]. 51 F yn dai, J y dai, L oi 
dai; F oni dwy i drwch. 52 CEH Do. 53 C Mair Fadlen edifeirwch. 55 
ABCE-H [i] ymwrthod. 56 ABDFG!G*K a fu. 58 J dyn wych. 59 DE na 
chaen; H na chae, J chaid; G^ [neb], J un. 60 ABG?/KL am na bai un heb ei 
fai, CEH Ni bu fab un heb ei fai, DFG' am na baif vn heb i fai. 61 D [Fo] 
wnai beder, C Enwai Beder, EFHL e wnae Beder, / wa am Bedr; B ynvyd 
waith. 62 FI wadu [ei]; DFG!G? ddvw r drydedd, 7 dâw drydyddwaith, J 
dduw y drydedd waith, K Ddvw y drydydd. 63 ABDFG'G’K a dagre, C 


34 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Ddagrau; J drwy i. 65 ABDG!G^I adda efog eva gynt gydag euog yn 
amrywiad ar efog yn B, CEH Adda gyd ag Efa gynt, L Adda ef ac Eva gynt. 
66 CEH a fawr, J mawr a. 68 CEF buom, H buont, J bvant. 69 L pardwn doe 
or pôrdan. 70 G? prydd der; CEHL [oedd]. 72 C A medd yn llydd Arglwydd 
Môn, EH A medd yn llys Arglwydd Môn. 73 ABDFG!G*K ine om gwall, J 
innau om gwan. 74 CEH Y llês, DFG!G*K fy lle. 75 CEH Byddaf fel Adda 
flwyddyn, D fal adda vn flwynddyn, FG!G^/JK A fal adda vn flwyddyn, L 
af val Adda vn vlwyddyn. 76 CEH Yn dwfr lle, FJ ir dwr lle. 77 I ir. 78 
ABCEHI atto yn nwyn etto y nes. 79 CEH cula grudd. 80 H A i ofyn. 82 
CEH Os archaf ras serch ei fron, F od archaf ras dyrch dy fronn, J od archaf 
ras dyrch i fron, ABDG!G^IK odarchaf ras darch i fron. 


Teitl 

[AL], B I Risiart a Roland Bwclai, CE Cywydd Cymmod Risiart a Rowland 
Bulkeley D.T., DFG? kowydd kymod ir archiagon bulklay, G! kowydd 
kymod awnaeth S dd trefor i ofyn kymod archiagon bwcklay, H Cymod 
Richard a Rowland Bwclai, / Cyw: i ofyn cymod Roland Bwlkley 
Archiagon Mon, J Co. i ofyn Cymod archiagon mon, K kowydd i Bwklai 
archiagon i erchi i gymod i S" Dafydd Trefor effeiriad. 


Priodoliad 

ADFG!G^IJK Sir davidd trefor ai kant, BHL Syr Dauidd Trefor, C Syr 
Dafydd Trefor Person Llanallys ym Môn ai Cant 1480, E Syr Dafydd Trefor 
Person Llanallgo ym Môn a'i Cant. 1480. 


Trefn y llinellau 

ABCEHI 1-22, [23-30], 31-44, [45-8], 49-70, 73-4, 71-2, 75-84. 
DFG'G’K 1-22, [23-30], 31-44, [45-8], 49-84. 

J 1-36, 39-40, 37-8, 41-70, 73-4, 71-2, 75—84. 

L 1-12, [13-48], 49-70, 73-4, 71-2, 75-84. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


3 


Moliant i Robert ap Rhys o Blas Iolyn 


Drogenais fynd drwy Gonwy, 
Droganwn hwnt drigo'n hwy; 

I ymweled â'm alarch 

Yr wyf yn mynd ar fy march 

I blas gŵr a'i balis gwych 

Sydd unben yn swydd Ddinbych; 
Prelad, ceidwad y côr, 

Plas Ofydd fal plas Ifor, 

Plas Siob, plas Mastr Robart 

Ap Rhys i roi pris ar art, 

Plas grisial, palis gryswyn, 

I'w dŷ pob doeth, pawb, a dynn: 
Dyn o Fôn, dyn o Fynyw, 
Groeso i bawb, gŵr o orsib yw. 
Ni bydd wrth ŵr i'w barth êl 
Dwysach, nac wynebisel; 

Cawn wŷr acw'n cynired, 
Byrddau, llieiniau ar lled, 
Seigiau a ffres siwgrwin Ffrainc, 
Sewers a chyrsers ifainc: 
Lluniaeth gyda llawenydd, 

Tyrfa fawr deg tra fo'r dydd. 

'E gâi esgob le i gysgu 

A llai o barch yn lle y bu! 

Maen grwndwal mewn graeandir, 
Ni sylf yn hawdd sylfaen hir; 
Maen rhywiogaidd mewn rhagor, 
Maen y'i caid mwya’ ’n y côr, 
Maen saffir cywir y'i caid, 

Perl ydyw 'mysg preladiaid. 
Gradd ysgol nodol a wnaeth 
Euro bonedd ar bennaeth; 
Gramadeg ddeisyfreg sôn, 
Grwndwal yn cynnal canon, 

Ni thorres pen llythyren, 

Nis tyr o waith profiad hen; 


36 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Dydd gwyl, da oedd ei galyn, 
Dydd gwaith, fy anrhydedd gwyn! 
Di-gwymp ei ddadal a’i gof, 

40 Diddetens bob dydd ataf; 
P'le bynnag, ddoniag, ydd âi 
Y profer gŵr, y prifiai: 
Os at hedd, os at gleddef, 

44 Os acw i'r Llyfr, sicra’ llef. 
Cedyrn, ceisian’ y coedydd, 
Coded ffon, ceidwad y ffydd! 
Maelodd pawb ar a'i mole, 

48 Colles o'm gormes ag e. 
Llaw Robert gerllaw'r aberth, 
Llaw farwn ir, llaw fawr nerth, 
Llaw a ystyn, a llwysteg, 


52 Mwnai a dyr mwy na deg; 
Llaw gybydd oll a guddia 
Ac o wall don a gyll da; 
Llawgaead heb roi hadyd 

56 Yn amau Duw ni med ŷd; 


Llaw a hea’n alluol, 
Oni thy” gwenith o'i ôl? 
Llaw prelad disiarad sydd, 

60 Llaw'r gweiniaid oll ar gynnydd. 
Llu'r gwlith, pawb a'i bendithia, 
Rhadlon fydd bendithion da. 
Bendith ei dad llei gadodd 

64 A'i fam a'i rhoes wrth ei fodd; 
Diwarth, fal grawn i dywys, 
Y daeth i'w ran fendith Rys; 
Llaw Lowri, heb dorri dydd, 

68 Ar ei ben a rôi beunydd; 
Llwyddodd gwaith y llaw iddaw, 
Poed iddo'r llwyddo rhag llaw. 


Ffynonellau 
A— Bangor 5945, 49 B—BL Add 31056, 162* C—BL Add 31085, 34" 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 
Darlleniadau'r llawysgrifau 


1 ABC gyni. 2 A hwynt. 4 ABC ydd. 6 ABC unban; ABC ddimbych. 12 ABC 
bob; ABC bawb. 13 A Dyn ofyn. 14 A worsip. 16 A Iesel. 17 C cymred. 21 


3: MOLIANT I ROBERT AP RHYS 37 


ABC llv maeth. 22 ABC dyrfa; ABC fo dydd. 26 A syfl. 33 ABC ddi syfreg. 
41 C ddoniog. 42 A ai prifiau. 46 A Cododd; ABC y ffon. 47 AB bawb; ABC 
molef. 48 ABC ef. 51 AB llvsteg, C llysteg. 54 C gall. 57 AB Llaw a haw na 
lluol, C Llaw a liaw na lluol. 58 4 Wyn a thy gwenith oi ol, BC wyn a thy 
wenith oi ol. 59 BC brelad. 63 A gadwodd. 65 C ai dywys. 66 C [y]; ABC o 
ran; A bendith. 67 A heb dorru'r Dydd. 


Teitl 
A Cowydd Marnad Robt ap Rŷs, B Co. Mr Ro: ap Rys, C I Robert ap Rhys o 
Blas Iolyn. 


Priodoliad 
A S' Dafydd Trefor a'i Cant, BC S' Dauydd Trefor. 


Marwnad Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthaml 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


4 


Ai ti, Angau, wyt yngod, 
Garrau a gên, gŵr y god, 

A'i sgrwd tyn o'r ysgrîn tau, 
Gawell esgyrn a gïau? 
Chwynnaist a lleddaist bob llu, 
Chwannog wyf i'th ddychanu. 
Tarewaist wŷr traw o'u stad, 
Truan yw dy bortread; 

Llawer a roist mewn llewyg, 
Llwm yw dy gwrrwm o gig. 
Dilawen, foelcen, ei fant, 
Difrïaidd yw dy freuant. 

Fy ngolwg ar fy ngelyn 

Yn ledio i'r Dawns, leidr dyn: 
Ledio'r Pab yn ddi'rabedd 
A'i fwrw fo'n frau 'n ei fedd: 
Dwyn 'r emprwr o dŵr ei dad, 
Tynnu'r ymherodr tanad, 

Ac ni pherchi gwedi gwin 

Na barwniaid na brenin; 

Y newyddian yn weddol 

O'i grud a dynnud yn d’61; 

Ti ei â'r balch tua'r bedd 

I'r un rhod o'r anrhydedd. 
Dyfynnaist hyd y fynwent 
Bawb o'i radd, o'i bybyr rent: 
Ni wn ba awr fawr yw'r fau 

Y dyfynni di finnau. 

Ym mhob cyfrith y rhithi, 

Nid oes gallel d’ochel di; 
Sefaist lle ni chroesawyd, 
Swyddog anhrugarog wyd; 
Treisiaist ferch am ei herchwyn 
Do, ddwywaith, teirgwaith hyd hyn. 


Myned Owain Amhredudd 
Ar d'ôl, gwae ei wraig o'r dydd: 


4: MARWNAD OWAIN AP MAREDUDD AP TOMAS 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


76 


Trwm Angharad wrth ado 
Gwyn ei grys yn y gown gro, 
Trom gistiaid, llonaid y llan, 
Llenwi adail Llanidan. 

Mae gwŷr Owain dan grio 
Oll i'n cylch allan o'u co”. 
Mae un i ddwyn mynydd iâ, 
Pennaeth, am ei fab hyna”: 
Trwm yw gweled Maredudd 
A'r deigr oer ar hyd y grudd: 
Odid gormod yw'r adwy, 
Siry’ Môn, yn ei sir mwy. 
Doe ducpwyd, plygwyd y plas, 
Owain alawnt wineulas, 

A rhyfedd gan wŷr heddiw 
Paham y mae'i fam yn fyw; 
Nofio mae calon Efa 

Fal llyn oer a fai'n llawn iâ. 
Moli Rhisiart mal rhosyn 

A yrr y llif oer o'r llyn: 

Od aeth cymar Angharad 
Gyda Duw, a gado'i dad, 
Mae'r aer arall mor wrol 

Ag yr â'r gwŷr ar ei ôl. 

Duw a ddug (on'd oedd ddygyn?) 
Oddi ar ei dad ddewra’ dyn; 
Ni ddug ond oedd eiddo Fo, 
Nid â â gŵr ond a garo; 

Y mae Mredudd yn bruddach 
Nag y gŵyr un o'r gwŷr iach. 
Oeres lle bu'r tes a'r tai 
Mynwes holl gwmwd Menai. 
Gwae fi na allwn ddial 
Owain deg ei wên a'i dâl, 
Glana’ gŵr, galon y gwin, 

O lin Brân, ar lun brenin, 
Dewra’ o'r penaduriaid, 
Geirwira” gŵr ar a gaid. 

Un Owain gynt wnâi ynn go’, 
Glyndŵr oedd glander iddo; 
O choeliwn ŵr, ni chilie, 
Awn yn ôl Owain i ne’. 


39 


40 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Môn o'i herwydd mewn hiraeth, 
80 Nid erys gwell dros y gwaeth. 

Gwae Ddafydd o'r rhybudd! Rhys, 

Siân a Lowri sy'n 'larus, 

Eilio bron Wiliam, mae'n brudd, 
84 A rôi ddŵr ar ei ddeurudd; 

Ni welant, ân” i wylo, 

O'i fath frawd fyth yn y fro. 

Iesu freiniol sy frenin, 
88 A'i gorff o fara a gwin, 

A seilio hap i'r sawl hyn, 

A ne' i Owain wineuwyn. 


Ffynonellau 
A—Card 2.114 [= RWM 7], 684 B—J 139 [= RWM 14], 14 C—Wy 1,1, 
136 


Dylid nodi bod rhai darlleniadau yn llawysgrif C yn aneglur oherwydd traul 
ar y llawysgrif. Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadaw'r llawysgrifau 

1 A Ai ti yw angav ywyt yngod, B Ai ti yw angau hwnt yngod gydag wyd y 
testun yn amrywiad ar hwnt. 3 AC oi ysgrin, B o ysgrin. 5 C lledaist. 14 B 
yn ledior dawns. 16 A ai fwrw fo yn frav fry yn i fedd, B ai fwrw fo frü yw 
fedd. 17 B dwyn emprwr. 19 AB ni fferchi di gwedi gwin. 21 B ag ni 
wyddian. 22 B griid i dynniid. 24 B er anrhydedd. 26 AC radd bybvr. 30 C 
oes allel. 31 B lle nith resafwyd. 34 B taerwaith. 35 B myned ag owain 
mrediidd. 37 ABC trwm yw yngharad. 40 B llan lidan. 42 B oll ny kylch. 46 
AB oer rryd. 48 B sirri ymon. 52 B ymae fam. 53 A nofio i mae. 54 C val y 
llynn; B oer i fae, C oer vai. 56 B a yrr i Ili. 64 B nid a gür ond i garo. 65 A 
mredd. 74 B ar i gaid. 77 AB ni chilief, C choelie. 78 AB nef. 81 B a 
rhybiidd. 82 B sian lowri. 90 B [a]. 


Teitl 
[C], A llyma gowydd barnad i owain ap mredd ap thomas o borthamal, B 
kowiid marwnad i owain ap mredydd ap thomas o borth amal. 


Priodoliad 
AB Sir dauidd trefor ai kant, C Syr Davyd[ ]. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


5 
Marwnad Harri VII 


O rhoed daear ar Harri 

Fo droes y môr drosom ni. 
Llythyren o gorff Iemwnt 

Fu Ei Ras mawr o Ris-mwnt. 
Os gwir marw H gwrol 

Mae un H mawr yn ei ôl. 
Llawer calon, bron heb ri’, 
Brudd herwydd briddo Harri; 
Llawer deigr, llai'r dugiaid, 
Llawer och, felly 'roedd raid. 

O Dduw, aruthr fu'r ddirwy, 
Nid oedd raid fyth ddaered fwy; 
Doe yn iach! (Nid yfwn win.) 
Dan ein bron dwyn ein brenin. 
Gwae nyni, Gymry hyd Gent, 
Eisiau mynydd sy 'm mynwent. 
Bu farw Mab y Forwyn, 

Bu'r un Mab byw er ein mwyn; 
Crynodd daear am Farwn 

A duodd haul y dydd hwn: 

Y goleuddydd, o'i gladdu, 

O iawn ystad âi'n nos du. 

Yr ail fu mynydd o Rôn 

A goncweriodd gan coron; 

Am y tarw y mae teiriaith, 

Dan wylo, yn gwylio'r gwaith; 
Duw a'i rhoes yn lle Moesen, 
Gwae ni o'i ddwyn, Gwynedd wen! 
Trwm yw'r byd tramawr heb win, 
Heb ych gwaith na buwch gethin. 
Cwympo a wnaeth ein campau'n is, 
Ein calon a'n porthcwlis. 
Gwŷn a wnâi, gwenwyn a wn, 
Marw milgi mawr Maelgwn, 
A'r llew cynnar, llai'r canu, 
A'r aur dorch, a'r eryr du. 


42 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


76 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Gwae ni aros, gan orwedd, 
Y wiber fawr obry i'w fedd. 
Duw nef, ni wrandawai ni, 
A roes cwymp y rhosgampi. 


Ei 'lynion sydd lawenach, 
Yn ferw y bônt, fawr a bach; 
Oer iddyn’, cedwyn' i'w co’, 
Ac yn ieuanc, ei gneifio 
A'i ddeol gynt yn ddiwad 
O'i dyrau teg a'i dre tad. 
Y diwrnod y dôi arnun” 
'E âi â'r het aur ei hun: 
Llu Rhisiart, lle'r arhoson”, 
Bu eisiau ffens gan bwys ei ffon; 
Doethon’ yn llyfrion i'r lle, 
Gwae galon eu gwegile! 
Llu Percyn yn gofyn gwaith, 
Llu'n wylo 'mhob llwyn eilwaith. 
Llu Harri oll a'i herient 
A'r llu trwch aeth yn llawr Trent. 
Bu geiliog buddugolieth, 
Bu lew coch yn y Blac-heth; 
Fo welai Sin ôl ei sêl 
Acw arnyn', frain Cornwel; 
Nid âi un i adweddu 
O'r giwed oll, na'r go’ du; 
Yr eryr du, eurwar daid, 
Llawgoch, a dynn eu llygaid; 
Fo welai bawb ôl ei big, 
Mae arwydd hyd ym Merwig. 
Er inni gynt oeri'n gwaed, 
Cyn iaith Owain, mewn caethiwaed, 
Ef a'n rhoddai yn rhyddion 
Ac a rôi'n braint ger ein bron. 


Harri Seithfed, ei feddiant 
Y sydd gyda Harri Sant. 
Awn ar liniau'n erlyniog 
At Fair ac at grair y grog; 
Wythfed ar ôl Seithfed sydd, 
A dau Harri dw” hirwydd, 


5: MARWNAD HARRI VII 43 


Ac na thorro’n Gwneuthuriad 
Erioed dim o ras Ei Dad. 


Ffynonellau 

A—BL Add 12230 [= RWM 52], 81” B—BL Add 14966, 96" C—BL Add 
14978, 19" D—BL Add 14979, 115* E—BL Add 15010, 135" F—BL Add 
24980 [= RWM 39], 26" G—BL Add 31057, 125° H—BL Add 31059, 113" 
I—BL Add 31085, 8" J—Card 2.114 [> RWM 7], 130 K—Card 3.4 [= 
RWM 5], 88 L—Card 4.10 [= RWM 84], i, 593 M—JGD 2, 117 N— 
LlGC 165C, 119 O—LIGC 728D, 9 P—LIGC 3048D [= Mos 145], 279 
(llau. 1-18, 29-49) Q—LIGC 3049D [= Mos 146], 408 R—LIGC 11087B, 
102" S—LIst 54, 39 T—LIst 120, 95" U—Pen 155, 215 V—Wy 1,1, 22. 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

2 ABF-JLMPOST e droes, D I droes, ENU Fe droes, O /i/ troes [y], R A 
droes; 4-HJLMNPORUFY drossom i, O trossom /i/, T drosom mi. 3 EN o 
waith, K o gorf, V o corph; CST Emwnt, FIL edmwnt, R Edmwnd. 4 ABH 
Afu/r H vawr o, CEFIJNO fvr /H/ mawr o, DLMPRUF ywr H mawr o, GK 
Vur ras mawr o, O y /H/ mawr fv o, ST fu ras mawr in o. 5 A~-FHIJL—PRV 
marw yr. 6 A-FHIJL-RUYV maer vn; DMPORV mawr yn ol, GT mawr ari ol, 
Sar ei hol. 7 7 Llafur; G kalon a bron. 8 DFIJORU yn brvdd, O prvdd; MP o 
herwydd. 9 ABHJOUV deigyr oll ir dvgiaid, C deigr llai for dvgiaid, 
DFMPR deigr llai ywr dvgiaid, EN deigr Llai fu'r Dugiaid, Z deigr llai yn 
dygiad, L deigr oll yw'r Dugiaid (deigr oll o'r Dugiaid), O deigr llai fvr 
dygiaid. 10 B-FHIJLN-ORUY felly oedd, GK iroedd, O felly o. 11 A aryth 
or, BDFHULMOPRUF aruthr ywr; MPO dirwy. 12 FILO ni roid vyth wedi 
ei gywiro yn nid oedd raid fyth y testun yn L; ABCEHJL)MN dayred, GL 
daiared, ST ddirwy. 13 A Doe fu(n) iach, B—-JL-OUV doe fvn och, R Doe fu 
ein och, ST Doe fu in ôch. 14 S Tan. 15 ST Gymru en hyd Gent. 16 MP eisie 
mynyd; A fu ymynwent, FJL y sy mynwent, MPU sy mynwent, R sy mewn 
monwent. 17-18 [CENO]. 17 V e vu varw; K mab mair vorwyn. 18 ABHJO 
fo fv rvn mab fyw, F bu yr vn mab vyw, / Bu yr un mab duw, V vo vu r mab 
vyw. 19-28 [DFIMOPRV]. 21 ABCEHJNOU mawr yw gobaith yn iaith ni, 
G ar golevddydd j gladdv, K y gollevddydd i gladdu. 22 ABHJU at y gad 
etto /i/ godi, CEN at agad eto gwedi, G o iawn ystad ai nos dv, O at a gad 
etto i godi, ST Owein ystad ae nos du. 23—4 [ABHJL]. 23 CENOU ar ail yw; 
EN mynydd a rôn, GST ymynydd yron, K mynydd orron. 24 G a gwnkweria. 
25 CEN tarw [y]; AK mae yteirriaith. 26 EN Tan; GST gwilio gwaith, O 
gwilio n gwaith. 27 BHJL duw a roes. 28 B dwyn. 29 FIMOPRV trwm 
yw/n/, J trwm yw; GOST tramwy heb win. 30 MP na boch genthyn. 31-2 
[CENOU]. 31 MP kwympo naeth yn kamp yn is. 32 G am borth kolis, ST an 


44 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


parcwlis. 33 ABDHJMO-V gwyn a wnair, FIL i gwyn awnair; / gwenwyn [a 
wn], MP y gwenwyn iawn. 34 MPV marw milgi a; EN mawr ym Maelgwn, 
L Mawr Moelgwn, MP mawr maelgawn. 35 ENU a llew, MP ar lew; L 
(cynnwr); MP lair. 36 7 Ar aur doeth; MP yr eryr. 37-40 [CENOU]. 37 GST 
gan i orwedd, / Gwna ni aros. 38 FJL oi vedd gydag i'w y testun yn amryw- 
iad yn L. 39 MP Duw ni; ADR ni adawai ini, BHJ ni dawai i ni, FI ni dawr 
ini, L ni adawa i ni, MP nid aed a ni, OV ni dawe i ni. 40 AGK arros kwymp, 
DFILMOPRST A roes gwymp; S7 ir; A ras campi, MP roes gampi. 41 V mae 
i elynion; AO fu lawenach, CN yn lywenach, E£ yn Llawenach, V [sydd] 
Lawe[ ]. 42 A—JL-V yn feirw. 43 A-FHIJL-RUF er vddyn, K orrev ddim, 
ST Oer fu iddyn; BIMP cadwyn; C in kof, E yn Co’, MP oi ko, N yn Co, O 
in ko. 44 Ci gneifiof, DFIO yw gneifio, E ei gneifio, MP oi gneifio, R yw 
cneifio. 45 MP ai ddial; A-FHIJL—RUV gynt oedd ddiwad. 46 S teg a thre 
dad. 48 CU i rai ar hett, EN I roi a Het, G yr ai ar hyd, H [yr] ai ar hett, O yr 
ai a het, ST yr aei ar hed. 49 ADFIJLMOPR lle i rhoesson, BH lli i roeson, 
CEN oll arhoesson, G lle yr ar hosen, K lle ir arhoyssan, OU oll lle roesson, 
V yn lle rhoeson. 50-78 [P]. 50 A gwae i bais ffens, BFHIOOV gwae beissie 
ffens, DLM gwyr beissie i ffens, J gwae eissie ffens, R Gwyr beissie i ffens, 
S bu eu eisieu ffens; CEMN [gan] bwys i ffon, OV gann bwys ffonn. 51 K 
doythan; ST or lle. 52 / y gwegile. 53 CENU Bu Berkyn; EN gofyn y gwaith, 
A gofyn gwith. 54 C llu'n wylo ['mhob] llwyn, U llawn wylo mewn llwyn. 
55 E oll a, ST [oll] ai; G yn herent, ST herent. 56 CEGN [A'r], O y; DR [llu], 
EN Llwu'r, O llv oer; J trwyth; O ain, V a aeth yn; N Llawn. 57 ADEFHJL— 
OORUF geiliog y bvgoliaeth, B geiliog y bvgoloeth, C geiliog ybygaliaeth, 
G gelioc yn bv goliaeth, / golwg y bugolieath. 58 AC yn blak hieth, EN yn y 
blagr Hêth wedi ei gywiro yn yn y blac Hêth yn N, J yn y black heath. 59 
ABDEFHULNOORUFY fo wele swm, C vo a wele swrn, GT fo weles swrn, 
M fo welodd swrn, S fo swrn. 60 EN Accw Cawn ni frain, G gwar vn o 
frain, JO acw arnyn brain, ST agwar mun frain; K koronwel. 61 AD nid a 
vddvn, BCFHIJLMORUYV nid da vddvn, EN Nid âd iddyn, G nid ai vddvn 
ont, O nadai vddyn, ST nid aei iddyn i. 62 A—JL—-OQ-U nar giwed; M gro. 
63 J du [eurwar], M du eurwawr, S du ar war. 64 ABDFHIJLOR llewgoch, 
CENO lliwgoch, M lew goch; ABDFHIJLMOR a dyno, CENOUF a dynne; 
M i lygaid. 65—6 [DIMO-RV]. 65 ABHJLU e wele, C fo awele. 67 G yr heini 
kyn oeiri i gweaed, K yrym gynt o rri yn giwaed, ST Er hynni cyn oer eu 
gwaed. 68 CENO eithawon mewn kaethiwaed, GK ieithavoedd kaythiwed, 
ST yn eithafoedd caethiwaed, U eithawn mewn kaethiwaed, V cynn iaith 
Owain caethiwaed. 69 CENU fon rroddai i fyw yn rryddion, / Efe an rhodde 
yn rhyddion, O ef an rhoddai i fyw n rhyddion. 70 M ag aron /n/ braint, ST a 
rhodde ein braint, ST rhac ein bron. 71 J seithbeth; A-FHIJL-ORV 
ofeddiant, OU ai feddiant. 72 S gyd. 73 E Awn a; A linie yr elyniog, 
BDFHULMORUTF linnie yr lyniog, C liniavn arlyniog, N liniau n eilyniog. 
74 ABHLY at vair ne at grair, DFIJMOR at fair ne grair. 75 A-EHLMORV 


5: MARWNAD HARRI VII 45 


wythfed wedi/r/ seithfed sydd, FJOU wythfed wedir seithfed y sydd, J 
Wythfed wedi seithfed sydd. 76 IMORV ado hari, ST a dau harri; GST dwys 
hir wydd, R duw hirwydd. 77 ABCEHN ag na thorro gwnethuriad, DR ac na 
thorro or gwneythvriad, FIJO Ac na thorro on gwnethvriad, L Ac na thorro’r 
gwneuthuriad, M ag na thorro vn gwnathiriad, ST na thorro ein 
gwneuthuriad. 78 ABDF-JLMORTUF oi ras dim a roes i dad, C oras dim 
aroes i dad, EM O ras Duw a Roes ei Dad, O i ras dim a roes i dad, S oi ras 
dim ar aes ei dâd. 


Teitl 

[GKSTV], A Cowydd Marwnad am y brenin Harry Seithfed, B Cow. Marw. 
Harri Seithfed, C marwnad hari seithfed, D kowydd ir brenin henrie 
wythved, EN Cywydd Marwnad Harri VII Brenhin Lloegr, F Marwnad 
Brenin Hari Seithved, H Cowydd marwnad am y brenin harri sseithved o 
waith ssyr dd trevor, IM Marwnad Brenin Harri'r Seithfed, JU llyma farnad 
y brenin harri seithfed, L Cywydd Marwnad Brenin Hari 7%, O kowydd 
marwnad ybrenin harri seithfed o waith Sir dd trefor person llan allgo, P C. 
mar: brenin Harri.7, O marwnad harri VII, R Cowydd Marwnad brenhin 
Harri y Seithfed. 


Priodoliad 
[P], ABFGUKMOR-U Sr Davydd Trefor ai kant, CDEHLOV Sr dd trefor, N 
Syr Ddd Trefor ai Cant yr hwn oedd yn Berson Llan Allgo ym Mon. 


Trefn y llinellau 

ABHJL 1-22, [23-4], 25-32, 34, 33, 35-54, + llvr gwyddyl oll a 
gwyddiwyd / llv dethol iarll lingkol lwyd, 55—64, 66, 65, 67-74, 76, 75, 
77-8, + hari avu hari yw fo / hari sydd hiroes iddo. 

C 1-16, [17-18], 23-4, 19-22, 25-30, [31-2], 34, 33, 35-6, [37-40], 41-54, 
+ lly gwyddyl oll a gvddiwyd / llv dethol iarll linkol llwyd, 55—64, 66, 65, 
67-74, 76, 75, 77-8, + hari a fv hari a fo / hari sydd hiroes iddo. 

DFIMORFV 1-18, [19-28], 29-32, 34, 33, 35—54, + llv gwyddyl [gwyddel yn 
M] oll a gvddiwyd / llv dethol iarll lingkol lwyd, 55—64, [65—6], 67—74, 
76, 75, 77-8 (cf. P). 

EN 1-16, [17-18], 23-4, 19-22, 25-30, [31-2], 34, 33, 35-6, [37-40], 41— 
54, + Llu Gwyddil oll a gyddiwyd / Llu Dethol Iarll Lincoln Lwyd, 55— 
64, 66, 65, 67-74, 76, 75, 77-8, + Nwyf addas Nef fo iddo / A fu Harri 
wythfed a fo [[a] fo yn N]. 

GST 1-20, 23—4, 21-2, 25-54, + llv gwyddyl oll a gvddiwyd / llv dethol 
iarll linkol lwyd, 55-78. 

K 1-78. 

P 1-18, [19-28], 29-32, 34, 33, 35—49, [50-78] (cf. DFIMORY). 

Q 1-16, [17-18], 23—4, 19-22, 25-30, [31-2], 34, 33, 35—6, [37—40], 41-54, 
+ llv gwyddvl oll a gvddiwyd / llv dethol iarll linkol wyd, 55—64, [65-6], 


46 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


67-74, 76, 75, 77-8, + harri a fv harri fo / harri sydd hiroes iddo. 

U 1-16, 23-4, 1722, 25-30, [31-2], 34, 33, 35-6, [37-40], 41-54, + llv 
gwyddyl oll a gvddiwyd / llv dethol iarll lingkol lwyd, 55—64, 66, 65, 67— 
74, 76, 75, 77-8, + hari a fv hari yw fo / hari sydd hiroes iddo. 


Am y llinellau Harri fu, Harri a fo, / Harri sydd, hiroes iddo a hepgorwyd 
o'r testun, gw. “Cywydd i'r Brenin Richard a ddistrywiodd ei ddau nai, 
meibion Brenin Edward” yn GDLl 70 (25.69—70). 


6 


Marwnad Wiliam ap Gruffudd ap Dicws pan oedd ef fyw 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


Mae llef oer, mae llifeiriau, 
Cwyn gŵr yng nglan Conwy gau, 
Gormes a ’mdroches ar draeth, 
Draw chwiliwyd am drychiolaeth: 
Wil goeswan, wele'i geisio 
(Wiliam, medd ei fam, oedd fo). 
Bwriodd a rhyriodd â'i rwy” 
Acw enwair ’r hyd Conwy; 
Syrthiodd a llithrodd i'r llyn 
A'i gorwgl mewn môr-gerwyn 
A'i rodol bach a'i rwyde 

A'i gwd a'i god gydag e 

A'i nodwydd ddur, nid oedd well, 
A'i gawellan a'i gyllell: 

Tost oedd fod rhyw bysgotwr 
A'i din a'i dâl dan y dŵr! 
Moelrhon 'r hyd yr afonydd, 
Mulfran ymsocian y sydd, 
Crach-hwyad 'r hyd llygad llyn, 
Oer yw dŵr i'r aderyn, 

A'r gwynt uwch yr afon gau 
A'i tynnodd drwy frig tonnau; 
Nyddodd allan o'r noddyn, 
Nofies ’r hyd llawes y llyn. 

Fo gad ar doriad y dŵr 

Ysbryd hen ysbrotiannwr: 

Fo dynnwyd, ef adwaenir, 

O aeliau'r don Wil i dir. 

Ni wnaeth, ei din a noethai, 
Gyffes, mewn sentes y sai’; 
Digiodd wrth ofyn degwm, 
Mae ’n ôl anrhesymol swm; 
Llaw'r Pab ni all ar y pen 
Soelio oerwr sêl aren. 

Doe cad, ar lawiad, i'r lan 
Draw'r ellyll o'r dŵr allan; 


48 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


76 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


I dai Robert, aur dribys, 

Salbri o Leweni lys 

Yno doeth gŵr a noethed 

O'r llyn a'i ddeudroed ar lled 

I gael gwres a chyffesu 

A doedyd rhyw fyd a fu. 

Fo lanwyd i Wil yno 

Wyth ryw gwin, aeth awr o'i go”. 
Fo rôi hyr, ar ei heri, 

I bawb cyn ffraethed â'r bi. 

O doef, Wil, â dyfaliad, 

Hwyr y caen' roi acw'n rhad. 
O'i rwysg i'r gegin yr aeth 
Acw i gynnig coginiaeth; 

Llun oerwr yn llawn iraid 

I ferwi gŵydd fawr a gaid; 
Ystelff ni ddaw nos i dŷ, 
Ysgwliwn ni chais gwely; 
Dwyn cig, bod yn was digri, 
Dwyn gwêr a wna'r dyn i'w gi, 
Deifio'i fol a dyfalu 

Fal diawl neu'r dyfalwr du; 
O'r bwrdd yr âi'r bardd ar ôl 
A'i gwynos yn ei ganol; 

Carol ewigol ogylch, 

Cŵn a geist acw'n ei gylch; 
Neidiodd mewn hen ffwrn odyn 
7ros glawdd, doe torres ei glun. 
Da, draw, gwedda'n dragwyddol 
I galyn eirth ar glun ôl. 

Gwae'r tŷ gwag lle mynagwn, 
Gwae'r gell a gorau y gwn. 

Lle dêl i gael ei wely 

Ni chaid un tamaid yn tŷ; 

Fo âi'n wâr i dŷ farwn 

Ac i dai'r caws y dôi'r cŵn; 
Da, da gan wyrda ei wedd 

A drwg yr hafodwragedd. 

Blin i'r wlad oedd ei adel, 

Pla yw ar dŷ a'r plwy dêl; 
Aruthr na chaid ei yrru 

I law ddiawl a'i ralai ddu. 


6: MARWNAD WILIAM AP GRUFFUDD AP DICWS 49 


Ffynonellau 
A—Card 2.114 [= RWM 7], 674 B—J 139 [= RWM 14], 290 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

2 B glau. 4 B drycholiaeth. 8 A akw i ynwair, B ackw ynwair. 9 A [a]. 10 B 
mor growyn. 11 AB rwydef. 12 AB ef. 17 A rrydd afonydd (rhyd yr 
afonydd). 20 A ywr. 23 B ny dodd. 24 B [’r]. 25 B [y]. 29 B ai noethai. 35 
AB doe i kad. 42 A fyd ar a fv. 48 A hwyr i kae i rroi. 50 B [i]. 56 A oi (iw). 
57 A oi dyfalv. 59 A yraer. 60 AB gwynas. 64 AB dros; A doe i torres. 67 A 
llei. 69 A llei. 74 A adrwg gen y rrafod wragedd (adrwg gen yr hafod-wrage[ 
]). 76 A ar plwy i del. 78 A ai law; B ai irheledd ddu (ai ralai ddu). 


Teitl 
A kowydd barnad willm ap gruff ap dikws pen oedd ef fyw, B kowiidd 
marwnad i william ap gryffydd ap dickws pen oedd fyw. 


Priodoliad 
AB Syr dafydd trefor ai kant. 


7 
I ofyn almari gan Wiliam ap Maredudd ap Rhys 
o Lanfairfechan dros Ddafydd ap Gwilym 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


Annwyl gen bawb ei wenith, 
Duw a rôi bla draw ’n ei blith: 
Brain ar ŷd fal brwyn ar ros, 
Llygod o bell ac agos; 

On'd tost gyda chost na chaid 
Misiff ar y gormeisiaid? 

On'd dygyn yw faint y gwnân” 
Golled yn tŷ ac allan? 

Eu dewis yn ei deiau, 

Llygod i'w ddwygod i Ddai, 
Cod ei harp oll a garpiwyd, 
Cod fawr oedd yn cadw ei fwyd, 
A gosod ar ei gaws da, 

Turio'i fwlan trwy'i fola; 
Myned â'i holl ymenyn, 

O! Fair, gwaeth, a'i fara gwyn 
A'i henyd wedi hynny, 

A'i dorth i bared ei dŷ 

A'i ewin gorn a'i awen 

A'i dannau oll hyd y nen. 


Onid yw dost nad â Dai 
Draw â'i fwnws drwy Fenai? 
Gwylied Wiliam dan goler 
Arian, fal yn sarn o sêr, 
Aer Mredudd, braffwydd yw'r brig, 
Ŵyr Rhys a'i wewyr ysig: 
Ni fu afael i'w fywyd, 
Gefen llai nag Ifan llwyd. 
Doeth yw Wiliam, detholiad, 
A doeth oedd ei fam a'i dad, 
Cellweirus, grymus yw'r gwraidd, 
Heb ryw twn, a Brytanaidd, 
Yn llew os digir, yn llon, 
Yn gry'i aelod, yn greulon, 


36 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


7: I OFYN ALMARI 


Yn oen llywaeth, yn llawen, 
Yn bost onid gwynnu'i ben. 


Derw preiffion a dorrir, 
Seiri da sy ar ei dir; 
Wiliam, bwried ei olwg 
Am drefn i 'mwrthod â'r drwg, 
I gadw ei dŷ gyda dôr 
A'i luniaeth i delynior; 
Almari, Wiliam wrol, 
A wnai, addaw Dai ei nôl. 
Â Myfanwy 'mofynnwn 
A galw ei help i gael hwn, 
Planed Ifan Amhredudd 
Fychan ddoeth, wych yn ei ddydd, 
Ymddiried, a'i haeled hi, 
Am eiriol yr almari. 


Yn llyfn o waith seiri llog, 
Yn drachryf, bedwarochrog, 
Ac o'i fewn y gofynnwyd 
Allorau bach a lle i'r bwyd; 
Tŵr pren fel derwen ei dw”, 
Twred ystyllod derw; 

Blawd ar ei waelawd a wedd, 
Chweugeintorth uwch ei gyntedd; 
Lle acw sydd i'r caws hen, 

Lle i'w gadw rhag llygoden, 

Lle i gig, ef â llai o gŵyn, 

Lle i fara rhag llaw'r forwyn 

A hithau a rydd ar ei thro 
Ochenaid am ei chinio; 

Dur yw ei glasb a dôr gled 

A chlo acw a chlicied 

A'i bac megis nyth cacwn, 

Fo ain ei hun o fewn hwn 

A'i ddodren, llawen yw'r llwyth, 
A'i delyn a'i holl dylwyth 

A bwyd a da, boda dim, 

A golud Dai ap Gwilym. 

Ei fwrdd a'i siamber a fyn 

Yn gynnes fal grugionyn. 


51 


52 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


O daw un gwestai i’w dy, 
76 Llwyteg, er gofyn llety, 
O fewn y ddôr ni fyn ddyn: 
Rhodied, bid geiliog rhedyn! 


Ffynonellau 
A—LIst 125,279 B—Pen 155, 212 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

7 B [yw]. 11 A [ei]. 14 A [i] fola. 16 A a gwaeth mynd ai fara gwyn. 31 A 
cellweyrvs gwr grymvs gwraidd. 38 A seiri dâr. 44 A a ddaw. 47 A Ieuan 
Amrhedydd. 50 AB eirial. 61 B efa. 62 B far. 71 A da bedo dim. 


Teitl 
A Cyw: dychan Dai ap Gwilim tylyniwr o Dir Môn, B kowydd i ofyn almari. 


Priodoliad 
A Syr Dafydd Trefor ai cant, B sir dd trefor person llan allgo ai kant. 


8 
I ofyn bwa gan Syr Lewys ab Ieuan ap Tudur, rheithor Llanbedrog, 
dros Syr Wiliam 


Pa ryw sôn am bersoniaid 
Ond yr un sydd draw 'n ei said? 
Syr Lewys gymwys dan gob, 
4 Dan ei ddysg deunydd esgob; 
Llaw Iefan oll a ofeg, 
Llafurwr ton y Llyfr teg; 
Eryr o Dudur ei daid 
8 Heb ryw twn, y Brytaniaid; 

Dwg y bel fal Llywelyn 
Oedd ddewr gynt yn ei ddur gwyn, 
Neu Ddafydd, irwydd wrol, 

12 Gethin, well nag wyth yn ôl; 
Doed Cynfrig rhwng brig a bron 
A gydlasa’ 'ng Nghoedleision; 
Syr Lewys, o Frutys frig, 

16 Niwbwrch ydyw barchedig. 
Dwg radd gyda Duw a'r grog, 
Llun badriarch Llanbedrog. 
Dygwch Frân, er eu digiaw, 

20 Llywarch i'r drin lle'r aeth draw. 
O waed henwr rhoed honno, 
O dalaith gynt dêl i'th go”. 


Clywch ar ymbil Syr Wiliam, 
24 Bod â cherdd, bid iawn a cham, 
Mab Ieuan, heb un bwa 
Sy ar hyd trimis yr ha”, 
A'i fwriad, gleisiad y glêr, 
28 Sy ar fwa syrfeier 
(Doed a dâl!) cyd â dwylath, 
Dwy fonc ynn weled ei fath. 
Lle nyler yn llun olwyn 
32 Llinyn o feinllin a fyn. 
Un ffunud yw pryd y pren 
Â thoriad tair llythyren: 


54 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Draw'n S yn y dwrn asw 
36 A'r naill yn ei dynnu'n W, 
Ff eilwaith, oni ffaeliwn, 
O daro saeth ar draws hwn; 
Os syth yw gyda saeth wen 
40 'E ddaw eilwaith yn ddolen. 
Os trada yw'r bwa bach 
Syr Wiliam sy wrolach; 
Ni thynnai, pan welai wen, 
44 Yn llai weithiau na llathen: 
Heb y pen a'r adenydd 
Llathen a welen’ o wŷdd. 


Meddwn innau, “Mae moddau 

48 Ar y gŵr hwn yn gwarhau; 

Twysennau yn gwau 'n y gwynt, 

Pilwrnau heb blu arnynt.” 

Medd yntau, “Nid moldiau mân 
52 Cyrs ydynt, cwyr a sidan.” 

Chwithau, na luniwch weithian 

Chwaith esgus, Syr Lewys lân, 

Dyro'r bwa i'r diriwr 


56 Ac arch a fynnych i'r gŵr; 
Edrych ei ddanfon adref 
A gad ei god gydag ef. 
Ffynhonnell 


LlGC 21248D [= Mos (heb ei rhifo)], 202* 
Ymhellach ar y llawysgrif, gw. td. 243. 


Darlleniadau'r llawysgrif 
12 na. 17 dwg gradd. 26 trimis ha. 34 dair. 


Teitl 
kowydd i ofyn bwa. 


Priodoliad 
Syr Davydd Trefor ai kant. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


9 


I ofyn caseg gan Siôn ap Robin o Eifionydd 


O Fôn y dof i ofyn 

Mamog luosog o Lŷn; 
F’ewyrth Siôn uwch Eifionydd 
Fab Robin rhwyddwin a'i rhydd, 
Ŵyr Ruffudd, ddeurudd wrol, 
Goch, yw'r aer gwych ar ei ôl; 
Caradog, enwog union, 
Freichfras, yn y sias yw Siôn, 
Tŵr Ithel a Llywelyn, 

Ach lân Ieuan Goch o Lŷn. 
Rhoi'i fwyd i bob rhai a fyn 

A chynnal tŷ a channyn; 

Rhoi arian llydan i'r llaill 

A rhoi aur i'r rhai eraill; 

Nid rhaid hir soniaid o syrth 
Ar gywydd nai ac ewyrth. 
Wrth Farged ymddiriedwn 

O hyder hon, haelder hwn, 
Merch Ddafydd, am arch ddifai, 
Ap Hywel Nudd, help a wnâi, 
Cangen winwydden weddus 

O fôn pren Ieuan ap Rhys; 
Dwyn ach hon ni chaf ennyd, 
Ach ni bu uwch yn y byd; 
Lloer wen, llawer a rannai, 
Llawn a theg lluniaeth ei thai; 
Rhwyddach i mi fy rhoddion 
O'i gair sad wrth ei gŵr Siôn. 
Gair Morgan Fychan a fydd 
Draw i'w adael yn drydydd; 
Angel gwyn drostyn” y dring 

Â phlu euraidd fal ffloring, 
Cyw eryr mawr, câr i mi, 

A'i blu'n aur, yn blaenori; 
Wrth fodd Siôn, cyfion fo'r cân, 
A Marged y bo Morgan. 


56 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Fy neges a fynagodd 

Am famog rywiog o rodd. 
Morwyn braff mewn marian bron, 

40 Merch ordderch march o Werddon, 
Fal rhiain y llusg ei rhawn llwyd, 
Daw i ogylch ei dwy egwyd; 
Iarlles ym mynwes mynydd, 

44 Fflwch y rhed a'i ffluwch yn rhydd; 
Llong burwen 'r hyd lletben Llŷn 
Yn nofio Mynydd Nefyn, 
Ni rodia gam o'r faenol 

48 Ei hun heb ei bad i'w hôl; 
Buan y rhed trwy'r rhedyn 
I achub gwellt â'i chap gwyn, 
A thrwy gors ni tharia, gwn, 

52 Drwy'r gweundir draw i'r gwndwn, 
Trwy y gwlith a'r gwenith gwâr, 
Trwy'r ceirch pan dorrai'r carchar; 
Gweddus oedd tido gwiddon, 

56 Beth a dâl hual ar hon? 
Nid â'n ei gwep, er dyn gwan, 
Ffrwyn na chebystr benchwiban; 
Da y cynnydd, neidio canol 

60 A tharo dyn â'i throed ôl; 
Y bore y tyr â'i brawd hir 
Ei charennydd, ferch rawnir; 
Os adde, y nos eddyw 

64 Hort o'i thad! Hutarth yw! 
Ni cherdda gam ei hunan, 
Gedwch y ferch gyda'r fam 
Ac yn ei hôl, saith ffolach, 

68 Ysbort a wna’r hacnis bach. 
O daw y rhain i dir rhydd, 
I lawr Môn o liw'r mynydd, 
Mae'n barod yn Llanallgo 

72 Wellt a dŵr i wyllt a do’. 
Mae'n fawrddaf gan Syr Dafydd 
Y rhodd a'r ewyrth a'i rhydd. 


Ffynonellau 

A—BL Add 31085, 44 B—Card 2.114 [> RWM 7], 230 C—J 138 [F 
RWM 16], ii, 104 D—LIGC 1573C, 450 E— Llst 54, 36 F—LIst 120, 32” 
Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


9: I OFYN CASEG 57 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1 E daf. 2 E lluoysog; CD /i/ lŷn. 3 E wrth Efionydd. 4 D ruddwin. 5 E£ Neur 
Ryffydd; D ddewrydd ŵrol. 6 CD Goch yw aer gwŷch /i/ rôl. 7 B kriadog, 
CD Kariadog; D unon (union). 8 E freihfras; AF ei sias. 9 ABEF twr o ithel a 
llywelyn, CD Twr /o/ Ithel Llywelyn. 10 CD a chlaim Ierwerth Goch /o/ 
Lyn. 11 A i bo rhai. 13 CD llydain. 15 A soraid, C soniad, E sonaid. 17 E 
ymdiriedwn. 18 A [O]; BEF hyder ar hon, CD hyder ar [hon]; £ halder. 19 
BF merch dafydd am, E Merch ddam; [A]. 20 C ap Powel. 21 A Gangen. 22 
A Ifan. 23 A [ach], BCDF iach, E ache. 24 ABEF iach; A yn ein byd. 25 BEF 
llawen ar nai, A llawer arnai, D a llawer a rannai. 26 CD llawen /a/ thêg 
llawn /i/ thai. 27 CD Rhwyddach ym /a/ fv /i/ rhoddion. 27 E i fi fy. 28 CD 
[ei]. 30 CD [i'w]. 32 AC-F kyw/t/ eryr; AEF cair imi. 39 CD ym arian bron. 
40 ABEF merch o ordderch; A march Iwerddon. 41 CD mal. 42 B i dau 
egwyd. 44 C fflwch /a/ rêd, D flwch ai rhêd; D ai fflwch, EF a fflywch. 46 E 
yn nofi; A myne. 47 A Ni roddai, EF ni roddia; E gam ir faenol. 48 D heb 
[ei]; ACD bâd oi hôl, E bad o hol. 49 CD drwy redyn. 50 C chob, D chop 
(chob). 51 A tharia fal gwr, BEF tharia fel gwn, CD tharia/r/ gwn. 52 A 
gwndwr. 53 A—F gwlith ar gwenith. 54 CF doro/r/ karchar, D doro’r barchar. 
55 A-F dido. 56 CD hval /i/ hon. 57 A-F gwp. 58 CD chebvst 
ffroenchwiban. 59 4 Da cynydd, CD da /i/ kenfydd, E Du y cynnydd. 60 
AEF thraed; E oel. 61 CD bore [y]; E tyr i brawd. 63 ACD heddyw. 64 CD 
hvrtaith. 65 C cherddai, D cherdai; A hunam. 67 C ag oi hol (ag yn/i hol); 
[E]. 68 CD ysbort yw/t/; E haccneit. 69 CD /o/ dir. 70 A i Lywio'r mynydd, 
BEF i lawior mynydd. 71 A-F llan allgof. 72 ACF dwfr; AC-F dof. 73-4 
[CD]. 73 E fawr addef. 74 E yr rhod. 


Teitl 
[E], A Gofyn Caseg, BCDF kowydd i ofvn kasseg. 


Priodoliad 
[A], BS dd trefor ai kant, CD S' dafydd ai kant, EF Sr dd Trefor. 


10 
I ofyn march gan Rydderch ap Dafydd o Fyfyrian dros Rys Cwg 


Y du gwrol, dy gariad 
A droes Duw lwyd dros dy wlad; 
Ystod fraisg yw d'ystad fry, 
4 Os du wyt, nos da yty; 
Sadliw'n wir, nis edliw neb, 
Ni staeni 'n oes dy wyneb. 
Dy aur, Rhydderch ap Dafydd, 
8 Dy gorff un dwf yw â'r gwŷdd; 

Dra fych yn dy dai a'r fan, 
Mae imi fara 'm Myfyrian; 
Mae dy blas yn urddasol 

12 A'th aer a'i cynnal i'th ôl. 
Da ferch a ddygaist i Fôn, 
(Da gennyf dy dai gwynion) 
Mae aur ar gylch, nid mawr gam, 

16 Ar ei choler, merch Wiliam: 
Gorau gŵr hyd Gaer a gaid, 
Gorau Siry” ei gwrseriaid. 
Geirwira’ 'm Môn, gorau merch, 

20 Gorau gwreiddion, gwraig Rydderch, 
Haelaf hyd lle try heulwen, 
Grasusaf, gweddeiddiaf gwen. 
Geiriau, lle'r erchid gorwydd, 

24 Merch a wnâi roi march yn rhwydd. 
Mae'ch nerth lle mynnych yn ŵr, 
Mae gennych yma gannwr. 
Dy air daf lle bu Dafydd, 

28 Dy saig a’th win, da y sydd. 


Mae i chwi wasnaethwr a chog 
Ar waith bwlan, rwth boliog, 
Rhys dewlwyd, rhostiai alarch, 
32 Ni medd na chaseg na march. 
Sir Gaer a glyw sawyr gwin 
Ar Rys Cwg o ddrws cegin. 
Dyn tirf, ar ddiwarnod teg 
36 Dyn yn blino'n dwyn bloneg; 


10: I OFYN MARCH 59 


Dyn hoff gan bawb ei offis, 
Dyn der ar dabler a dis. 


I chwi, Rhydderch, y rhoddir 
40 Sy o feirch sied i fro’ch sir: 
Nodwch un da o'ch ynys, 
Brych ei rudd, bwriwch i Rys, 
I ddobio ffordd yn ddiball 


44 Tan Rys, ac o'r llys i'r llall; 
A golchi bydd gylch ei ben 
A hogi ei benhygen, 
Golchi draw amgylch y dre, 
48 Dwysawdl o boptu'i ase. 


Taeru a wna gwatworus, 

Gampau ar hwn, gwympo Rhys 

Yn wysg ei ben, ni chennyw, 
52 Yn wysg ei din, esgud yw. 

O rhydd lam ni bo tramawr, 

O rhusia'i led, Rhys â i lawr. 

Pan neidio—pwy anadach?— 
56 Pan dripio, syrthio fel sach. 

Neidio a wna mewn adwy, 

Ni neidia fuwch naid yn fwy. 


Rhydderch, rhyw yt roi rhoddion 

60 Rhuddaur, y mab rhwydda” 'm Môn: 

Mae'ch priod yn wybodus, 

Mae a eirch roi march i Rys. 

Na ddêl cur dolur ei dâl 
64 I sefyll, na nos ofal, 

Nes talu 'n lle dymunodd, 

Byth yt, Rys, o bwyth dy rodd. 


Ffynonellau 
A—BL Add 14978, 169" B—BL Add 31085, 41* C—Llst 122,9 D—Wy 
1,1, 140 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1 B Yr un gwrol. 3 B fraith. 4 B nas; [C]. 5 ABD sadliw n wr. 6 D nid 
ysdenni 'n. 8 C dy gorff yn dwf ar gwydd, AB dy gorff yn un dwf a'r gwydd. 
9 D tyrva vydd ir tai ar vann. 10 A fara ymyfyrian. 11 D mae ti blas. 12 AB 


60 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


cynnyl. 13 B Dy ferch. 15 D ar grys. 17 C goav gwr, D gorev scwier. 20 D 
gwreiddin. 21 D haelaf ffordd i try heulwen. 23 D lle r arch ag arwydd. 25 D 
lle mynner. 27 A-D da; AD ddafydd. 31 C deilwyd; B rhostia. 34 ABC ar 
ddrws. 35 4—D ddiwrnod. 41 AB nedwch. 45 ABC golchi bydd amgylch i 
benn. 46 AB i fonhegen, C ei flonhegen. 48 A dwys adl y bobtv ai sodle, B 
Dwys adl o boptu sodle; C dwysodl y boltv yw asse. 49 ABC tevrv mae rrai 
gwatorys. 56 ABC rissio. 57—8 [D]. 58 AC ni neidie, B Ni neidiau; AB oedd 
fwy. 65 AC talv lle i, B talu lle. 66 B o bywyth. 


Teitl 
[4D] B I Rydderch ap Dafydd or Myfyrian, C Cyw: i ofyn march gan 
Rydderch ap Dafydd o Fyfyrian dros Rys Cwg. 


Priodoliad 
[B] A Syr dd trefor ai c 1480, C Syr Dafydd Trefor ai cant, D Syr Dauydd 
Trefor. 


Trefn y llinellau 

A 1-66. 

B 1-8, 10, 9, 11-66. 

C 1-3, [4], 5-66. 

D 1-56, [57-8], 59-66. 


Il 


I ofyn paderau gan Fargred ferch Wiliam o'r Penrhyn 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


dros Sieffre ap Siôn 


Y ferch ŵyl, freichiau Olwen, 
A'i hiad yn aur hyd y nen, 

Mal Esyllt o'r main lysoedd, 
Mawr ei gair da, Margred oedd, 
Fur uchelwaed, ferch Wiliam, 
Felen ei phleth fal yn fflam, 
Ŵyr Wiliam a rywolai 

Llin deg o ieirll Llandygâi: 
Eurwyd draw o'r war i'r traed 
O'r ddau Wiliam urddolwaed. 
Gwyn yw'r tâl gan euro'r taid, 
Gad-dygiad â gwaed dugiaid, 
Gwaed Idwal a gwaed Edwin, 
Gwaed ieirll oll a gad o'r llin. 
Mawr iawn yw dysg morwyn deg 
O waed Rhotbert a'r Trowtbeg, 
Ac ni bu â genau bach 
Unbennes wyneb wynnach. 
Mae llun hon i'm llawenhau 
A'i molt agos mal Tegau; 
Ffrins aur o'r ffair yn y Sieb, 
Ffriw Non â phurwyn wyneb; 
Daliai sir un dâl â Siân, 

Dal golwg deuliw gwylan. 

Da gwnïa merch, digon main, 
(Di-blyg y daw i blygain) 

Aur wniadau â'r nodwydd, 
Arfer o'r siampler yw'r swydd. 
Deg oreugamp, dug ragor, 
Deuwell y cân dull y côr; 

Buan y dywed, bryd ewyn, 
Baled a ŵyr heb law dyn. 

Oes un gamp, Iesu'n gwmpas, 
Yn y byd, o ddyfn a bas, 
Awgrym llaw na gwrym lliain, 
Nas gŵyr merch ysgwier main? 


62 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Ei phrydydd Sieffre ydwyf 
(A basiai Nudd) fab Siôn wyf; 
Ni allai fod y llaw fau 
40 Bedeirawr heb baderau; 
Gleiniau a roir, glân yr awran, 
Y Grawys mal egroes mân; 
Moelgrwn yw pawb mal grawn pysg, 
44 Mal ag unlliw mân genllysg; 
Main a gwymp mewn i gwmpas, 
Marmwr yw'r glain mal môr glas; 
Deugain o fain o Fynyw, 
48 Deg main gyda’r degwm yw; 
Pum nod mal rhod yn rhedeg, 
Pum olwyn tan, pum lain teg, 
Pum olwyn ffydd, pum lain ffêr, 
52 Pwmpâu ydynt, pum pader. 
Af i uchod, wyf iachach, 
Ermin ar bawb o'r main bach; 
Main newyddion, mân oeddynt, 
56 Marwor dorch mererid ŷnt; 
Main diosglog, mân, disglair, 
Ni bu un maen heb enw Mair; 
Main gorau eu gwaith mewn gair gwir: 
60 Aed y main ar iad meinir. 


Ffynonellau 

A—LIGC 3048D [= Mos 145], 298 B—LlGC 3057D [= Mos 161], 274 
C—LIGC 6681B, 225 D—Pen 221, 16 (llau. 1-2) E—Stowe 959 [= RWM 
48], 34" (llau. 1—2, 15-22, 25-8) 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1 B [Y]; E wyl o vraychay. 2 E ar iad. 3-14 [E]. 5 B vur yr vchelwayd. 3—60 
[D]. 7 C wyr i Wiliam; C a rvwliai. 9 A ir hayd. 11 C evro taid. 13 A Odwal. 
14 C gaid. 16 E ywnai gyrr yn u gareg gyda ll. dros yr u. 17 E by vn genay. 
19 E mwy llynn. 21 E ffryns o ayr; AC ar ffair, E ywn ffair; E yn sieb. 22 C 
a ffvrwen, E ay ffyrwyn. 23—4 [E]. 25 A da y gwnia, B da y gwniaf, E da y 
gwni; E merch a digon. 26 C di blyc, £ a di blyg; C i dowaid blygain. 29—60 
[E]. 29 C Dvc orevgamp dec ragor. 31 C Brav dowaid. 32 C a wn. 33 C pes 
vn gamp Iesui gwmpas. 35 B grwym. 36 C nis. 37 B geffryv. 38 C a basai 
nvdd; B vab John, C ap Sion wy. 39 C ym llaw fav. 44 C main ac vnlliw mal 


11: I OFYN PADERAU 63 


y genllysc. 46 A mynor ywr, B marmvl ywr, C marmvr yw; C glain mormor 
glas. 48 C deng maen. 49 AB pvmp nod; A fal. 50 A pvmp olwyn; AB pvmp 
lain. 51 4 pvmp olwyn sydd, C pvm olwyn sy; A pvmp lain ser, 8 pvmp lain 
ffer, C pvm lain ser. 52 AB pvmp pader. 56 C marmor. 60 AC oed y, B odd 
y. 


Teitl 

[D], 4 Cow: i ofyn Paderau i Farged vch Wiliam ap Wiliam o Landygai, 
dros Sieffrav ap Sion. B kowydd i ofyn pedere i fargret vch Wm ap Wm o 
landegai mewn llaw wahanol i'r un a gopiodd gorff y cywydd, C kowydd i 
erchi Padere gydag erchi Padere mewn llaw wahanol. 


Priodoliad 

[D], A Syr Dafydd Trefor ai cant, B S dd trevor ai kant mewn llaw wahanol 
i'r llaw a gopïodd y cywydd a chyda Ni wn i pwy ai kant oddi tan y priodol- 
iad ac yn llaw copïydd y cywydd; y mae'n amhosibl darllen y llinell ddilynol 
gan ei bod wedi ei thorri i'r fath raddau fel mai dim ond brig y llythrennau 
sydd ar ôl, C Owain ap Sion ap Rhys ap howel koetmor ai kant. 


Trefn y llinellau 

A-C 1-60. 

D 1-2 [3-60]. 

E 1-2, [3-14], 15-16, 25-8, 17-18, 21-2, [23—4], 19-20, [29—60]. 


12 


I ofyn telyn gan Edward Sirc dros Ddafydd ap Gwilym 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


Y cerddor ifanc irddoeth, 

Ni bu yt ddydd na bait ddoeth! 
Eryr rhwydd i roi rhoddion, 
Edward Sirc o dir’ waed Siôn. 
Mae cariad, mewn tyfiad teg, 
Ieirll iti, ŵyr y Llwyteg; 
Aerwy sêr a roes Harri 

A thwred aur i'th war di; 
Prydydd ac awenydd gwych 
A thelynor ffrwythlawnwych, 
O'th ddwy gerdd cyfoethog wyd, 
A di-dlawd mewn dadl ydwyd. 
Ni bu raid ar dy daid ofn 

Er cwlm no'r pedair colofn: 
Gwin ydoedd ei ganiadau 

Ac yn y brig digon brau. 

Dy ffriw yw'r gwaith, deffro'r gerdd, 
Dy bwnc a gad o bencerdd; 

Da fu Iesu ^n dy fysedd, 
Deced sŵn byrdwn, heb wedd; 
Nid tebyg llawnfrig y llaw 
Ond i'r angel yn dringaw; 
Cynnal dull, canol y did, 

Cad Gamlan, cadw ac ymlid; 
Campus, trwsiadus ydwyd, 
Cyfion a gwych, cefnog wyd. 


Dy alw ydd wy', Dai Wilym, 
Dy nerth yn benna” dyn ym: 
Mae ’n dy gwrt, mwyn wyd a gwych, 
Dair telyn, Edward haelwych. 
Archaf a dygaf, yn dPôl, 
Un i'th gâr, pennaeth gwrol. 
O cheir i Fôn y ferch ar faeth 
Y mae yma ei mamaeth; 
Cantor fyddaf i forwyn, 
Calyn y delyn a'i dwyn; 


12: I OFYN TELYN 65 


Canu cerdd ag acenion, 
Cweirio a dyhuddo hon. 
Deg tant a wnaeth Duw'n gytân 

40 A gânt dyrnod gwynt arnun’, 
Ffordd “Ddafydd Broffwyd” o'i phen 
I gadw'r Affrig o driphren; 
Clawdd esgyrn, coludd wisgaw, 

44 Cwr cafn, corf llorf, cyfiawn llaw. 
Ei chod a'i gwregys a'i cherdd 
A'i chweirgorn yn ddichwerwgerdd. 
Organ yw hon â'r gown hir: 

48 Nes i gysgu nis gwisgir; 
Dêl merch i'r dwylo mau, 
Dyn chwyrn a dynn ei chernau. 
Dy rodd ym, was dewr, a ddaw: 

52 Dyn hael wyd yn ei hwyliaw; 
Dwy neu dair a gair o'i gwedd, 
Dyro, Edward, y drydedd. 


Ffynonellau 

A— Bangor (Mos) 11, 105 B—BL Add 14875 [= RWM 30], 144” C—BL 
Add 14966, 232" D—BL Add 31072, 108" E— Card 2.68 [= RWM 19], 751 
F—Card 2.617 [= Hafod 3], 139" G—Card 4.156 [= RWM 64], 154“ H— 
LlGC 112B, 1 I—Pen 221, 188 (llau. 1-2) 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1 AC cerddwr; ACDEG/ hirddoeth. 2 D ddull (ddydd). 3—54 [7]. 3 ACE Eryr 
oedd i. 4 ACE Awdyr waed Sion, B o dirwad sion, DH o dirnad Sion gydag 
awdurwaed Sion yn amrywiad yn D, F o burwaed Sion, G o Irwaed Sion. 5 
AC(D)E mewn teirgwlad teg. 6 AC(D) Ieirll yt wyd wr llwydteg, £F ieirll 
yty wyr y llwydteg gydag ieirll yti wyd wr llwydteg yn amrywiad yn E, GO 
Jeirll itti ŵr lliwteg. 8 G ith râdd di. 9-10 [ACE]. 11 ACE a thwy gerdd. 12 
AC(D)E [a] didlodach, G [a] di dylodiaith. 14 AF er klwm y pedair kolofn, 
C er clwm y pedwar colofn, G Er Cwlwm y pedair Colofn. 15 G Gwîn 
odiaeth ar ganiadaii. 17 ACE deffroi/r gerdd. 18 G a gaid. 19 C da fy. 21 
ACE ni wn dy radd yn vnion draw, (D) Ni wn dy radd union draw, G Nid 
tebig llowenfrig llaw. 25 ACEG drwsiadus. 27—8 [ACF]. 27 B dai o wilym, 
F dai o wilym, H Daio Wilym. 28 G bena dim ym. 29 B gwrt mwynd wyt 
agwych, AC(D) gwrt maendy gwych. 31 G Erchi rwyf i chwi ar fawl. 32 F 
bennaeth, G beniaith. 33 G [y]. 35 4C(D) cerddor fydda; ACDEG ir forwyn. 
37-8 [ACE]. 38 G Cripio i ddihuddo hon. 39 G wnaeth Duw gynt hŷn. 40 A 


66 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


o gant, G a gaem. 41 DEG Dafydd; G ar bren. 42 ACE a geidw/r affrig, D I 
gadw affrig, (D) geidw affrig. 43 G coledd. 44 ACE kwrr kafn llorf korf 
kyfiown llaw, D Cwrr cafn corf llaf cyfion llaw, (D) Cwrr cafn corf corv 
cyfion llaw, G Cwrr Cafn llerf Côr cyfiawn llaw. 45 ACE i chéd i, G ai chôd 
ai; D a cherdd. 47 G a gown. 48 G Nos. 49 A Dal; AC(D)E merch yn i 
dwylaw, G merch yn y dwylo. 51—4 [F]. 


Teitl 

Z], ACE kywydd i ofyn telyn i Ed Sirck, B k: a barodd dd ap gwilim 
benkerdd i wnevthvr i ofyn telyn gan edwart Sirk penkerdd o Delynior y 
gwr hefyd yn i amser a ddvg yr arriandlws gyda nid y Bardd or Deheudir 
mewn llaw ddiweddarach ar ymyl y ddalen, D I ofyn Telyn gan Edward 
Sirk, pencerdd o delynwr; y Gwr hefyd yn ei amser a ddug yr ariandlws, F 
kowydd i ofyn telyn gan Edward Sirc pennkerdd o delynior, y gwr hefyd yn 
i amser a ddyg yr ariandlws, G Cowydd i ofyn Telyn i Howel Reinallt, gan 
Edwart ab Sion, H Cywydd a barodd Dafydd ab Gwilym bencerdd (nid y 
bardd o'r Deheudir) ei wneuthur i ofyn Telyn gan Edward Sirk pencerdd o 
Delynior; y gwr hefyd yn ei amser a ddug yr Ariandlws. 


Priodoliad 

[FI], AC Syr Dafydd Trefor ai Cant, BG howel Reinallt ai kant, D Howel 
Reinallt gyda Syr Davydd Trevor medd Hirwyn Twm or Nant wedi ei 
ychwanegu mewn llaw ddiweddarach, E Dybiaid mae Syr Davidd trefor a 
gw[ ]ddapg[ ],H Hywel Reinallt. 


Trefn y llinellau 

ACE 1-8, [9-10], 11-26, [27-8], 29-36, [37-8], 39—54. 
BGH 1-54. 

D 1-30, 32, 32, 33-54. 

F 1-50, [51-4]. 


I 1-2, [3-54]. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


13 
I Ddwynwen 


Y ferch wen o Frycheiniog 

A’r chwarel aur ar ei chlog, 
Merch annwyl ym mraich ynys, 
Morwyn yn Llanddwyn a'i llys, 
Merch ni ad amarch i ni, 
Dwynwen, mam pob daioni, 
Merch Frychan, gloyw arian glych, 
Arglwyddwaed, eryr gwleddwych, 
Santes, ym mynwes Menai 

A'i thir a'i heglwys a'i thai, 
Penrhyn, lle aml dyn da, 
Llanddwyn mewn gorlliw hindda. 
Rhandir a welir i wen, 

Dinas a nawdd-dir Dwynwen, 
Ffynhonnau, gwyrthiau dan go”, 
(Oer yw'r dyn ni red yno!) 

Teml deg, tŷ aml dyn, 
Minteioedd ym min tywyn: 
Merched o amrafael wledydd, 
Meibion fil fyrddion a fydd, 
Cleifion rhwng ei ffynhonnau, 
Crupliaid a gweiniaid yn gwau, 
Bronnydd fel lluoedd brenin, 
Pobl o'r wlad, pawb ar ei lin, 
Taprau cwyr, pabwyr er pwyll, 
Pibau gwin, pawb â'i gannwyll, 
Crysau'n llawn brychau gerbron, 
Miragl wrth godi meirwon! 

Pob neges gan santes wen 

A gaiff dyn wrth gyff Dwynwen: 
Iechyd a golud a gaid, 

Synnwyr a hawsâu enaid. 


Fo roed o'i brig glenigion, 
Fo roed aur teg ar draed hon; 
Botymau a gleiniau glân 
Ar ei phais a orffwysan’; 


68 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Chweugeiniau’n drylau a drig, 
Noblau i gadw’n blygedig, 
Gwryfiau a rydd gwŷr ifainc, 

40 Grotiau 'r hyd ffrydiau o Ffrainc, 
A'r saethau, dan greigiau'r Grwyn, 
A fwrid draw i'r forwyn 
A gaid ar dir gyda'r don 


44 Parth â phen porth y ffynnon. 
Y da, lle bo dwyll a bai, 
Cyhoeddus y cyhuddai, 
A lleidr ni all adael 

48 Mwnai na dim man y dêl: 


Hysbys y dengys ei dwyll 
A cheiniog bach a channwyll. 


Wrth edrych yn entrych ne” 
52 I roi nod i'r eneidie, 
Mae'n dda galw'n ddwy golon: 
Iesu a'r ferch o sir Fôn. 
Awn i Landdwyn at Ddwynwen 
56 Â chwyr gerllaw Niwbwrch wen, 
Awn ati a'n gweddi'n gu, 
Awn â thus i nith Iesu, 
Awn i ennill yn union 
60 Nef o law merch lana” ’m Môn, 
Awn ati ar ein glinie, 
Awn dan nawdd Dwynwen i ne’. 


Ffynonellau 
A— Bangor (Penrhos) 1573, 211 B— Bodewryd 2, 352 C— Card 2.114 [= 
RWM7], 278 D—Pen 112,367 E—Wyl,i,34 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadaw'r llawysgrifau 

1 A o fareiniog. 2 AB A chwarel. 3 A ym rych ynys. 6 AB mam y daioni. 7 E 
Brychan; AB garw arian. 8 A glowddwch, B glowdd:wych. 9 B Sainctes. 10 
A eglwys. 11-14 [AB]. 15 AB ffynnonie a gwrthe. 17 AB deg lle Amal. 20 
AB a meibion fil fyrddion fydd. 21 A klofion rwhng, B Cloffion rhwng. 22 B 
Cripliad a gweiniad, C krvplaid a gweiniaid. 26 E addeweidion yn ddidwyll. 
28 AB godi/r/. 29 B sainctes. 30 A foi keiffe dyn, B Fo'i ceiph dyn. 32 A 
synwyr i howsay/r/ enaid, B Synwyr ei hawshau'r enaid. 33 AB rhoed ith 
frig. 35-6 [AB]. 37 AB yn dyrole, CD yn drolav. 38 A noble ai gadw, B 


13: I DDWYNWEN 69 


Noble a’i cadw. 40 A a grotie rhyd fryde ffraingk, B A grotie rhyd ffrydie 
ffrainc. 41 AB [A'r]; AB saythe o ddiar; BD greirie. 42 AB fwriwyd. 43 AB a 
ddaw i dir gidar donn. 44 AB Pyrth a ffenn. 45 AB Y da lle bo drwy dwyll a 
bai, CD da lle bo dan bwyll, £ da lle bydd dan bwyll. 46 4 kowheddol, B 
Cowethol, C kywheddvs, E cyhoeddog. 47 AB Ar. 48 AB dym ym man. 49 
AB dengys hi. 52 AB a rhoi nod; A yr y neidie, B ar eneidie. 53 AB galw am 
ddwyn golonn. 56 AB a chwyr a thrwy; B Newbrwch. 58 B ‘i lŷs jesu. 59 AB 
awn i ddwr nef yn inion. 60 AB [Nef]. 


Teitl 

[E], AB kowydd i ddwynwen, C llyma gowydd dwynwen, D kywydd 
moliant i Ddwynwen ferch brychan Brycheiniawg Santes yn llanddwyn yn 
sir Von. 


Priodoliad 
A-D Syr Dauidd trefor ai kant, E Syr Dauidd Trefor. 


Trefn y llinellau 

AB 1—4, 9-10, [11-14], 5-8, 17-18, 15-16, 21—, 19-20, 23—6, 28, 27, 33— 
4, [35-6], + Pawb ai rhydd pvbvr rhyddavr / pob nwyth a rhydd pawb/n/ avr 
/ dail evravd dyle i arwain / a roed ir ferch rowiog fain, 29-32, 37—62. 

CDE 1-62. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


14 


I Ddeiniol Bangor a’r Esgob Thomas Skeffington 


Mae ’m Mangor drysor a drig 
Yn gadarn fendigedig, 

Ac un o'r saith gefnder gwyn, 
Santeiddia’ saith saint oeddyn”, 
Deiniel, ni wnaeth odineb, 

(Fo fynnai na wnâi neb), 
Meudwy ydoedd, meudwydy, 
Pan fu ar fraich Penfro fry; 
Duw Iesu a'i dewisodd 

Yn dad i fil, daed ei fodd, 

Ac ni wyddiad ein tad da 
Ladiniaith olud yna; 

Ni adwaenai garrai o'i gob 
Oni wisgwyd e'n esgob; 
Dywawd canu Te Deum 

I gaerau Crist a'r gŵr crwm. 
Gŵr mud a gâi ramadeg, 
Bugail Duw yn dwyn bagl deg. 
Mae'n falsamŵm neu flas mêl 
Sôn dynion am Sain Deiniel. 
Aml iawn yn fy mlaen i 
Wyrthiau hwn wrth eu henwi: 
Ychen gwâr i gyfarwr, 
Lladron a'u dugon’ o'r dŵr; 
Deiniel yn lle'r eidionnau 

A roes y ceirw i'r iau; 

Rhoi'r lladron brychion eu brig 
Acw i orwedd fal cerrig. 

A bun, gwedi chwyddo'i bol 
Gan wenwyn drwg wenwynol, 
O ras y sant, pan roes hon 

Yn ei phen ddŵr o'i ffynnon 
Afrifed bryfed heb wres 
Beiriog o'i chorff a boeres. 
Galwn bawb rhag ein gelyn, 
*Deiniel Sant, dy ras ynn. 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


Ffynonellau 


14: 


I DDEINIOL BANGOR 


Codi'i ris, Cadair Iesu, 

Toi'r eglwys fawr, tir glas fu. 
Fy swydd, dan lythyr a sêl, 
Caru dynion côr Deiniel; 
Organ bêr, cân offeren, 

Clych Bangor, ail Winsor wen, 
Cantorion gwychion ar gân 
Pob irgainc pibau organ. 
Tomas ddulas a ddilid 
Eidionnau Duw dan ei did; 
Canu a wnân’ acw'n ei ôl 
Osber, adar ysbrydol; 

Apla’ sens, palis a sêl, 

Apla’ dynion plwy” Deiniel 
A'i heglwys, b'radwys ei bro, 
Mae Tomas i'w maentumio 
(Ni bu am waith, ni beiwn, 
Ysgafn tâl Ysgefintŵn); 
Costiodd aur lonaid cist dda, 
Gist Domas, fu'r gost yma; 
Seiri a bwyd sy ar bâr 

A llaw esgob 'wyllysgar; 
Bwâu uchel a'u breichiau 

O'r coed ar ei brigau'n cau, 

A simwr hon, os mawr hi, 

A glyw drwst y glaw drosti; 
Cist drom yr Arglwydd Tomas 
'N rhoi cap plwm rhag glaw i'r plas. 
Da y'i cad yn adeiladwr, 

Daed yw'r gwaith, da Duw i'r gŵr! 
Ystod fawr yw ei stad fo, 

Ei oes, Deiniel a'i hestynno 
Nes cael ar fawr afael fry 
Clych i uchder y clochdy! 

Oed Duw gwyn yt i'w gynnal 
Pan roi y pen ar y wal, 
Pymthecant, gwarant dan go’, 
Hugain gyda saith hygo’. 


71 


A—Card 2.114 [= RWM 7], 686 B—J 139 [= RWM 14], 293 C— LlGC 
552B, 39 D—LIGC 644B, 144” E—LIGC 3048D [= Mos 145], 342 


72 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 
Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

3 CD gefndyr. 6 D fo a fynnai; B na nai i neb, E na wnelai neb. 10 £ daed 
fodd. 13 CD o gob. 15 D dwad ganv. 16 D [I] geiriav. 17 A gwr mvl, B gwr 
miil (da). 19 B mae falsamwm, C mae/m/ falsamwm, D mae ein fal Simon. 
20 B an. 21 A amyl iewn, B myl iawn. 25 A yn lloreidionav, B yn lle 
eidioniaii, D yn lle roi eidionav. 26 E ceirw yn yr iav. 27 CD rroi lladron; B 
brithion. 29 CD a bvon; D eu bol. 32 B ddwr i. 36 D duw ywr sant dy ras yn. 
37 B kodir ris, Æ kodi rus. 39 D lythr a sel. 51 B [ei]. 56 B kyst domas; B 
kost. 57 AE ar y bar. 59 BD Bwa uchel; £ beichiav. 60 D koed ai brigav, Æ 
coed ar y brigau. 63 B krist, E gist, ACDE domas. 64 B rho kop. 66 B da 
ydiwr, D day ed ywr. 68 B aysdyno. 69 D [afael]; B fii. 72 D roed; D [y] 
pen; £ ar wal. 


Teitl 

ABC llyma gowydd i ddeiniel bangor a wnaed pen ydeiliadwyd yr ysgobty 
yn oedran krisd 1527, D Llyma gowydd i ddainiel Bangor a wnaed pan 
adeiladwyd yr yskobty yn oedran Krist 1524, E Cow: i Eglwys Sain Deiniel 
ym Mangor Fawr pan adeiladodd Escob Tomas Scevington hi o newydd. 


Priodoliad 
A Sir dauid Trefor pson llan allgo yn y kyfamser ai kant, B-E Syr dd trefor 
ai kant. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


15 
Yn erbyn caru’r byd 


Gwn nad da, gwae enaid dyn 
Draw goelio i dri gelyn: 

Ei gnawd, un gan udone, 

Ni ad un enaid i ne’; 

A'r cythrel yw'r ail gelyn 
(Bwriad tost) a wna brad dyn; 
Hudol yw'r byd hefyd hwn 
Yma i'w ddal, o meddyliwn. 
Pana wŷl gŵr, cyflwr caeth, 
Mor ful y daw marfolaeth? 
Yr hwya'i oes yn rhoi'i win, 
Yn farwniaid, yn frenin, 
Meddylied am wŷdd elawr, 
Ni phery'r byd ennyd awr. 
Mynnu tiroedd a mwnai, 
Ennill o gestyll a gâi; 

Mynnu gwneuthur tai meinin, 
Seilio'r gwaith, selerau gwin; 
Gynau sidan dan amod, 


Yno'n haws yn un hosan? 
Ac yno yn ei gynfas 

I'r tŷ o glai â'r to glas, 

A'i gywely fydd gwialen, 

A chau ei borth uwch ei ben: 
Gado'r golud, hud yw hwn, 
A'r gwindai ar y gwndwn. 
Mae yno y tai meinin? 


Mae'r tyrau gwych? Mae tai'r gwin? 


Mae'r dwbledau o sidan? 


Mae'r gwin pêr? Mae'r gynau pân? 


A gasglo oddyno o dda 

Drwy gam, ef a drig yma, 
A'i weithred wrth yr edef, 
Coelia'n wir, a'i calyn ef. 


Meirch a chlêr mawrwych a chlod: 
Pwy'n wych ei ddeudroed pan ân” 


74 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Myned a wnawn i’r Mynydd, 

Yno y down yn un dydd, 

Y dyn a'i weithred i'w dâl 
40 Yn dyfod dan ci ofal. 

Ofned anghred a bedydd, 

Mor gadarn yw'r farn a fydd! 


Trown at Dduw teg a'n tre tad, 
44 Yno dêl ynn adeilad; 
Y Saith Weithred, o'm credan’, 
A'u troi i gyd at rai gwan: 
Rhoi bwyd a diod o dôn” 
48 Ac edryd clefyd cleifion, 
Hebrwn corff o'r bryn i'r côr 
A charu pob carcharor, 
Rhoi llety a gwely i'r gwan 
52 A dillad rhag bod allan. 
Llyna'r saith bren a'u henwi 
A dâl nef y 'deilwn ni, 
A heliwn goed gwehelyth 
56 A gwnawn dŷ a bery byth; 
Awn yno at Dduw â'n hannedd 
Ac yn Ei lys y gwnawn wledd; 
Archwn i'r uchel Geli, 
60 Lle prynodd Efnefi ni, 
Gael i ni oleuni'i wledd 
A bodd Duw: ni bydd diwedd! 


Ffynonellau 

A— Bangor 1268, 58" B— Bangor 7288, 212 C— Bangor (Mos) 6, 66" D— 
BL Add 12230 [= RWM 52], 106” E—BL Add 14879 [= RWM 38], 122! 
F—BL Add 14885 [= RWM 34], 35* G—BL Add 14900, 115* H—BL Add 
14906 [= RWM 45], 24* I—BL Add 14966, 21" J—BL Add 14975, 125° 
K!“BL Add 14979, 211' (au. 1-44) K*”BL Add 14979, 228' L' BL Add 
14984, 260" LBL Add 14984, 321” M—BL Add 14985, 21” N—BL Add 
15007, 6X O—BL Add 31058, 11" P—BL Add 31060, 937 O—BL Add 
31061, 178* (au. 1-23) R—BL Add 31062, 89° S—BL Add 31071, 110° 
T—BL Add 31085, 21" U—Card 2.4 [= RWM 11], i, 56 V—Card 2.13 [= 
RWM 34], 13 W—Card 2.26 [= RWM 18], 158 X! Card 2.68 [= RWM 
19], 200 X% Card 2.68 [= RWM 19], 368 Y—Card 2.114 [= RWM 7], 657 
Z—Card 2.202 [> RWM 66], 346 a—Card 3.68, 94 b—Card 4.10 [> RWM 
84], i, 578 c—Card 4.156 [= RWM 64], 39% d—Card 5.10, i [> RWM 48], 
149 e—Card 5.44, 10" f—Card 5.167 [= Thelwall], 19" g—CM 5, 128 h!— 


15: YN ERBYN CARU’R BYD 75 


CM 10, 175 h**CM 10,311 i—CM 22, 217 j—CM 40, 4 k—CM 454, 
153 1—Gwyn 1, 163" m—Gwyn 2, 130° n—LIGC 16B, 105 o—LIGC 
162D, 24 p—LlGC 279D, 17 q—LIGC 435B, 39" r—LlGC 643B, 98 s— 
LIGC 970E [= Merthyr Tudful], 16 t—LIGC 3037B [= Mos 129], 321-2, 
291 u—LlGC 3038B [= Mos 130], 454 v—LIGC 3040B [= Mos 132], 58 
w—LIGC 3056D [= Mos 160], 482 x—LlGC 5273D, 2* y—LIGC 6706B, 
163 z—LIGC 6735B, 83° A—LIGC 12443A, 183 B—LIGC 12873D, 49” 
C—LIGC 13061B, 134 D—LIGC 13064D, 45 E—LIGC 13068B, 3” F— 
LlGC 13072B, 209 G—LIGC 13079B, 4 H—LIGC 13081B, 73 I-—LIGC 
13168A, 15. J—LIGC 13178B, 26" K—LIGC 15543B, 35 L—LIGC 
17114B [= Gwysanau 25], 542 M—LIGC 19901B [= J. Gwenogvryn Evans 
1], 58% N—LIGC 21248D [= Mos (heb ei rhifo)], 198" O—LIGC 21700D 
[= Heythrop], 158" P—LIGC Mân Adnau 1206B [= Tanybwlch 1], 292 
Q—LIst 15, 74 R—LIst 35, 28 S—LIst 42, 63 T—Llst 47, 46 U—LIst 55, 
103 (lau. 32, 47-8, 55-6, 59, 61-2) V—LIst 133, 316 W—LIst 134, 4 
X!'Llst 145, 10" X? Llst 145, 44° Y—LIst 155, 92 Z—LIst 167, 72 a— 
Pen 137, 118 b—Pen 144, 258 c—Pen 153, 40 d—Pen 184, i, 106 (dau. 
1-18) e—Pen 198, 27 f—Pen 221, 142 g—Pen 312, i, 4 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1-31 [U]. 1 o Gan nad; FHNSUX?Zcdh?jkmB da gan enaid, M da gwae n 
enaid, T da gwne Enaid (da gwae Enaid), c da i enaid. 2 AIL'LAZMPOVfpglLZ 
draw a goelio yw dri gelyn, BD Draw a goiliai dri gelyn, C-FJK!K^OU 
WX'bilnuw-AEFHM-PRSYVX'X^Ybf draw agoelio i dri gelyn, GH draw a 
goilio oi dri gelyn, N Draw i golio i dri gelyn, R draw o gaelio i dri gelyn, T 
Draw i goelio dri gelyn, Y draw goelio yw dri gelyn, agh'eg draw a goelio 
dri gelyn, ch? draw goelio ei dri gelyn, eJTW [draw] a goelo i dri gelyn, oQ 
Draw a goelia dri gelyn, v draw a goilio yw tri gelyn, K Draw a Goelio y tri 
Gelyn, a draw a goel yw dri gelyn, c [ ]w goelia y tri gelyn. 3-62 [f]. 3 A y 
knawd iw vn ay anudonef, B Cnawd yw vn gan ei donn-ef, Cn knawd vn 
gan udonef, FHN-OWefeggswyCGJKLP-TWe y knawd vn gan vdonef, 
TX'Zdh'h^jrB y knawd gan Anudonef, L! I gnawd vn anôdonef, VHI y knawd 
vn o gnawn donef, X? y knawd gvan anvdonef, a I gnawd yn yn gwehyd one, 
c Cnawd llon an ônion iawnnef, km Y cnawd yn un, gan anydonef, o Ai 
gnawd yn yn gwehyd one, va o gnawd un gan udonef, D Cnawd yw vn gan 
oi donn ef, F y knawd y son ydonedd, VX'X* Cnawd yw un gau ei donef, Y I 
gnawd vn gan ynvdone, c [ |] gan aniodde. 4 BEK!K^LZMOPTYgilgt— 
yADEM-SVX'X?Zadeg ni chaid vn, CWesCFJTW o chaid un, L! ni chad vn, 
O ni aid un, VHI o keyd vn, n i kaid vn; ADVHIc enaid ir nef, F enaid y 
nedd. 5 EK'K*OTVfnHIL y kythrel; BDe yw ail, T yw i ail, P yw'r tri; ZcjK 
elyn. 6 BD Fwriad tost a wnai frad dyn, CX*?dgmwBORX'Yc brad dost a wna 
bwriad dyn, Op byriaid tost a wna brad dyn, VHI Brwyday tost ywna brad 


76 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


dyn, ao sudd ai dwyll yn ceisio dyn, yPe i beri twyll a brad dŷn, z bwriad 
tost awna bryd dyn (bwriad tost a wna brad dyn), £ bwriad tost na brad tyn, 
F bwriad tost yna brad dün, VX? Fwriad tost a wna frad dyn, W bwriad tost a 
wnad frad dyn. 7 u hudol iw; AQX'Yh'ngrFOY byd hyfryd, I byd hyfyd, d 
byd ehyd. 8 A nine/i/ddail, BD yma iw ddail, CVgwyHÌP-SVX'X^e am i 
ddal, D yma ei ddail, EFGK!K*NOPT(Y)lpguvxZa yma i ddail, HL'fEL yma 
i ddiawl, IX'h'” am a ddêl, Jbz ai bethau, L^itdGKMNbdg fal mai ddail, M 
ym i ddail (pan i ddail), O yma i ddaill, R Yma i dal, Y yma ne ddiawl, ao 
yma I dda oll, esCJTW yma ddail, j Yma ddal, km yma i dda, n minne i 
ddail, F yma ddial, O val mai dail; /X!X^' pei meddyliwn, Jbz na obeithiwn, 
L? os meddyliwn, VewGIKOSVX'X°c i meddyliwn, c oh meddyliwn, dh'h?B 
pe meddyliwn. 9 BD-GK!K*NOTVWX^*YZb-h^ikmpstwxyAC-FHIJLMNPR 
STV-X^Zcdeg pam na, S Am na, GK pam nad; DHL^Pbnxz wel, STX*Zacd 
h^jkmoBOPYc wyr, GK ystyr, K Gwr y, d wr; AazZce gyflwr, L! cyfle; c 
gaeth. 10 BDVX? Mor wyl y daw, D mor fyr ei daw, SN Mor ful ydyw, U 
mor fvl ydiwr, ao mor fyl y fydd, k(m)b mor fvr y daw gyda ful y testun yn 
amrywiad yn k, Y mor ifvl y daw; P farfolaeth. 11 C yr hwya [ei], M Ar 
hwya ei, b y hwya ei; HkmZ oes yn rhoi gwin, L! oes ymroi i win, O oes yn 
rhoi i dda, VHI oes yroe win. 12 ABadoxBDPVX yn farwniad, L! yw 
farwniaid, cPVHI o farwniayd, j Yn Farwnad, /u yn farwniaidd, GK ay 
varwniaeth, X! yn farwyniaid; Aj ne/n/ frenin, PVHI y frenin, c ne frenin, F 
yn frein, GK yn vrenhin. 13 CgwyP-SVX'X^Zabe meddyliwn, O mddyllied, 
VHI meddylian, F Medylied; ADGJPRbipxzAMg am wedd elawr, H am fyd 
elawr, O [am] wydd elawr, ao am I wedd Elawr, fL [am] awrwydd elawr, N 
am waedd elawr, Y am vod elawr. 14 DFGJNRSablopxzCOb na ffery/r/, O 
ni cheir or, U naffry/r/, V Nyffer, O Ne ffery'r, a ni ffery[’r]; L'O/L byd ond 
enyd awr, Sc byd enbyd awr, V byb enyd awr. 15 SCMOWeglnsuwyC-FJP— 
TV-X^e myny arian a mwnai, L! ynnill arian a mwnai, P ynill miliwn 
ofwnai, T Mynnu trioedd a mwnai, VHI mynay arian amwnay, X!X^Zdh! 
h^kmrvBGKOZac ynill tiroedd a mwnai, Yx mynny aur tir a mwnai gydag 
ynill arain nev fwnai wedi ei groesi allan yn Y, z mynnu tiroedd tiroedd a 
mwnai, Y ynyll tir a mwnai, b Mynny tiroed /a/ mwnai. 16 O kynvll, fL ac 
ynnill; esCFGJKTW i gai. 17-18 [ao]; 17-20 [P]. 17 BJL'MYbiluz 
ADEMVX? mynv gweithio tai, CEK)KXOWgwyFPORSX!e a myny gwaith 
tai, FHN mwyna gweith tai, T A mynnu gwaithiau [tai], VHI mynai gwaith 
tai, esCJTW mynny gwaith tai, h? Mynnu gwerthu'r Tai, n llinio turau a, Ng 
mynv y gwaith dai, a mynv ydeilad tai, b mynâ gwneuthyd tai; HO meini, 
MTNc mennin, c mainwin, K meinwyn, n llinin, C manin, NO minion, Z 
main. 18 AGIJL'MP-TbdgilgrtuvzzAGHKMOOSX'd selio r gwaith, FHN 
OD seilio gwaith, esCTW soelo r gwaith, fL a selior gwaith, na selio gwaith, 
J sailo r gwaith, N seliotho ir gwaith, MPStvF selerav r gwin. 19-20 
[X^Zcdh'h^ikmBc]; 19-62 [d]. 19 A tynu sidan, /X'4! A gwey sidan, 
OesCJTW mynny sidan, VHI mynay sidan, ao ar gynau sidan, g Gynau sida; 


15: YN ERBYN CARU’R BYD 77 


K! Iawn ammod, R dau amod (dan amod), gwyP=Se heb ddanod, h! am 
ammod, Ng da ei amod. 20 D-GIK'K*NR-UX'ah'oprLb meirch a chlych, H 
meirch a gweylch, P meirch a chylle[ ], esvCJOTW meirch a chledd, f 
merch achlych, Y meirch achilch, Z meirch a cledd, a meirch a clych; H 
mawrwych y glod, N mowrwych a clod, WA mawrwych achod, Y mowrich 
ichlod, a i chlod. 21 BL'MPYluDEVX? pwy yn wych ar ddevdroed, C pwy 
nerth ir ddevdroed, JSXX^Zcdh'h^jkmrBYc pan êl y ddevdroed, N [ ] 
ddwydroyd, O pwy'n wych ai ddeudroed, U pen el iddevrtroed, VHI banerth 
yr ddwydroed, W pwn noeth y ddwy troed, esCJTW pwy noeth i ddwykoes, 
gwyP-SX'e pa nerth ir ddevdroed, n pwy/n/ wych ai hydrych, F pwy'n wych 
y dwytroed, GK pwy'n wych ei ddwydtroed, b Pwy noyth i ddeydroed; j yn 
lan. 22 D yn anhaws, FGL/ORX'ah'kmo rxzGKYab yma yn haws, HMSU 
X^Zdfh^lpuvBLOZc yna yn haws, VI [Yno] yn haws, c yn hawsach, D yno 
haws; ADF-JNP-SX'X^Zbcdfh'h^kmprxzBGKLac mewn vn hossan, aoZb ir 
vn hosan, j i un hosan. 23—6 [N]. 23 CgwyPOXle ag vn fvd, SUb ag ynof, 
VHIRS ac ynfyd, WesCJTW y gofyd, X^dh^B ac ynaf, Y o ddyno (ac yno), c 
Dan gwynfan, klmnpuxa Ag yna; W yma gafas, Y mynd oi ddinas (yn i 
gynfas), c i den gynfas, esCTW yno a gavas, J yno gavas. 24—62 [O]. 24 
BCHPegknswyCDJP-TXe ar ty, F ai dy, m ar ir tuy, Wv or ty, o i dy, b yr 
tyf; c [o] glai; F ai do, o ar y to glas, b ar tof. 25 A i gowelu a fudd, FGHP 
RVYkmqxFHINb ai gowelu a fydd, DIX'X?Zcdegh'h’jprswyBCJPO-TWX'ce 
a gwely o hyd, ao ai gowaith a fydd, n ai gywelu iw, a a gwely vydd a; SUb 
gwiwlen, X! gwilien, Z gwalen, A! gwylien, N gwaialen. 26 CEK!K*PTW(Y) 
eggswyFJP-TWXle a chav i bwll, VYHI achav y bedd, n a chau i ball, C a 
chav bŵll, GK a chaer bwth, T a gav i bwll, c a chau y porth. 27 ABEIK!K^ 
MPTX'X^Zdh' jlnrwxABDEMNOVXZabcg A gado/r/, K gedyr; V glyd, ao 
gowlad, b byd; BL.MPXX^Zdh'h^jlnruvBDEOVX^Zc hyd hwnn, T hud yn 
hwn, c a hŷd hwn, b hefyd hwn. 28 F ai gwindai; W [ar]; NE [y], z ei. 29-32 
[PGK]. 29 AEFGJK'RYbfh'zL yna maer tai meinin, D/pxab yna ple maer tai 
meinin, H yna maer tai meini, KXX^Zdh^mBY yno mae r tai meinin, L?OitA 
MNg mae yna y tai meinin, N [ ] mai yr tai meinin, SU yna mae r tir 
meinin, 7' Yno mae y tri meinin, VWesCFHIJTW mae yno i dai meinin, 
X'rO ag yna mai yr tai meinin, ao yne ple mau tai meinwin, c mae r tai a'r 
mwynai maenwin, j Yno mae'r tai a main-in, k Yno mae'r tai meinion, v ag 
yna mae yr tai meini, D mae yno r ty meinin, Z A yna mae r tai a mein, c 
yno mae r tai menun. 30 ABCE-L*NOPRTWX' Ybefgilng-ACDEHJMO-RTV 
X' Zbeg mae y tyrav gwych mae r tai gwin, Daop ar tyrau gwych ar tai 
gwin, M maer tyrav gwych mae r tai gwna, S Ar tarw gwych ar tai gwin, U 
ar trav gwych ar tai gwin, VIL maer tyrav gwych mae tai gwin, A^ZdB maer 
tyre gweilch mae r tai gwin, c mae'r tyrrau gweilch ar tai gwin, A! Mae 
Tyrau gwŷch mae Ty'r Gwin, h? Mae Tyrau Gweilch, mae Tai'r Gwin, j 
Mae Tyra Gweilch mae'r tai gwin, k mae'r tyrau gweilch, mae'r creulon 
(mae'r tyrau gweilch, mae'r beilchion), m maer tyrav gweilch [ ], F May 


78 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


y dyrey gwych may dayr gwin, N maer tyre gwych ner tai gwin, S ar tyrau 
gant ar tai gwîn, W mae r tyrau gwych mae r tai r gwin, a maer gwych maer 
tai gwin, c mae r trin gweilch mae r tai gwin. 31-2 [CX!fgh"wyPRSe]. 31 O 
mae yn, b Ple maer; K? ddwbledi, L!L^c ddwbled; T ar sidan, c sied o sidan, 
bc [o] sidan. 32 O gwinoedd; DE ar gynav, GK^PtzFOX' mae gownav, O 
maer gown; L payn. 33—4 [ao]; 33—46 [U]. 33 A a gasglodd a ddygodd /o/ 
dda, BIL XX“ Y)ZdlruDVX^Yc a gasglodd a ddenodd o dda, CgwORSAX! a 
gasglodd yno o dda, EK'K*TB A gasglodd a ddenodd dda, Jbz a gasglo 
oddiyno dda, L? a gasglo ynado o dda, M a gaslodd addenodd o dda, OiAM 
Ng A gasglo ynddo o dda, P Agasclon ddynion o dda, RK a gasglo o ddiyno 
o dda, S A gasglo a ddysgo o dda, U agasglo addygo oddaf, /WesCHlJTW a 
gasglo yddo o dda, Yg a gasglo yno o dda, c a gasglaist ddenaist o dda, fL 
agasglo adyrro da, h'h?j A gasglodd ddenodd o Dda, km agasglodd a 
ddeiodd odda, n a gafas o ddyrras dda, f a gasglo yn ddofo o ddaf, vZa A 
gasklo a ddvno o dda, yP a gasglodd o yno o dda, E a gasglodd ddvnodd o 
dda, F y gasglodd yddo odda, O a gasglo a fyddiyno o dda, b A gasglodd 
ynof o ddaf, e A gasglodd o yno o dda. 34 ABCIL'LAZMOPV—X^Zcdeh!h*^jl 
ngrsuvwyB-EHlJO-TV—X^Zce drwy gamwedd a drig, EK!K^Tx drwy 
gammav a drig, NmY drwy gam a drig, Y drwy game fo drig, g drwy 
gamwed a drig, K drwy gam a drŵg, F trwy gamwedd y trig, GK ar gam ve 
dric, b dwrr ar gam fo drig. 35 BIX'h!D J weithred, D Ar weithred, M ai 
weithwredoedd, vENZ ai weithredoedd, O a weithred; vETZ wrth edef, c hyd 
r edef. 36 C yn wir fydd, L! coel yn wir, M koilia yn ir, VHI yn wir yfydd, 
WK koyliwn oll, esCFJTW goelo n wir, fgwyLP-SVX!X^e koeliwn wir, h! 
Coeli'n wir,  koeliwn ni, GÂN koelio yn wir, J goeliwn wir, O koel iawn 
wir; CVFHI yn y galyn ef, WK y kalvn ef, esCJTW a galyn ef, h'YPe ai 
kelyn ef, o [a'i] canlyn e, D a Canlyn e, N ai akalvn ef, c ai galyn ef. 37—40 
[ASUGK]; 37—44 [b]. 37 CgwR myned fydd raid ir, Z myned a wna ir, 
VnyHIPOSX'e myned sydd raid yr, X! Ag yna ir awn ir, X dh?Bc yno ir awn 
ir, Zcj A myned dûa r, h! Yna yr awn ir, i4 Myne awn ir, kmY ag yno ir awn 
ir, M ninne awn ir. 38 CEGK!K^NRTVYgkmtv-yFHIOP-SX!YZe ac yno i 
down, Dz yno ei down, FiAN yno down, J ag yma y down, O ag y daw, P 
ddiyno i down, X'r ag yna i down, ZfgLa ac yno down, h! Yna y down, j Ar 
hwn y down, n yn enw duw, q yno i ddon; CVgwyHIP-SX'e gwn y dydd, 
FPZ yn yr vn dydd, HINX'ch'jrzY yr vn dydd. 39-40 [DFGHNRaopa]; 39- 
44 [Jbfv:LOZ]. 39 IX'X^dh'h^*mrBYc A dyn, L? y dy, VX? [Y] Dyn; BVWes 
C-FHIJTVWZX? weithred ny dal, jS weithred yn dal. 40 iMNg i ddyfod tan ei 
ofal, n yn treio i ofid trwy ofal, x tra vfydd yw trwy ofal, yPe daw/n/ vfydd 
dan /i/ ofal, A i ddyfod tan i ofall. 41-2 [VHI]; 41-4 [Z] ychwanegwyd y 
llau. hyn mewn llaw ddiweddarach. 41 A ofned am /i/ gred, BD Ofn am 
gred, CgwyFPOSXle ofni anghred, [X'h'r Ag myn fyngred, P wrth fyned in 
chaned, W ofed angred, (JX^Zcdh^jBc ni wyr na chred, esCJTW ofna 
anghred, GK koyled anghred, VX? Ofni am gred, X! Ofni ynghred; A ai 


15: YN ERBYN CARU’R BYD 79 


fedudd, D a gwynydd, FHL'Mlu a gwledydd, IX'h'r am bedydd, N y 
gwledydd, P y bvdd, X*Zcdh7jBc na bedydd. 42 RWesCJTW gadarn y varn; 
M [a]. 43-4 [DF-INRSUX'X^Zacdh! h2jkmoprBYc]. 43 AEK'K2L'MPTluE 
trown at hwnn in tre tad, BVDHIJa trown at ddvw ein tre tad, L? Down at 
dduw ne yn tretad, Ot4Ng down i at dvw an tretad, WF Awn at dyw yn tref 
tad, Y trown i at hwn yn tre tad, esCTW trown at diiw lle mae n tre tad, i 
down at dduw an tretad, n trown at dduw trif yn treftad, g down i at dduw an 
tref tad, x trown at ddûw tri, ‘n tretad, GK yno y trown ni yn tref tad, M 
down at duw an tretad, S trown at Jon teg an tretad. 44 [M]. 44 AEK'K°T 
yno i delom in deilad,BD yno delon i adeilad, CgwyPRSVX!X^e dylwyth 
agwnawn adeilad, L! yno i delom i deilad, Z?N yno y deil yn ydeilad, P yno i 
dylen y deilad, VHI y dolwyth gwnawn adeylad, WesCJTW adolwyn 
gwnawn adailad, Y yn dolwyn yno i deilad,/[ ] dylwn adeilad, n dilesg a 
gwnawn ydeilad, u yno y dylwn adeilad, x a dilesg gwnawn adeilad, E y 
delon yn adeiliad, F ag yno y gwnawn o ganniad, G ac yno del ym deiliad, K 
Ac yno dêl i'n Daliad, O Dylwyth a gwnaw adeilad, a yno a dal i ni ydeilad, 
g yno i dal yn ydeilad. 45—6 [CVWegnswyCFHlJP-TWe]; 45—62 [K']. 45 L! 
Y su, L? Am saith, ao llyma saith, c [Y] saith, J Mae Saith, vOZb a saith; c 
weithrediad; A /o/ gredan, D a gadarn, FHNaox a godan, G(I)JRSUbfpzLab 
o gadan, /XX^ZcdjkmrBYc sy gadarn, L!L? am credann, M amgredan, Ot i 
kredan, P a gredan, A! a gadwan, h? a ddwedan, GK or gadan. 46 EK^L^Tfìg 
ALMN¢g ai rroi i, O ai tri i, Ch'/uBD ai troi [i], aor ai tro i, j Ai try ar, GK y 
roddi, a i troi; DFGHJNRSUabopxzb gyd tyar gwan, EK^TfgrL gyd ir rrai 
gwan, /X!X^dh'rc gyd at yr vn gwan, L!kmvYZa gyd at y gwan, L^iAM gyd 
ar yr rhai gwann, Z gyd at yr vn garn, c fydd at ûn a farn, h? gyd at wr 
gwann, j gais at ‘run garn, B gyd at yr un arn, GK gyd ar y gwan, Ng gyd ar 
rhai gwan, O gyd at yr rhai gwan. 47 C rroi bowyd, VHI Rhown fwyd, c 
bwyd dod, A? Porthi, iAMNg dwyn bwyd, n rhoi bwydydd; Y a dion, h? diodi, 
n diodydd, o a dydd; VGIK or don, h! tra bon, n [o] don, H ar don. 48 Aa ag 
edrych klefrych kyleifion, BWDVX? edrych klefyd y kleifon, C gweled 
klefyd rrai kleifion, DFGHL'L?ONfkmpvzGKLNOZ ag edrych klefyd 
kleifion, JX!X^dh'rBc ag edrych glwyfych gleifion, K's ac edrych klefyd 
gleifion, M ag edrvch kleych kleifion, V edrych klefydible achleifion, Y ag 
edrych y klefyd eigion, (Y) ag edrych y klefyd kleifion, Zcj ag edruch 
glwyfwych gleifion, ao ag edfryd clefyd cleifion, esCW edrychyd klevyd 
klaivon, gORSX' gwelyd klefyd rrai kleifion, h? Clau fawl ymwel'd a'r 
Cleifion, iAMY ac edrych klefyd y kleifion, Z [ ]drych klefych kleifion, n ag 
ydruch klwyfuch kleifion, q Edrych klefyd drych kleifion, u ag edrych 
clefych cleifion, w gweled hefyd rai cleifion, ye gweled klafed y kleifion, £ 
ac y edrych klefyrch kleifon, F a edryd klefyd kleifon, H edrych clefyd 
cleifion, / edrych klefyd achleifion, J edrychied klevyd y klaivon, P Gweled 
clafed y cleifion, R gwelych clefyd rhai cleifion, 7' edrychyd klevyd y 
klaivon, U ac edryd clefyd gleifion. 49-50 [GJRz]; 49-54 [U]. 49 


80 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


BMDEVX?g Erbyn cyrph, COFHL*SUWbglpuwxyO-SX'be hebrwng kyrff, 
EK°T hebrwng y korff, L! Derbyn kyrff, Y herbyn kyrff, GKNa erbyn corff, 
CwRSX' obrv ir kor, gyPOe obrv yn kor, n or bwyn ir kor, c or bryn ir gor. 
50 P achavr, k A caru; U bob; D Carcharon, e charcharor. 51-2 
[CWensCFJTWa]. 51 VHI Rhoddi; VI llatty; S rho; Mj [a], ETcdh'h^b 
gwely/r/ gwann. 53 AFMu dyma/r/, BGLJMMORWX'X^Ybh'h^ik-npgrtxXCDE 
JMOTV—-WX? YZacg llyma r, C y mae, Da Llyna, HN dyma, L'AGK llyma, 
PVHI Dynar, Zcj Am y, gowyP-SX!be dyna, F a thyna y; L! beith, M [saith], 
c rhain, n gwaith, A sarth, c beth; CGIL? VXX^Zcdh' jrABFHIMN¢g ben, U 
breim, WekmnsCJTWY pen, EGK pren; CIXX^Zdgh'h^jkmrwyBP-SX!Yce 
yw henwi, Sg a henwi, c oi henwi. 54 BDVX? A dail nef, CgwORSX! yn y 
nef, G ar dol nef, /XX^Zcdh'h^jrBc i tâl ef, VHI odduw nef, YfLOZ adal nef, 
kmY a dal ef, n er dal nef, yPe in dwyn /i/ nef, K Yn ardal Nef, ADFGJL'L* 
MOPRSUabilopqtuxzAEFGKMNbg yr adeilwn ni, C addolwn i, /XX^Zcd 
h'h^krBc y nef i ni, N a deiliwn [ni], VHI awyddolwni, Y ydolwn i, c o nef i 
ni, esCJTW ar dailiwn j, j a nef i ni, km yn y nef ini, n o dylwn ni, yPe o 
dawn ni, Y yn nef in ni. 55-8 [K]. 55 BDUVX? Ac eiliwn, H a heiliwn, JsFJN 
a hoeliwn, P [A] heliwn, VI Gwehiliwn, eCJTW o hoeliwn, G o heliwn ni, H 
Gwehiliw, c [ ] dilynwn; D goed wehelyth, EK^TY goed gwiw helyth, S 
goed yw helyth, W glod gwehelyth, G goed gwhelydd, c ged wuch helaith. 
56 D a gwnawn yn dŷ, VHI [A] Gwnawn dy, o a gwnawn da, G ni nawn 
duy; G y bery bydd, U a bry byth. 57—8 [X'h'rGU]. 57 AMPluE down yno 
diiw yn/i/ anedd, BDVX*b Down yno Duw ein hannedd, CgwyPORXle i hwn 
i rawn anhanedd, DRSUaop dwyn yno att dduw ynanedd, FHN down yno at 
ddvw ymynedd, G dwyn yno at duw yn annedd, /X^Zdh^jB awn yn vn at 
dduw an hanedd, JL?ObigtzAN down yno at ddvw an annedd, VHI ac 
yhwnw ni awn anhanedd, W dan yn yno down anedd, Y down yno duw yn 
an anedd, c ônŵn att dduw ai annedd, esCJTW yno i ddown ann hannedd, 
km [ ] un at dduw an hanedd, n awn ar i ran an hannedd, vOa down yno mae 
dvw yn anedd, x down yno at duw yn annedd, F Ag yno y ddawn an 
hannedd, S ir hwn ir awn an hanedd, Y Awn at dduw an hanedd, Z down yno 
mae dvw an medd, c [ ]n yn vn at dduw an hannedd. 58 A lüs ni a gwn 
wledd, BweuC-FJTVWX^ lys ni gawn wledd, D lys eu cawn wledd, 
EK^L'I2MTilngsAMNRbg lys ni a gawn wledd, HN lys i kawn wledd, P lvs 
ni agawn y wledd, Y lys i gwnawni wledd, Z wlad y gwnawn wledd, v lys i 
gwnawn y wledd, P lys a gwnawn wlêdd, a [ ]g yni lys y kawn wledd. 59— 
62 [dB]. 59 CDFGIJNR-SUX!gh'prwyzP-SXìae archaf, HvOZ archa, ao 
archoll, cj a chwŷn, G erchi ddwy, K Erchi ddwyfi; L^iv4N in vchel, F y 
ychel, G yw ychel, K [i'r] uchel, M ein vchel, a ir vchaf ir vchel. 60 [U]. 60 
CgwyP-SXle llei barnodd ef, /X'r lle rhanodd ef, T Lle i prynwyd ef, VWI 
lle barno ef, esCJTW lle bwriawdd ef, A! Ple rhannodd ef, F lle byroedd ef, 
H lle y barno ef; PX'r y nef, k tref. 61-2 [Z]. 61 CgwHIORSA' ag i ni, FRv 
gael yn, L*GK Roi i ni, Pc J gael i ni, V Ac ym, YiAEMNa kael i ni, ao caul I 


15: YN ERBYN CARU’R BYD 81 


mi, n kael rhan yn i, q Gael o honomi, r A gael i ni, Pe Yn dwyn ni 'i, b 
roddi i ni; DEGIJK?L! I2PRTX X^Zbfh'h^iko—rvxzAL-OORSUbcg oloevni r 
wledd, NWEY oleuni [ei] wledd, VHI oleyni ay wledd, cF goleini y wledd, 
esCGJKTW golaini gwledd, j oleuni'n wledd, n lan oi wledd. 62 ACL!bfgwy 
FPRSX'be a bodd duw yny bedd diwedd, BDVX An dewis yn y diwedd, 
FHNYO a bodd duw yn y diwedd, G a bod duw ni bydd diwedd, /X rc a 
bodd dvw kyn yn bedd diwedd, J a bodd dvw in bvdd diwedd, L*ZcO a bodd 
duw kynn bedd diwedd, M adodd dvw or dvdd diwedd, O a bodd dvw erbyn 
yn diwedd, PE a bodd dvw or bedd diwedd, VHI a bodd duw y bawb or 
diwedd, WJ a bodd dyw bawb or diwedd, digt4BM a bodd dvw erbyn 
diwedd, esCTW a byw i ddiiw heb ddiwedd, h'h? A Bodd Duw cyn bydd 
Diwedd, j a bodd Duw bydd y diwedd, /N a bodd dîw ar bob diwedd, n a 
bodd duw kyn y bedd diwedd, z a bodd duw yn y dydd diwedd, G a bodd 
dyw y vo yn diwedd, K a bodd Duw fo yn y Diwedd, L a bodd duw ynay 
bedd diwedd, U a bodd Duw in bedd diwedd, g a bodd duw ar bob diwedd. 


Teitl 

[CFGHMNPOVefsmEFGHIJKRTUYZacfg|, A Cowydd duwiol da, BYaouD 
NSVX'X? kowydd duwiol, DEK'K*gpyQ Cowudd i dduw, J Cow: ir tri gelyn 
ysbrydol, Jzb kowydd saith weithred y drigaredd, L! Cowydd ir byd yn 
dangos yn tri gelyn ag i gedewir y da bydol ar ol ar gweithredoedd a ddylem 
i gwneithôr, L? Cowydd yn dangos yn gelynnion ni ag [ ] bydd pawb fairw 
ag i gadawanti[ ] bydol ar gweithredoedd a ddyliem i gwneithur, O 
kowydd yn koffau y tri gelyn yr enaid [ ] dwyn ar gof y saith weithred y 
drigar[ ], R 7 weithred y drugaredd, S Ir Byd, TP I Dduw, UxAMO cowydd 
ir byd, W kywydd, X'r kywydd ir byd ar knawd ar kythrel, A*d kywydd yn 
erbyn y byd ar cnawd ar kythrel, Zh? Cywydd yn erbyn y byd, y cnawd ar 
cythrel, b Cywydd y 7 weithred o drugaredd, c Yn Erbyn y byd y cnawd ar 
cythrel, A! Cywydd ir Bŷd, y Cnawd ar Cythraul, i Cowydd arall ir byd, j 
Cywydd yn erbyn byd y cnawd a'r Cythrel, k Cowydd i dri gelyn dyn, y 
Byd, y Cnawd a'r Cythrail, / Cowydd[ ], n K: yn dangos mor dwyllodrus 
iwr byd mor ddirym iw diwedd dyn ag mor gariadus i bu farw Krist in 
prynnu, g kowydd ir byd ag ir saith weithred y drigaredd, f kowydd yn erbyn 
karv y byd, v Songe made by notable and famyous wealshemen of syndrye 
shorttes, w k: dâwiol yn erbyn y byd, y cnawd ar cythrel, B Cywydd yn 
erbyn y byd ar cythrel ar cnawy, C kywydd yn erchi gogelyd y tri gelyn a 
gwnaethiir gwaithredoedd y drigaredd, L y saith weithred drvgaredd, W 
llyma gywy yn erchi gochelyd y tri gelyn: a gwnaethiir gwaithredoedd y 
drigaredd, d ko: duwfol, e Cowydd i Dduw ar tri gelyn ysbrydawl. 


Priodoliad 

[ORfdfg], A Thomas Dafudd ai kant gydag Iolo Goch medd eraill mewn llaw 
wahanol, Bl^bzD Sion Cent, CgwGKORSe Davydd meifod ai kant, 
DZch^jno Doctor Sion kent ai cant, EK'L'O syr dafudd trefor, Fuc dctor 


82 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


John kent, G Doctor John Kemp, HS mredyth ap Rrs, / Dr Sion Kent ai Cant 
medd arall, Mrydd ap Rys, JklvVEHX'X? Sion kent ai kant, K? Sr Dafydd 
Trefor — offeiriad, Mt Sr dd trefor ai k, NUiAM myredyth ap Rs ai kant, P 
Doctor Sion kemp, T Syr Dafydd Trefor maen debyg i waith S: Kent, VWI 
John y kent ay kant, X'h' y Doctor Sion kent ai cant, X^m Sion y kent ai 
kant, Y Sir Davidd trefor ai kant gyda medd eraill jolo goch mewn llaw 
wahanol, agrO Dor John Cent ai Cant, dB John Cent, esCFJTW jolo goch ai 
kant, p Doctor Sion Kemp ai kaant, x Doctor sion cent, yP D[ ]fvdd meifod, 
L davydd trefor, N Mredydd ap Rys baintiwr ai kant, U Iollo goch, V Sion 
Cent a'i cant. Dafydd Meifod, Y John kent ai kant, Z doctor kent, a John keri 
ai k, b Y dr Sion kent. 


Trefn y llinellau 

A 1-14, + afraid i lawen hyfrud / i awydd beinydd ir bud, 17—20, 15-16, 21— 
6, 29-34, 27-8, 35-6, [37—40], 41-62 

BL^OilgtuADEMNg 1—62 

C 1-30, [31-2], 33-44, [45-6], 47-50, [51-2], 53-62 

D 1-10, + Ar ein hoedl na rown hyder / nid oes i fyw ond oes fer, 11-14, 
17-20, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-8, [39-40], 41-2, [43-4], 45-54, 
57-8, 55-6, 59-62 

EK°TY 1-14, + afraid i lawen hyfryd / i awydd bevnydd ir byd, 15—62 

FHp 1-14, 17-20, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-8, [39—40], 41-2, [43-4], 
45-54, 57-8, 55—6, 59-62 

GR 1-14, 1720, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-8, [39-40], 41-2, [43-4], 
45-8, [49-50], 51-4, 57-8, 55-6, 59-62 

IY 1-14, 1720, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35—42, [43-4], 45-62 

Jz 1-14, 17-20, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-8, [39-44], 45-8, [49-50], 
51-4, 57-8, 55-6, 59-62 

K! 1-14, + afraid i lawen hyfryd / i awydd bevnydd ir byd, 15—44, [45-62] 

L! + Tebig yw yr byd cyngyd caeth / i daeliwr ne hudoliaeth, 1-62 

M 1-8, + pan i ddail om yddyliwn, 9-43, [44], 45—62 

N 1-14, 17-20, 15-16, 21-2, [23-6], 29-34, 27-8, 35-8, [39-40], 41-2, 
[43-4], 45-54, 57-8, 55-6, 59-62 

P 1-12, + Afraid I neb oiddebyd / I awydd beynydd ir byd, 13—16, [17—20], 
21-8, [29-32], 33—6, 39-40, 37—8, 41-62 

O 1-23, [24-62] 

SU 1-14, + Afraid i lawen hyfryd / I awydd beunydd ir byd, 17—20, 15-16, 
21-6, 29-34, 27-8, 35-6, [37-40], 41, [43—4], 45-54, 57—8, 55-6, 59 
62 

VHI 1-16, 19-20, 17-18, 21-6, 33-4, 29-32, 27-8, 37—40, [41-2], 35-6, 
43-4, [45-6], 47-56, 58, 57, 59-62 

WensCF JTW 1—44, [45-6], 47-50, [51-2], 53-62 

A'r 1-14, 17-20, 15-16, 21-6, 29-30, [31-2], 33-4, 27-8, 35—42, [43-4], 


15: YN ERBYN CARU’R BYD 83 


45-56, [57-8], 59-62 

X^Zch'h^jkmc 1-14, 17-18, [19-20], 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-42, [43 

4], 45— 62 

ao 1-16, [17-18], 21-8, 19-20, 29-32, [33-4], 37-8, [39-40], 41-2, [43-4], 
35-6, 45-62 

b 1-14, 17-20, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-8, [39-44], 45-9, 51, 50, 52— 
4, 57-8, 55-6, 59-62 

dB 1-14, 17-18, [19-20], 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35—42, [43-4], 45-58, 
[59-62] 

f 1-14, 17-20, 15-16, 21-6, 29-30, [31-2], 33-4, 27-8, 35-8, [39-44], 45 
54, 57-8, 55-6, 59-62 

gwyPRSe 1-2, + tri gelyn i ddyn a ddaw / i roi dyll ar i dwyllaw, 3—30, [31— 
2], 33-44, [45-6], 47-62 

vO 1-14, + Afraid i ddyn oi febyd / i awydd bevnydd yr byd, 17—20, 15-16, 
21-38, [39-44], 45—62 

x 1-14, afraid i lawen hyfryd / i awydd bevnydd ir byd, 15-54, 57-8, 55-6, 
59-62 

G 1-2, + tri gelyn y ddyn y ddaw / y roi dyll ar y dwyllaw, 3—6, 45-8, 51-2, 
49-50, 15-22, 33-4, 27-8, [29-32], 23-6, 35—6, [37—40], 41-2, 7-14, 55 


6, [57-8], 53-4, 43-4, 59-62 

K 1-2, + Tri Gelyn i ddyn a ddaw / i roi dull ar ei Dwyllaw, 3—6, 45-8, 51— 
2, 49-50, 15-22, 33-4, 27-8, [29-32], 23-6, 35-6, [37—40], 41-2, 7-14, 
53-4, [55-8], 43-4, 59-62 

L 1-14, 17-20, 15-16, 21-6, 29-34, 27-8, 35-8, [39-44], 45-54, 57-8, 55 
6, 59-62 

O 1-2, + Tri gelyn i ddyn a ddaw / I roi dyll ar i dwyllaw, 3—44, [45-6], 47— 
62 

U [11], 32, [33-46], 47—8, [49-54], 55—6, [57-8], 59, [60], 612 


VX'X? 1-2, + Tri gelyn i ddyn a ddaw / I roi dull ar ei dwyllaw, 3-62 

Z 1-14, + Afraid i neb oi febyd / J a wydd bevnydd ir byd, 17—20, 15-16, 
21-38, [39-44], 45—60 [61—2] ond ychwanegwyd llau. 41—4, 61—2 gan 
law ddiweddarach 

a 1-14, + afraid i ddyn oi febyd / i awydd bevnydd ir byd, 17—20, 15-16, 
2138, [39-40], 41—50, [51-2], 53-62 

b 1-14, 17-18, 15-16, 19-26, 29-34, 27-8, 35-6, [37-44], 45-8, 51-2, 49 
50, 53-4, 57-8, 55—6, 59-62 

d 1-18, [19-62] 

f 1-2, [3-62] 


16 
I ddangos fyrred oes dyn 


Pand angall na ddeallwn 

Y byd hir a'r bywyd hwn? 

Anair i ddyn roi'i fryd ar dda 
4 A byrred fydd ei bara. 


Pana welir o hirynt 
Mae'r gwŷr a fu yma gynt? 
Mae Salmon? Nid oedd annoeth 
8 O ddysg, a mae Sibli Ddoeth? 
Mae tâl a gwallt Absalon 
Deg ei bryd? Dwg ef gerbron! 
Mae Samson golon y gwŷr 
12 Nerthog? Pa le mae Arthur? 
Mae Gwalchmai, ni ddaliai ddig, 
Gwrol? Mae Gei o Warwig? 
Mae Siarlas o'r maes eurlawr? 
16 Neu mae Alecsander Mawr? 
P'le mae Edward, plwm ydych, 
Y gŵr a wnâi'r gaer yn wych? 
Mae'i ddelw, pe meddylien’, 


20 Wych yn y porth uwch ein pen, 
Yntau'n fud, hwnt yn ei fedd, 
Dan garreg dew yn gorwedd. 
Mae Fyrgyl ddiful o ddysg 

24 A fu urddol o fawrddysg? 


Fo feddodd saith gelfyddyd, 
Fo fu ben awen y byd 
A'i fwriad wrth fyfyrio 

28 (Atebai lais Tubal O?) 
Cerdd dafod o geudod gwŷr, 
Pibau miwsig pob mesur. 
Mae Hywel y Pedole? 

32 Mae'r llall â'r gron fwyall gre’? 
Cwympason', ddewrion, bob ddau 
Yn brudd oll, yn briddellau: 
Oes a edwyn, syw ydych, 

36 Bridd y rhain rhag priddo'r rhych? 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


76 


: I DDANGOS FYRRED OES DYN 


Afraid i lawen hyfryd 
Ryfyg er benthyg y byd, 
Er y siarter o eira 
Ag eira sêl mewn gwres ha’; 
Awstin a erchis ystyr 
Beth ydyw hyd y byd byr. 
Ein llygaid, ein henaid ni 
Y sy yma i'n siomi; 
Ni wn amod (awn ymaith!) 
Ar fyw'n hir (ofer yw'n hiaith!): 
Ni phery'r byd hoff hirwych 
Mwy no'r drem ym min y drych; 
Nid oes o deiroes i'r dall 
Deirawr wrth y byd arall; 
Rhodiwn, ceisiwn anrhydedd, 


Rhodiwn bawb, rhedwn i'n bedd, 


Rhodiwn dir, hir ar ein hw, 
Rhodiwn fôr, rhaid ynn farw; 
Yno ni cheisi unawr 

Dy eddi 'mysg dy dda mawr. 


A fynno nef i'w enaid 
O'i feiau byth efô baid. 
Rhaid yw gochel tri gelyn, 
Sŵn tost, sy i enaid dyn: 

Y cythrel dirgel ei dôn, 

A'r cnawd, a'r cwyn anudon. 
Tri meddyg safedig sydd, 

O ran dyn o'r un deunydd: 
Cardod o'i dda cywirdeb, 
Ympryd yn enbyd i neb, 

A chariad, gwych ei weryd, 
Perffaith, ein gobaith i gyd; 
Ni wn un, yn fy neall, 

A wnelo lles heb y llall. 


Awn i studio'n wastadol 
O bwys a nerth be” sy'n ôl; 
Mae corn o Frawd i'm cern fry 
A'm geilw pan fwy” i'm gwely; 
Mae y Farn mor gadarngref 
A'r cri'n oer fal y crŷn nef; 


85 


86 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Yno pan dduo’r ddaear, 
Gwellt a gwydd, pob gwyllt a gwar, 
Llu eiddo Duw llaw ddeau dôn’, 


80 Llu du elwir lle delon’. 
Iesu! Hyn a ddewiswn: 
Awr dda a hap ar ddeau hwn 
A'n ledio oll hyd liw dydd 
84 O'r llaw yno i'r llwenydd. 
Ffynonellau 


A—Bangor 13829, 36 [Daeth llsgr. Bangor 24245, 1" (sef Y yn y rhestr 
hon) i law yn hwyr.] B—Bangor (Mos) 6, 94* C— Bangor (Penrhos) 1573, 
221 D—BL Add 12230 [= RWM 52], 106" E—BL Add 14866 [= RWM 
29], 222' F—BL Add 14874 [= RWM 51], 260" G—BL Add 14876, 32° 
H—BL Add 14879 [= RWM 38], 164" I—BL Add 14880 [= RWM 36], 9° 
(trefn: 9', 9“, 10° hanner uchaf y ddalen, 12") J—BL Add 14881 [> RWM 
50], 54° K—BL Add 14894 [= RWM 40], 19% L—BL Add 14906 [= RWM 
45], 8° M—BL Add 14940, 90” N—BL Add 14962, 13" O—BL Add 
14965, 188” P—BL Add 14966, 33" Q—BL Add 14967 [= RWM 23], 80° 
R—BL Add 14978, 112" S—BL Add 14979, 105 T—BL Add 14984, 152° 
U—BL Add 14985, 11" V—BL Add 15006, 62" W—BL Add 15007, 4° 
X—BL Add 15038, 1017 Y—BL Add 24980 [= RWM 39], 22" Z—BL Add 
31058, 69* a—BL Add 31062, 147 b—BL Add 31085, 4" c! Brog (y 
gyfres gyntaf) 1, 19" c^ Brog (y gyfres gyntaf) 1, 185" d—Brog (y gyfres 
gyntaf) 2,266 e—Brog (y gyfres gyntaf) 3, 440 f—Brog (y gyfres gyntaf) 
5, 152 g—Card 1.5 [> RWM 23], 164 h—Card 2.13 [> RWM 34], 109, 
118 i—Card 2.68 [> RWM 19], 521 j—Card 2.114 [> RWM 7], 46 k— 
Card 2.202 [= RWM 66], 11 l—Card 2.619 [= Hafod 5], 123 m—Card 
2.627 [= Hafod 17], 31* n—Card 3.37 [= RWM 20], 95 o—Card 4.10 [= 
RWM 84], ii, 813 p—Card 4.101 [> RWM 83], 181 g—Card 4.156 [= 
RWM 64], 24 r—Card 5.10, i [> RWM 48], 141 s—Card 5.44, 14 t— 
Card 5.167 [= Thelwall], 2" u—Chirk A 5, 1 (darn) v—CM 5, 96 w—CM 
10,423 x—CM 24,52 y—CM 27, 30 z—CM 40,5 A—CM 114, 230 
B—CM 200, 7 C—CM 238, 35" D—CM 325,201 E—CM 452, 50 F— 
CM 454, 1 G—CM 552, 235 H—Esgair 1, 8 I—Gwyn 1, 25 J—Gwyn 2, 
131" K—J 101 [> RWM 17], 354 L—J.R. Hughes 6, 417 M—LIGC 279D, 
28 N! LlGC 435B, 30° N? LlGC 435B, 79* O—LIGC 593E, 4 P—LIGC 
643B, 117 Q—LIGC 644B, 29” R—LIGC 727D, 261 S—LIGC 832E, 2 
T—LIGC 970E [= Merthyr Tudful], 24 U—LIGC 1024D, 19 V—LIGC 
1579C, 94 W—LIGC 3037B [= Mos 129], 285 X—LIGC 3038B [= Mos 
130], 49 Y—LIGC 3040B [= Mos 132], 60 Z—LIGC 3047C [= Mos 144], 
234 a—LIGC 3048D [= Mos 145], 340 b—LIGC 3050D [= Mos 147], 326 
c—LIGC 3051D [= Mos 148], 425 d—LlGC 3056D [= Mos 160], 400 e— 


16: I DDANGOS FYRRED OES DYN 87 


LlGC 4710B, 238 f—LIGC 5265B, 47 g—LIGC 5272C, 32” h—LlGC 
5273D, 10” i—LlGC 6681B, 388 j—LIGC 6706B, 78 k—LIGC 6735B, 
116” I—LlGC 9048E, 39 m—LIGC 9166B, 1 (llau. 412, 55-84) n 
LlGC 10252D, 24 o—LIGC 10748D, 29 p—LIGC 11087B, 66" g—LlGC 
11115B [= copi ffotostat o Isgr. Llyfrgell John Rylands, Welsh MS 2], 179, 
185 r—LIGC 11816B, 81” s—LIGC 12873D, 48 t—LIGC 13061B, 51” 
u—LIGC 13079B, 37* v—LlGC 13125B, 532 w—LIGC 13167B, 136 x— 
LlGC 13168A, 142, 153 (llau. I-51) y—LlGC 17528A, 136 z—LIGC 
19901B [= J. Gwenogvryn Evans 1], 37” (llau. 69-84) A—LIGC 21700D 
[= Heythrop], 152" B—LIGC Mân Adnau 1206B [= Tanybwlch 1], 647 
C—LIst 6, 111 D—LIst 16, 39 E—LIst 47, 66 F—LIst 53, 458 G—Llst 
117, 37 H—Llst 133, 323 I—LIst 134, 13 J—Llst 145, 30” K—LIst 156, 
247 L—LIst 165, 122 M—LIst 167, 75 N—LIst 181, 68 O—Pen 75, 185 
(llau. 57-84) P—Pen 91,7 Q—Pen 93, 103 R! Pen 97, 44 R? Pen 97, 
70 S—Pen 103, 590 T—Pen 195, 19* U—Pen 198, 144 V—Pen 221, 10 
W—Pen 239, 186 Y—Bangor 24245, 1" 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Dull cofnodi'r darlleniadau amrywiol 

Y mae 131 o gopïau o'r cywydd hwn, ac fe'u rhestrir uchod. Gan fod y 
gerdd yn digwydd mewn cynifer o lawysgrifau ni ddangosir darlleniadau 
llawn o'r holl lawysgrifau yma. Codwyd darlleniadau llawn o bob llawysgrif 
a ddyddiwyd i'r cyfnod cyn 1600; codwyd darlleniadau amrywiol o sampl o 
linellau, sef llinellau 1-8, o lawysgrifau a ddyddir i'r cyfnod ar ôl 1600, 
ynghyd â theitl y gerdd, priodoliad, a threfn ei llinellau. Dangosir isod drefn 
llinellau pob copi, ynghyd â'r teitl a'r priodoliad lle y'u ceir. 

Dangosir darlleniadau llawn o lawysgrifau'r unfed ganrif ar bymtheg yn 
unig, gan fod y darlleniadau eraill yn gopïau agos ohonynt. Ymranna'r 131 
llawysgrif yn grwpiau. Sicrhawyd bod pob grŵp yn cael ei gynrychioli yn 
narlleniadau llawysgrifau'r unfed ganrif ar bymtheg; lle nad oedd darllen- 
iadau llawysgrif ddiweddar wedi eu cynrychioli, codwyd darlleniadau'r 
grŵp i chwilio am ddarlleniadau arwyddocaol, a nodi'r hynodrwydd lle y'i 
ceid. Os bernid bod llawysgrif ddiweddar fel petai'n cadw gwybodaeth 
gynnar ac yn gofnod o hen lawysgrif, nodwyd y darlleniadau hynod. 


Llawysgrifau'r unfed ganrif ar bymtheg 
E—BL Add 14866 [= RWM 29], 222* 
O—BL Add 14965, 188* 

O—BL Add 14967 [= RWM 23], 80° 
S—BL Add 14979, 105* 

X—BL Add 15038, 100° 

c! —Brog (y gyfres gyntaf) 1, 19° 
c?—Brog (y gyfres gyntaf) 1, 185" 


88 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


d—Brog (y gyfres gyntaf) 2, 266 
j—Card 2.114 [= RWM 7], 46 
1—Card 2.619 [= Hafod 5], 123 
m—Card 2.627 [= Hafod 17], 31% 
t—Card 5.167 [= Thelwall], 2° 
I—Gwypn 1, 25° 

W—LIGC 3037B [= Mos 129], 284 
Y—LIGC 3040B [= Mos 132), 60 
b—LIGC 3050D [= Mos 147], 326 
c—LIGC 3051D [= Mos 148], 425 
f—LlGC 5265B, 47 

g—LIGC 5272C, 32” 

I—LIGC 9048E, 39 

C—Llst 6, 111 

E—LIst 47, 66 

G—LIst 117, 37 

N—LIst 181, 68 

O—Pen 75, 185 

Q—Pen 93, 102 

S—Pen 103, 59 


Darlleniadaw’r llawysgrifau 

1-2 [OSc?WYcGS}; 1—4 [N]; 1-22 [X]; 1-56 [O]. 1 clE pond. 2 E nar bywyd 
hir nar byd hwn, Olm/bfgE y bowyd hir ar byd hwn, c! y byt ta ar bowyd 
hwn, d y bowyd hael ar byd hwn, j nad bowyd hir mor byd hwn, / y bywyd 
hir ny byd hwn, O y bowyd tec or byd hwn. 3 Otfg Anner i ddyn, c! yr hwn a 
ddys, cmYbO Afraid i ddyn, jG Anir i ddyn, Wc O fer i ddyn; E na roi yn 
dda, OjtWfgG i rroi yn dda, OC roi yndda, S narydd dda, c! ai rroi yndda, c^ 
fryd ar dda, d/E na rhoi dda, Y arbed i dda, b i fryd ar dda, c fwrw i dda, / ae 
roi n ða, O fryd i dda, S roi i dd. 4 Yb a byred iddo i bara. 5 
OSXc'c^jlIWbcfelCEO pam na welir. 6 EOScc^djlmlbfgOS y gwyr, Y y 
gwr; dl da fy gymrv gynt. 8 G abyl o; OQdjmtlbcfglS ddysc ple mae, 
Sc!YGN ddysc [a] mae, / ddysc y mae, O ddysc ple maeai; O sele doeth. 9 
c'c? mae gwallt athal, / mae talh a gwedd, Yfe tal y gwallt. 10 dIE deg o 
brvd, YbNO teg ei bryd; O twg ef; O grarbron. 11 OmYbCEN galon, / goron. 
12 E yn nerthol mae hen Arthur, OOcfg Nerthol a ffle mae Arthur, SjmWbN 
nerthol ble mae arthyr, c! nerthol ple mae arethv, c^ nerthol mae aerthyr, d 
nerthol ple mae i nai arthyr, / nerthol bl mae nai arthyr, ¢ nerthol a phle mae 
Arthur, J nerthol ple i mae i nai arthyr, Y nerthol pyle mae Arthvr, CE 
nerthol ble mae nai arthyr, S nerthog a ffle mae arthvr. 13-14 [OdlIgC]. 13 I 
Walchmai; E ddalai; W dig. 14 j wrol; cIG may r gei, E mae Giy. 15-16 [c]. 
15 E ar maes; Ec^W hirlawr, SICE irlawr. 16 YICN ble mae, OScc^djlm 
tIWbfeE amae, OS mae mae. 17 C mae edwart. 18 G [Y]; c! gwyr; m a wna; 
OSWfeEO [’r] gaer, l i gaer, b yn gaer. 19 /EO mae ddelw, Y mae i delw; 


16: I DDANGOS FYRRED OES DYN 89 


OSfgN o meddylien. 20 t wych ar y porth; / ywch y pen. 21 C hwnt yn yfed. 
22 SO dan y garreg; YN draw yn. 23 O mae vregvl ddivul i ddysc; X mae 
vyrdsil oedd ddifyl o ddysc, £ Mae vygyl ddiwyl oddysc, / mae vyrgil wyl o 
ôysc, G mae vyrsil vyfyr o ddysg, N mae furtul ddifyl o ddysc. 24 XdlE 
yrddol ar, c!c? vrddol aroi, mYNO vrddol oi, C arddel ar. 25-6 [0]. 25 OXg a 
feddodd, c! efaeth ar, dm vo a feddodd, IYI fe feddoedd y, G aveddodd y; S 
glyfyddyd, CE kylfyddyd. 26 OXc'lgG avu, d fo a fy, j e fv; l awenyô byd. 
27-8 [I]. 27 c! a bwrw wrth, G ivwriad; c'c? ve ddylio, C vyrddyrio, N 
lyfyrio. 28 c^ atebai yw lais, tI atebai i lais. 29 YN oi; / gyfnod; Or gur, Y 
gwr. 30 c pe bay mvsig. 31 dE pedolav. 32 X arall, j ar llall, Z a mae/r/ llall; 
Oc ai; dE grav. 33 G ddewrio. 34 b yn brvddol yn. 35 N oes a edwyn yn fyw 
ydych. 36 OOSc'c’djl mtWcfelEGO pridd, S prvdd; S ywr rrain; EOOSc!I 
mtIYbfgEGNS trac pridd yrhych, XdWc@Q rhagor pridd y rhych. 37 Y llawen. 
38 EOXfel y ryvig er benthig byd, Sc'c’mtYbQ I ryfic er benthyg y byd, dj 
ryfig er benthig byd, C [ ]fic er benthic or byd, G i rryddic ir benthic ybyd. 
39-40 [OXtIGO]. 39 E mwy no siartar ar eiraf, S oeris siarter o eiraf, c! yr vn 
siarter oi vara, c^ aros ysiarter oer af, d/E er i siarter ai varia, j eres siartar o 
eiraf, (m) er sy ar tyr o eiraf, J er i siarter ai fara, YON aros siarter o eira. 40 
E yngoris haul yngwres haf, OfgS a gorsedd havl a gwres ha, S agario sel 
mewn gwres haf, c! ar iasel mewn gwres haf, c^YbN ac aros havl agwres haf, 
dil ag er i sel mewn gwres ia, JWcE ag er y sel mewn gwres ha, m ac er ia 
sel a gwres haf. 41 O a archodd, c! a ddyfod, d/E addywaid, b [a] archis. 42 
OSc^jtcN py beth yw hyd, d/E beth yw ennyd ny, Y py byth yw hyd. 43-6 
[G]. 43 c'l yn llygaid yw; EOSXc-jmWYbcNOS an amnaid ni, Oc'dtfel yn 
hamnaid ni, E yn emnaid ni. 44 cE a sy yma yn siomi. 45—6 [XdlIC]; 45-50 
[O]. 45 c! nid oes amod; E ni awn. 46 jf i fyw yn; E hir o fewn hiaith, S hir 
ofer yn haith, c! hir o fewn yn iaith, c ofer yw n haith. 47 c'jc ['r]; / pryd 
hoff, W ha [hoff], OXdmlbfg irwych. 48 Of yn hwy no drem, S fwy nor 
drem, dc mwy noi drem, jmbfEG mwy no drem; E y mannau drych, Ofg y 
mewn y drych, OmtYN ynny drych, S avai yn y drych, X o mewn ir drych, c^ 
ofewn ofewn y drych, J/WG ovewn ydrych, / [ym] min y drych, bS 
mewnydrych, c oi mewn y drych, / vai yn y drych. 49—0 [G]. 49 E y dall. 
50 O Bedeirawr. 52 O rrodiwn vor (vyth), c'G redwn bawb; O rredwn i 
vedd, G rroduw in bedd. 53 E dir yn hir yn harw, OYbgN dir yn hir ar herw, 
OS dir yn hir arnvn hw, X dir hir ar hw, c! dir yn hir arvyn hw, c? dyn hir ar 
fyn hwf, d dir [hir ar ein hw], jte dir hir arnvn hw, / dir hir yn hw, m dir yn 
hir anhw, W dir yn hir gida n hw, f dir yn hir ar yn hw, / dir yn hir ar hw, E 
dir hir ar yn hwn, G dir yn hir arnhw, O dir yn hir ynhw, S dir yn hir anw. 54 
C [fôr]; E rhaid yw yn; E vairw. 55-6 [c!/]. 55 OOSc^jmtIWbfgOS ynna, X o 
ddyno, YN yma; E ni chei di unawr, X ni ddown vnawr, c? nicheisiwn awr, 
JE ny cheffy unawr, W ni cheissie unawr, YN ni cheisiwn vn awr, G 
nicheisir vn awr. 56 OjmtlYbcfgQS dveddv mysg, O dueddu mwy, X vn 
dydd ymysg, c^ dyfeddw ymysc, dE dyddiav ymysg, / dydded ymysc, W 


90 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


feddv y mvsk, G dy hevddv; XY yn da mawr, f y da mawr, J ddy dda mawr, 
S da dda mawr. 57-8 [X]. 57 j a fynnof, S afyna; S nef vn enaid. 58 
ESc^jmtlWbcfgGNOS ai veie gydag oi feiau y testun yn amrywiad yn S, O A 
veie; EOOdjmtbcfgEOOS ef a baid, Sc?IWGN yvo abaid, c! eyfo a bid. 59 X 
yn ochel; G dri glyn. 60 E ynni tost, OdllfgEO swyn tost, W a swn tost, YN 
gwyn tost; E [sy'], dl y sy, E a sy; IE [i]. 61 X [ei]. 62 Oc jmYbcfgE y 
knawd, X i knad; X ar byd sy enbyd son, j ar kwyn o nvdon. 63 j safedig 
safedig sydd, t safeddic y sydd, /G safedig y syd. 64 ESmd ar ran, Obfg a ran, 
O Ar an, WO i ran; OXjltfzO duw gyda dyn y testun yn amrywiad yn j; 
EOXIIfeGS ir vn, j o ran, I yr yn. 65 O kardon; OXfg o dda, c! o dd; Y 
kowirdedd. 66 c!c? ac ympryd, dlIE oy letii; EOSXjcfl anenbyd, OnmWg0 nid 
an enbyd, d//E ny nekii, f ni anenbyd, YbOS nidayn enbyd, N nida enbyd; 
OdlWg@ [i] neb. 67 X achariad o wych; EOOSdIlmbcfgYENOOS a weryd, X 
wryd, c'c? owryd, jtIWIG o weryd. 68 C pryffaith; EOSXc^dlmIWYbcfglEG 
OOS yw n, Ojt a, c'N ywr; c^ gobai. 69-70 [dICE0]; 69-84 [c']. 69 m ni 
van; O vn yn yngall, X i yn ynyall, G vn ynynef allt. 70 ESXmYbOS a wna 
lles, c^ni bai les, j a wnai or lles, WG ana mor lles, c a wnai mor lles, / a wna 
vawr lhes, N na wna lles; E heb ynn y llall, X vn heb yllall, YN mwy nor 
llall, c heb mor llall. 71 Otg Af i; O dvdio n; j wasdol, C wastadadol. 72 Y 
oll. 73-4 [EOdlIE]. 73 G y mae; OSc^jmtcfe corn y frawd, XW korn o vrad, 
Y korne frawd, b korn farn, G korn ovyraw, N kerdd frawd, OS korn frawd, 
O koron o fraw; t yn kern, Y ym kerne. 74 OSc?jmYbcfgNOS a eilw pawb oi 
wely, ¢ a eilw pawb oi gwely, W im galw yma om gweli, G i alw pawb oi 
wely. 75-6 [OSfeS]. 75 EOXdjlmtbclEOO y mayr varn; O gadargref. 76 Y 
mar kri, c ar crio, / ar korn, N mae kri, O y mae/r/ kri; / Pn]; cjtcGNO oer 
modd y, XmbQ ol fal; X kryno nef, JG kryn y nef, c krynn ef. 77 c^ yn; c^ 
poen ddyo, b pan gryno/r/, / pan elo yr, E pan ddiio a; c? oi wely. 78 Otfg y 
gwellt a gwydd, OcWYcN a gwellt a gwydd, X gwellt gwydd; EXdlmIYE a 
gwyllt a gwar, OOSc?jtWYbcfgGNOQS [pob] gwyllt a gwar, / y gwylht ar 
gwar. 79 E llu dda duw llaw, X lly duw ar y llaw, c^llydd y ddo ddyw llaw, Z 
lle aiddio diiw llaw, / lhy a ei$o duw lhaw, G llu i dduw ar y llaw, O llv 
eiddo dvw ar [llaw]; j dde i don, JE dde don, mtY/ deheu y don, c ddev i don, 
G iddo i don. 80 EOJYPfeN llu dy eilwaith, Oc?mWIOS llu du aelwir, S llv 
dv a eilw, X lly dy eilw, d llu [du] elwir, ¢ llu du el yn, G ar llu du yn, O a llv 
diawl ir. 81 mbS iessv i hvn a, W Iessu oll a, / Jessu dyhyn a. 82 d ar dda; 
EOXc^dltIWYfgNO [a], I o; d hav; O ir ddav hyn, S ar ddiwedd hwn, c? ar 
yddehav hwn, N addeav hwn, O ir ddeav hwn. 83 EjtlWfgO in ledio oll, O ai 
ledio oll, Oc yn ledio oll, X ir llv da, c^ ir ledio oll, YN J ledio oll, Z Ihe don 
mae, G ac ymledio oll; EQSc?jtIWYbcNOQS ar liw dydd, Og wrth liw'r 
dydd, X myn lliw /r/ dydd, df wrth liw dydd, m ar liw ddydd, Z enw lhiw dyô, 
E yn liw dydd, Gamliw[ ]. 84 OQIfg or lle ynno, SjO ar y llaw yno, Xt or 
llv yno, c^ A llaw yno, mb ar llaw yno, W ai law yno, Y ar lan yno, / ar lhe 
yno, c oll i wyneb, GO gar llaw yno, N ir llaw yno, Sir lle yno, Wi 


16: I DDANGOS FYRRED OES DYN 91 
lywenydd, c [i'r] llywenydd, / yw r lheweny9ô. 


Teitl 

[CDHIKLOSVXc'c^dhmstukLMTVYcmnuxzACEM-PSYVY]; yn llsgr. B ar 
frig ochr dde'r ddalen ceir testun a allai fod yn deitl ond oherwydd cyflwr y 
llsgr. y mae'n amhosibl ei ddarllen. A Cywydd duwiol a gyfenwir Cywydd y 
Gorchestwyr, E cowydd y milwyr / ir byd ag i ddangos drwy siamplau fod 
pawb yn mynd ymaith oddima ag amhyny i dleid paratoi lle arall, F 
kowydd j ddangos fyrred oes dyn, GMPfhorW Cywydd ir byd, Jp cowydd i 
fyw yn dduwiol, ND Cy: yn dangos fyrred yw oes Dŷn, Og kowydd (ar 
fodd pregeth) or byd, RU kowydd y gorchestwyr, 7 Cowydd yn dangos 
feirw or cryfion ar cedyrn ar celfydd an thri gelyn, U kaowvdd ir milwvr, V 
kowydd ar fodd pregeth ir byd rhai ai geilw kowydd y milwyr, Y kowydd i 
byd, Z Syr dafydd trefor sydd yn dangos ofered ydiwr byd ag yn koffau i ni 
ifendio yn buchedd ag i ofyn meddeuaint am yn pechode trefom yn y byd 
yma, a Am Ddarfodogaeth y Byd / I movyn yr hen ddynion gynt, b Y byd / 
IR gwyr gorchestol gynt, ejnObjkU kowydd y milwyr, g Cowydd am 
farwoldeb dyn, irw kywydd ir byd ag i ddangos mor fyr fy para y gwyr 
gwcha, k Cowydd ir byd hwn, / gywydd yn dangos bod bob dyn yn daearol 
heb hir oes yddynt, o Cywydd y byd, neu y Milwr, p kowydd y milwyr a 
wnaed yn natvriol er nad oedd y gwr kyfodydd, g I ddangos byrdra oes dyn, 
v kowydd y milwr, xL kowydd y Milwyr afv gynt yn dwyn rhagorieth yn i 
hamser, y kowydd ir Milwyr ag o ystyrieth y bŷd, z Cywydd i'r milwyr yn 
dangos byred oes dyn, A stori or byd ar milwir, BS Cowydd o fyfyrdod ar y 
Byd ai wagedd, CEXK Kowydd duwiol, F cowydd yn dangos fyrred iw oes 
Dyn, ac mor ofer iw coelio i ddim ac sydd yntho, ac yn dangos na allodd un 
or milwir i gyd, estyn dim ar ei Hoes, GO kowydd ir milwyr gynt a fvon 
feirw, HZD kowydd i ddvw, Z Cowydd ir bŷd ai orwagedd, J Ko i ddangos 
byrder oes dvn, NM! Kowydd y milwyr modd i kalyn, M? kowydd i goffav 
diweddiad dyn or byd hwnn, P kywydd ir bŷd ag i ddangos fyrred yw para 
y gwŷr gwcha, R kowydd y milwyr ag i kynghori pawb, W kowydd o waith 
S" dd trefor yn dwyn ar ddallt diwedd pawb gan alw am y gwyr gwrol aith ir 
pridd ou blaen’ kowydd odieth o ddiwedd pawb, a cow: yn dangos fyrred y 
bowyd[ |]ybydyma, dk: ir byd yn dangos i fod yn Dwyllodrus ag yn 
anwadal, e Cywydd Byrder Oes Din, fG kowydd ymilwyr gynt, i Cowyô 
ir Byd ag ir milwyr penna or byd, / kywyô dwyvol, g Cowydd yn Dangos 
mor ofer rhoi hyder ar ddynion, s Cywydd ir byd ag iddangos morfyr fy 
para yr gwr gwcha, f kywydd ir hên wŷr gynt, v Cywydd am 
Ddarfodogaeth y Byd, w Cywydd Byrdeb oes Din, y Cowydd am 
farwolaeth Dyn, B Cywydd y milwr yn dangos [ Jed oes dyn, F kow / o 
sample da ir byd, HJ Cywydd ynghylch gorwagedd a breuolder y byd, I 
llyma gywydd i movyn yr hen ddynion a vyont veirw, O am yryfig y byd 
[ ], R'R?llyma Cowydd ir byd, T[ JrurGwiry[ Jao wail ]. 


92 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Priodoliad 

[AGOXnuxV], ABCFGHKLMP-SUVc^efjmngtvxzABFHJM-PSWY-bdfimAB 
DGLNOOR?UY Sr dd trefor ai kant, DewK Doctor Sion Kent ai kant, 
ENOTYVYZbgiprRghjrsFMPR!*T Sr Dafydd Trefor, J Syr dd trefor ai kant 
nei Sion y kent ykat, Jp Sr davydd trefor ai kant o lân allgo ym mon, 
AIsTltvE Sion y kent ai kant, aL Sion Kent, c! syon a kaent ai kant, dIK 
Sion Kent ai kant gyda neu S" Ddd Trefor mewn llaw wahanol yn I, kC Sion 
Dafudd Trefor ai cant, o S" Dafydd Trefor person Llan Allgo, t syr dafvdd 
[ ], w Syr Dafydd Trefor a'i Cant Efe oedd Person Llaneugrad 1440, y Syr 
Dafydd Trefor ai kant medd rhai eraill a ddowyd mai/r Doctor Sion kent, z 
Syr Dafydd Trefor ai cant Offeiriad oedd ef. D D Trefor ai cant, E S 
Dafydd trefor ai Cant ag offeiriad oedd ef, U Syr Dafydd Trefor ai can't 
1480, V S" David Trevor lloyd ai cant, cz S" davydd trevor o lann allgo y 
mon ai kant, k S' dd, oW Dor Jon kent, q S" David Trefor ai canodd, y S" 
Dafydd Trefor a'i Cant Person Llan Allco ym Môn, C John ykent ai kant, 
H S' Dafydd Trefor Person Llanallgof ym Môn a'i cant, J Sion y kent ai 
kant gyda Sir Dav. Trevor medd copi arall. D. Meifod medd y Trydydd. 
mewn llaw wahanol, J S' Dafydd Trefor Person Llanallgof ym Mon ai cant 
ynghylch y flwyddyn 1480. 


Trefn y llinellau 

ARU [1-2], 34, [25-6], 27-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51—4, 41-2, 
55-84. 

BYbok 18, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-74, [75-6], 77-84. 

CHW [1-2], 3-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

D 1-2, + Pottiau ydym paintiedig / priddion yn ddrychion a ddrig / Pottele 
llenie llownwin / gwydr ar gwymp gwedi/r/ gwin, 3-4, 37-8, 7-14, + 
Mae(r) fun euraid fain wryd / o ffraingc oedd yn decca ei ffryd, 15—16, + 
Mae Gwenhwyfar wawr hoewedd / ferch Gofran gawr gwawr ei gwedd / 
Mae tegfedd rhyfedd y rhawg / Coel verch Owain Cyfeiliawg / Mae ent 
hwy ai gwragedd heddiw / ai mowredd gwych ai modd gwiw / Ni wyr 
cennad weladwy / Na herod gynt ei hynt hwy / yr un dawns gwn ei 
wrantaw / i nineu yn ddieu a ddaw / Mae Afiason afaelion filwr / Ag a 
wnae gynt egni gwr, 17-36, 47-8, 43-4, 51-2, + Er eu callder medd 
gwerin / au mawr gelfyddyd au min / Er eu dewred wyr diriaid / au 
balchder anrhydedd rhaid / yn ddiddim awgrym o graff / ir pridd yr 
aethant wyr praff / Or pridd eu daethont er praw / ir pridd ir ant iw 
priddaw / Ai dolciog gorph ai dalcen / ai bwys o bridd ai bais bren / Ac 
wythgant meddant i mi / o bryfed yn ei brofi, 41-2, 57—60, 62, 61, 63-70, 
Pan ddel Christ poen ddial crêd / parth y gair porth y gored, 71—84. 

E 1—4, pottiau ydynt peintiedig / pryddion drygion a drig / pottiau a lluniau 
llownwin / gwydr ar gwymp gwedi r gwin, 5—6, + mae'r byd oll? mawr by 
dwyllwr, / mae Addaf fu gyntaf gwr?, 7-38, 45-6, 39-40, 47—50, 43-4, 


16: I DDANGOS FYRRED OES DYN 93 


51-4, 41-2, + rhaid i berchen anrhydedd / myn ynghrhed fyned yw fedd / 
a gorwedd yn y gweryd / a chaur bedd yniach ir byd, 55—68, a ffydd ar 
dduw fyw a fo / heb law hyn, abl yw honno, 69-72, [73—4], 75—84. 

FIHJewR'R? 1-12, [13-14], 15—44, [45—6], 47-68, [69-70], 71-2, [73-4], 
75-84. 

GMgay l-2, + pwyntie ydyn payntiedig / pryddion yn drychion a drig / 
pottele llynne llownwin / gwydr a gwymp gwedi/r/ gwin, 3—38, 45—6, 39— 
40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

I 1-2, [3-8], 9-10, [11-12], 13-30, [31-40], 41, 55-6, 49-50, 43-4, [45 
8], 51-4, 57-80, [81-2], 83-4. 

Jep [1-2], 3-10, 13-14, 11-12, [15-16], 17-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 
51-4, 41-2, 55-84. 

K [1-2], 3-34, [35-6], 37-8, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

L 3-4, + pottie ydyn paintiedig / priddion drychion a drig / potelav llynav 
llownwin / gwyd' a gwymp gweidir gwin, 1—2, 5—38, [39-40], 45—8, 43-4, 
49-52, [53-4], 41-2, 55-84. 

ND 1-14, [15-16], 1738, 45—6, 39-40, 47—50, 43—4, 51-4, 41-2, 55-84. 

OVg 1-12, [13-14], 15—40, 45-50, 41-4, 53-4, 51-2, 55-74, [75—6], 77-84. 

PirwPgsT 37-8, [1-2], 3—6, [7-8], 11-12, 9-10, 13-14, + Mae/r fvn evrael 
fain wryd / o ffraink oedd decka i ffryd, 15—16, + Mae Gwenhwyfar wawr 
hoew-wedd / ferch Gogran gawr gwawr i gwedd / Mae Tegfedd rhyfedd 
yr rhawg / koel ferch Owain kyfeiliawg, 17-30, + darfod a wnaeth ar 
derfyn / fal i derfydd dŷdd pob dŷn, 31-6, 39-40, 47-54, 41-2, [43-6], 
57-74, [75-6], 77-84, 55-6. 

Q [1-2], 3-38, [39-40], 45-50, 43-4, 51-4, 4 

SS [1-2], 3-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 5 
84. 

T 1-6, + Potiau ydynt payntiedig / priddion drychion a drig / Potiau lluniau 
llawnwin / gwydyr ar gwymp gwedi yr gwin, 7-36, + pan weler ymysc 
cerig / fy esgyrn yn gyrn lle i bu gig / Pegeth[o] oedd [ ] yr gwaith hwnn / 
pwy a wyddiad pwy oedd wnn, 37-8, 45—6, 39-40, 47—50, 43-4, 51-4, 
41-2, 55-84. 

U 1-2, + pottie ydvm painttiedig / pryddion yn ydrychion adrig / potele 
llyne llownwin / gwedyr ar gweymp gwedir gwin, 3—8, 11-12, 9-10, 13 
28, [29-30], 31-8, 45—6, 39-40, 47—50, 41-2, [43-4], 55—6, 51-4, 57-68, 
[69-70], 71-84. 

W 1-2, pottie ydym payentiaday / priddion yn drygion a drig / pottela llyn[ ] 
/gwydrar[ J, 3, [4-12], 13-38, 45—6, 39-40, 47-50, 41-2, [43-4], 55 
6, 51-4, 57-68, [69-70], 71-84. 

X [1-22], 23-38, [39-40], 41-4, [45-6], 47-56, [57-8], 59-84. 

Z 1-6, 9-10, 7-8, 11-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, [55-6], 41-2, 
57-68, [69-70], 71-4, 77-8, 75-6, 79-80, [81-2], 83-4. 

av 1-12, [13-14], 15-30, + Mae gern ufelwern filoedd / Mynnwn a wnan y 
gan ar goedd / Mae milwyr oll mae moliant / Breiddwyd cof mae'r beirdd 


2, 55-72, [73-4], 75-84. 


1 
1-4, 41-2, 55-74, [75-6], 77 


94 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


ai cant, 31—40, 45-50, 41-4, 53-4, 51-2, 55-74, [75-6], 77-84. 

c! 1-8, 13-14, 9-12, 15-38, 45-6, 39-42, 49-50, 43-4, 53-4, [55-6], 51-2, 
47-8, 57—68, [69-84]. 

c?VYAM [1-2], 3-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-74, 77-8, 
75-6, 79-84. 

d 1-12, [13-14], 15—44, [45-6], 47-54, 57-8, 55-6, 59-68, [69-70], 71-2, 
[73-4], 75-84. 

eB 1-28, 30, 29, 31-8, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

fmnpyBFOORSD 1-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

h 1-5, [6], 9-10, 7-8, 11-38, 45-6, 39-42, 47-50, 43-4, 51, [52-84]. 

j 1-2, + pottie ydym paentiedig / priddion yn drychion adrig / potele llynne 
llownwin / gwydyr ar gwymp gwedir gwin, 3—8, 11-12, 9-10, 13-38, 45 
6, 39-40, 47—50, 43—4, + ni wyr dyn a ordeinio / pa hyd yn y byd 1 bo, 
41-2, 55-6, 51—4, 57-84. 

kC 1-10, 13-14, [15-16], 11-12, 17-28, 30, 29, 31—8, 45—6, 39—40, 47—50, 
43-4, 51—4, 41-2, 55-84. 

qz 1-6, + pottiau ydym painttiedig / priddion yn drychion a drig / pottelau 
llynnaâ llawnwin / Gwydir ar gwymp gwedi r gwin, 7-28, 30, 29, 31-8, 
45-6, 39—40, 47—50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

sLTtEI 138, 45-6, 39-44, 47-54, 57-8, 55-6, 59-68, [69-70], 71-2, [73 
4], 75-84. 

ti 1-38, [39-40], 45-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

u 1-12, 15-16, 13-14, 17-35, [36-69], 70-4, [75-6], 77-84. 

vdU 1-2, + pottie ydym paentiedig / priddion yn drychion adrig / pottele 
llyne llownwin / gwydyr ar gwymp gwedir gwin, 3—6, 9-10, 7-8, 11-38, 
45-6, 39—40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

x [1-2], 3-22, + dall mewn davaren dowllwg / dan draed ni wyr da mor 
drwg, 23-38, 45-6, 39—40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-84. 

A [1-2], 3-12, [13-14], 15-25, [26-30], 31-8, [39-40], 45-50, 43-4, 51-4, 
41-2, 55-84. 

E 1-10, 13-14, [15-16], 11-12, 17-28, 30, 29, 31-8, 45-6, 39-40, 47-50, 
43-4, 51-4, 41-2, 55-74, 77-8, 75-6, 79-84. 

GO 1-4, + pottie ydynt paintiedig / priddwn drychion a drig / Potelav 
llyniav llownwin / gwydr ar gwymp gwedir gwin, 5—38, 45—6, 39—40, 47 
50, 43-4, 51-4, + ni wyr dyn er a ordeinio / pa hyd yn y byd i bo, 41-2, 
55—68, [69—84]. 

I 1-12, [13-14], 15—44, [45-6], 47-50, 53—4, 51-2, 55-68, [69-70], 71-2, 
[73-4], 75-84. 

K 1-12, [13-14], 15-31, [32-3], 34-44, [45-6], 47-54, 57-8, 55-6, 59-68, 
[69-70], 71, [73-4], 75-84. 

M 1-2, + pottie ydyn paentiedig / prvddion yn drychion a drig / pottele 
llynne llawnwin / gwydr ar gwymp gwedir gwin, 3—38, 45—6, 39—40, 47 
50, 43-4, 51—4, + ni wyr dyn er i ordeinio / pa fyd yn y byd i bo, 41—, 


16: I DDANGOS FYRRED OES DYN 95 


55-84. 
N! [1-2], 3-22, + dall mewn davaren dowyllwg / dan draed ni wyr da na 
drwg, 23-31, [323], 34-8, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55 


N? [1-2], 3-34, 37-8, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 35-6, 51-4, 41-2, 55-84. 
X 1-8, [9-22], 23-6, [27-32], 33-8, [39-40], 45-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55 


Z 1 12, [13-16], 17-34, [35-6], 37-44, [45-6], 47-68, [69-70], 71-2, [73 
4], 75-84. 

f 1-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 53-4, 51-2, 41-2, 55-74, [75-6], 77-84. 

h 3-4, + pottie ydyn paentiedig / priddion drwchion a drig / pottelav Ilynnav 
llownwin / gwydr ar gwymp gwedi r gwin, 1-2, 5-10, 13-14, 11-12, 15 
38, 45—6, 39-40, 47—8, 43-4, 49-54, 41-2, 55-84. 

j 1—, + pottie ydym peintiedig / priddion yn drychion adrig / pottele llynne 
llownwin / gwvdr ar gwymp gwedir gwin, 3—6, 9-10, 7-8, 11-38, 45—6, 
39-40, 47-50, 43-4, 51—4, 41-2, 55-78, 80, 79, 81-4. 

L 1-6, 9-10, 7-8, 11-26, [27-8], 29-38, [39—40], 45-50, 43—4, 51—4, [55—6], 
41-2, 57-74, 77-8, 75-6, 79-80, 83-4, 81-2. 

m [1-40], 41-2, [43-54], 55-84. 

n 1-10, 13-14, [15-16], 11-12, 17-28, 30, 29, 31-8, 45-6, [47-8], 39-40, 
49-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-83, [84]. 

oW 37-8, [1-2], 3—6, [7-8], 11-12, 9-10, 13-14, + Maey r fv euraid fain 
wrvd / o ffrainck a oedd deca i ffrvd, 15-16, Mae Gwenhwyfawr wawr 
hoewedd / ferch Gogfran gawr gwawr i gwedd / mae tegfedd rhyfedd yr 
hawg / coel ferch Owain cyfeiliawg / Mae Silio Mae Gorufsvl / mae/r/ 
feirdd ywch ropia maer fil / Mae/n/ hwy ai gwragedd heddyw / ai 
mowredd gwych ai modd gwiw / ni wyr cenad coeladwy / na herod gu ynt 
i hunt hwy / yr vn dawns gwn i wrandaw / i ninav diav i daw / aniweiraf 
Ddafydd / Selef ddoeth salwa fu ddydd / Mae Siason afailion filwr / ag a 
wnay gynt egni gwr, 17-30, + Darfod a wnaeth i derfyn / fal a derfydd 
dydd pob dyn, 31—6, 39-40, 47—54, [55—6], + er i gallder medd gwerun / 
ai mawr gylfyddvd oi min / er i dewredd wyr diriaid / ai balchedd 
anrhydedd rhaid / yn ddiddim awgrym ograff / ir pridd ir aethon wyr praff 
/ or pridd i doethant er praw / ir pridd ir ant er priddaw / Ai dolciog corph 
ai dalcen / ai bwys o bridd ai bais bren / ag wythgant meddant imi / o 
bryfed yn i brofi, 41—, [43—6], 57-70, Pan ddel Crist poen ddial cred / 
Parth y gair porth y gored, 71-4, [75—6], 77—84, 55—6. 

o" 2], 3-6, 11-12, 7-10, 13-14, [15-16], 17-38, 45—6, 39—40, 47—50, 43 

1-4, 41-2, 55-84. 

7-8, 11-26, [27-8], 29-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 

], 41-2, 57-68, [69-70], 71-4, 77-8, 75-6, 79-80, [81-2], 83-4. 

10, 7-8, 11-38, 45-6, 39-42, 47-50, 43-4, 51, [52-84]. 

—84. 


96 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


C 1-12, [13-14], 15—44, [45-6], 47-68, [69-70], 71-84. 

DJ 1-12, [13-16], 17-44, [45-6], 47-52, [53-4], 55-68, [69-70], 71-2, 
[73-4], 75-84. 

F [1-2], 3-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-2, [53-4], 41-2, 55-68, [69 
70], 71-4, 77-8, 75-6, 79-84. 

G [1-2], 3-6, 9-10, 7-8, 11-38, [39-40], 47-8, [49-50], 51-4, 41-2, [43 
6], 55-84. 

H 1—44, [45-6], 47-84. 

K 1-12, [13-14], 15—44, [45-6], 47-52, [53-4], 55—68, [69-70], 71-2, [73 
6], 77-84. 

L [1-2], 3-22, + dall mewn daiaren dowllwg / dan draed ni wyr da mor 
drwg, 23-32, [33-4], 35-8, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55 
84. 

N [1-4], 5-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, 41-2, 55-74, 77-8, 75-6, 
79-84. 

O [1-56], 57-84. 

P 1—4, 6, 5, 7-38, 45-6, 39-40, 47-50, 43-4, 51-4, [55-6], 41-2, 57-74, 
[75-6], 77-84. 

O 1-10, 13-16, 11-12, 17-24, [25-6], 27-38, [39-40], 43-4, [45-50], 51-4, 
41-2, 55-68, [69-70], 71-84. 

V 1-2, [3-84]. 

Y [1531], 52-68, [69-70], 71-84. 


12 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


17 
I'r ddraig goch 


Gwaith anorffen sy genni', 

Caru Crist er curo ci; 

Dilyn “Y Broffwydolieth 

Fawr’ y bâm, ofer o beth, 

Ac edrych, dywyllfrych du, 
Brud hen, bu raid hynny, 

A wnaeth heb gerddwriaeth gam, 
O bai wir, gair y Bergam. 


Dwedyd y mae, diwyd, maith, 
Y daw byd ennyd unwaith. 
Dau froder, er llawnder llu 
Erioed heb wir ddeirydu, 

Y rhain a ddyry llawer rhôn, 
Ymwasg sias, ymysg Saeson; 
Un a dynn yn oed unawr 

I'r gogledd, gymyrredd mawr, 
A'r brawd arall, bryd wrol, 
Dyry aer, a daria'n ôl 

Ac a rydd, dragywydd gas, 
Dyrnod ar wanhau'r deyrnas. 
Ni phery hwn, ni phair hedd, 
Dewr y blaenwr, dair blynedd; 
Yr ail haf fydd ar ôl hyn, 
Hwyr, ofalus hirfelyn, 

Ac yn wir Lloegr â'n wan, 

Il] deuwedd oll y deuan’; 

Â'r brawd hen o'r Brytaniaid, 
Eglur o Dudur ei daid, 

O'r gogledd cyn diwedd ei dâl 
I rodio gwlad yr Eidal; 

Adre y daw i dorri dur 

Yn ei wrthol, nai Arthur, 

Ag esgyrn ei déyrn daid 
Digudd, Gadwaladr Fendigaid; 
Yn Owain mewn damwain da 
Diamau y daw yma; 


98 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


64 


68 


72 


76 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Drwy’r Werddon mewn diclloni 
Anturio a wna i'n tir ni, 

Enwog grair, yna y crŷn 

Trwy ddialedd tre Ddulyn: 
Cyfyd rhyw ysbryd gwasbraff 
Yno'n rhydd ohoni'n rhaff 

A thân ffrewyll, deudryll dwrn, 
A lysg yn ôl ei losgwrn 

Ac a ennyn yn gannwyll 

Dulyn yn dân, di-len dwyll; 
Rhaid yw iddaw dreiglaw draw, 
Myned i losgi Manaw; 
Llychlyn, a fawr erfyn 'fo, 

A gyfyd gydag efo 

A dôn” wrth liw nos a dydd 

A Ilu o seithgant llywydd. 
Seithgant ychwaneg, deg dw”, 

I Gent y daw ag hwyntw”; 
Minnau a'i gwn, Môn a'i gwŷl, 
Ein hymwrdd yn ei hymyl; 

I Filfwrdd mewn ymwrdd mawr 
Y tirian” o fewn teirawr. 
Anrheg o wartheg heb wedd 
A'r ŵyn yna o Wynedd 

'N ddi-wad i wŷr Llychlyn ddu, 
Bid teilwng eu batelu; 

A thrwy'r rhain, aruthr hanes, 
Diwan lu, daw inni les. 


Enwog gof, yno y cyfyd 
Camwri gwŷr Cymru i gyd 
Gyda hwynt i'r helynt hon 
Am boen sias am ben Saeson; 
Drwy Gamlan dreigiau ymladd 
A gwaed a red gwedi'r wadd 
A'r ddraig goch, gynddeiriog hydd, 
Gatrfawr gwta, a orfydd 
A'r ddraig arall a balla, 

Wen, hir, nid ery un ha”: 
Yno y bydd, fal briwydd bron, 
Dydd sias a diwedd Saeson. 


17: PR DDRAIG GOCH 99 


Ffynonellau 
A—BL Add 14892, 97° B—BL Add 31057, 67" C—LIGC 3077B, 87 


Y mae nifer o ddarlleniadau llawysgrif B yn amhosibl i'w darllen oherwydd 
traul ar y llawysgrif. Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235—46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 

1-6 [B]. 1-10 [A]. 8 B gair[ ] y ber[...], C gair o ber-gain. 9 B y [...] yn 
ddwy ddiwy[...], C y mae or gav iaith. 10 C y cyfyd ennyd vnwaith. 11 AC 
froder mewn llownder. 12 A ag heb wir. 13 B ayr llasv[...], C a dur llownder 
llon. 15 A enyd unawr. 18 A dirion iarll, B ddyru aer, C dewr yn i air. 19-24 
[A]. 20 C wanhav i dyrnas. 21-2 [B]. 22 C dewr blaen gwr. 23 B ar ail haf ar 
ol hyn. 25 A ag yn wir lloegr yn wan, C yn wir a lloeger yn wan. 26 AC oll a 
dawan. 27 C brawd hwn. 29 A or gogledd ir â dvedd i dal, C ir gogledd yr â 
decka i dal. 34 AC o gvdd; C bendigaid. 36 C diomedd. 37 C o werddon 
mewn digoni. 38 AC wnan. 41—2 [A]. 41 B g?a[...], C wasbraf. 42 C yn rraf. 
43 B [...]er drwc trwn, C a than amlwg dwy ddrwg dwrn. 44 C a lysg ymon 
i losgwrn. 46 A dilin dwyll. 47—8 [A]. 48 [B]. 49 A llychlyn a fawr; [B]. 51 C 
a ddaw wrth law; B a ddydd. 53—6 [C]. 53 A saith ynghwaneg deg i daw. 54 
A ag i Gent gyda hwyntaw. 55—6 [A]. 56 B yn hymwrdd. 57 C amylfyrdd 
mwymyrdd mawr. 58 C yn tirio o. 60 A a ddaw yno o ddwy Wynedd, C a 
ddaw yno o wynedd. 61 A diwad, C diwid; A dv. 62 AC byd dilesg; A yw 
bitelu, B i batelav, C i bitelv. 63 A vthvr yw’r hanes, B arth [ ]. 64 Alv y 
daw yn lês. 65 C diwg kof. 68 AC o boen sias, B am boen sais. 69-76 [A]. 
69-70 [C]. 71 C gynddeiriog cvdd. 74 C ni ffery naw ha. 75 C yna bydd 
llywenydd llon. 76 B dydd sais. 


Teitl 
[4BC]. 


Priodoliad 
A dd llwyd ap llyn ap Gruff, B syr dd trefor ai kant, C Robin ddv. 


Trefn y llinellau 

A [1-10], 11-18, [19-24], 25-40, [41-2], 43—6, [47-8], 49-54, [55—6], 
57-68, [69-76]. 

B [1-6], 720, [21-2], 23-76. 

C 1-14, 25-6, 15-24, 27-32, 35-6, 33-4, 37-52, [53-6], 57-8, 65-8, 
[69-70], 59-62, [63-4], 71-6. 


18 
I ferch anhysbys 


Y chwi fun wiwlun, fain, olau,—buraidd 
A barodd ym glwyfau; 
Y chwi, f'enaid, och finnau, 
4 Allai'n hawdd fy llawenhau. 


Ffynhonnell 
LlGC 6499B, 2 


Ymhellach ar y llawysgrif, gw. td. 242. 


Priodoliad 
SyrD.Tref] |]. 


Englynion amheus eu hawduriaeth 


19 
I Fair 


Archaf i Fair ddiwair ddrem 
Roi ysbryd ysbrydol ym 
I gasâu cyneddfau cam, 

4 I garu Duw'n fwy no dim. 


Ffynonellau 
A—BL Add 14999, 6* B—LlGC 3039B [= Mos 131], 355 C—Pen 85, ii, 
9y 


Ymhellach ar y llawysgrifau, gw. tt. 235-46. 


Darlleniadau'r llawysgrifau 
1 A ddiwair ddam, C diwair drem. 3 B kamwrddav (ymdduau). 


Teitl 
[4BC]. 


Priodoliad 
[BC], A syr dafudd trefor (ond gw. y nodyn cefndir). 


20 
I wynt y de 


A gasglo Mai, drai drylef,—o ddail 
Ar ddolydd a hendref, 
Gnawd i wynt hynt hydref 
4 Fyned i gerdded ag ef. 


Ffynhonnell 
BL Add 14999, 6* 


Ymhellach ar y llawysgrif, gw. td. 237. 


Priodoliad 
syr dafudd trefor (ond gw. nodyn cefndir cerdd 19). 


Nodiadau 


1 


Cywydd mawl i Dr Wiliam Glyn ap Robert ap Maredudd ap Hwlcyn Llwyd, 
pan oedd yn Archddiacon sir Feirionnydd ac wedi ei benodi yn Archddiacon 
Môn (llau. 55—6), yw'r cywydd hwn.! Urddwyd ef yn Archddiacon Môn ar 6 
Ebrill 1524 er y bu raid iddo aros tan 1525 cyn dechrau ar ei swydd, ac felly 
gellir dyddio'r cywydd hwn i rywbryd yn ystod y misoedd hynny o newid. 
Achosodd y penodiad gynnen rhwng dau deulu lleol, sef Dr Wiliam Glyn a 
Syr Rhisiart Bwlclai, dau ŵr a oedd hefyd yn ddau gefnder. 

Aelod o deulu Glynllifon ger Llandwrog, Caernarfon, oedd Dr Wiliam 
Glyn. Nid enwir ef wrth ei enw llawn yng nghorff y cywydd hwn (cf. 
Doctor Wiliam 1l. 18; Mastr Wiliam ll. 54) ond y mae'r llawysgrifau'n 
unfryd yn ei alw wrth yr enw Wiliam Glyn yn nheitl y gerdd hon. Teitl y 
cywydd yn y llawysgrif hynaf, sef Card 2.114 [> RWM 7], yw llyma 
gowydd anwnaeth sir dd trefor ir doctor wiliam glyn pan friwyd ef yn 
livndain. Dyma'r genhedlaeth gyntaf o'r teulu hwn i gymryd eu cyfenw o 
enw'r cartref, Glynllifon, sef plant Robert ap Maredudd a fu farw tua'r 
flwyddyn 15092, ac Elen ferch Wiliam Bwlclai, Biwmares.” Y mae'n amlwg 
fod esgyniad y Tuduriaid i orsedd Lloegr yn 1485 a chwalfa'r hen batrwm 
cymdeithasol wedi agor cyfnod newydd i deuluoedd megis teuluoedd 
Glynllifon, yr Herbertiaid, y Wynniaid, y Mostyniaid, a theulu Bwlclai. 

Crybwyllir dau bwnc trafod yn y teitlau a roddir i'r cywydd yn y 
llawysgrifau. Y cyntaf, fel y gwelir uchod, yw'r anap a ddigwyddodd i Dr 
Wiliam Glyn tra bu yn Llundain. Yn ôl BL Add 14978 daeth adroddiad i 
Gymru am ei farwolaeth yn y brifddinas: kowydd ir doktor william glyn pan 
ddoytwyd i farw yn lloygr. Credodd pawb y stori, yn eu plith Dafydd Trefor. 

Yr ail destun trafod sydd i'r cywydd yw hwnnw a welir yn nheitl 
llawysgrif Llst 123 i'r gerdd, llawysgrif a gopïwyd dros ganrif ar ôl llunio'r 
cywydd, sef Cyw. cymod dros Wiliam Glyn Archiagon Merionydd ai frawd 
hynaf. Y mae'n amlwg fod gan Ddafydd Trefor feddwl mawr o'r uchelwr 
dysgedig hwn, uchelwr a oedd hefyd yn dal un o uchelswyddi'r Eglwys yr 
oedd Dafydd Trefor yn offeiriad ynddi. Tân ar ei groen oedd clywed am 


' Ar gywydd mawl arall i Dr William Glyn, gw. GLD cerdd 6; A. Cynfael Lake, ‘Dau Gywydd 
i'r Doctor Wiliam Glyn”, TCHSG liv (1993), 91-105. 

2 ‘The Glynnes and the Wynns of Glynllifon’, AWH 160-77. Am ach teulu Glynllifon, gw. L. 
Dwnn: HV ii, 147-8; PACF 172. 

3. P.C. Bartrum: WGI “Cilmin 6’; P.C. Bartrum: WG2 “Cilmin 6(A)’. 


104 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


anghytundeb ymhlith brodyr, a cheisia'r bardd ei orau i siarad yn blaen 
gydag un a fyddai'n bennaeth drosto yn yr Eglwys yn y man. 

Ond nid enwir y brawd hyna' (ll. 64) na'r ddau froder (ll. 65) yn y 
cywydd. Os mater teuluol oedd hwn yna Maurice Glyn LL D, Archddiacon 
Bangor o 1502 hyd ei farwolaeth yn 1525, a rheithor Llaniestyn yn sir 
Gaernarfon, a Llansadwrn, Llanddeusant a Llangadwaladr ym Môn, oedd y 
brawd hynaf.* Tybed beth oedd natur y cweryl rhyngddynt? Bu farw 
Maurice Glyn yn 1525? ac os ef yw'r cynhennwr arall dyma achos pellach 
dros ddyddio'r cywydd tua'r flwyddyn honno. 

Ond os deellir y teitl yn llawysgrif Llst 123 i olygu cymodi'r ddau frawd 
ac archddiacon, William a Maurice Glyn, â rhywun arall, yn hytrach nag â'i 
gilydd, yna y mae'n rhaid troi sylw at deulu Bwlclai, Biwmares. Ac os gellir 
deall brawd hynaf mewn ystyr lac i olygu perthynas deuluol, o bosibl rhwng 
ewythr a nai, gallai hynny eto gyfeirio'r sylw at yr anghydfod rhwng teulu 
Bwlclai a theulu Glyn. Cododd cweryl rhyngddynt pan ddaeth yn bryd 
penodi Archddiacon Môn yn 1524.° 


Tynnid yr Eglwys i mewn i ganol y cynhennau lleol ac ar ei thraul hi yr 
ymleddid y brwydrau. Digwyddodd hyn ym Mangor yn amser yr esgob 
Skeffington pan fu gwrthdaro rhwng ei ficer-cyffredinol, William Glyn, 
a Syr Richard Bulkeley. Roedd y cweryl ar dro mor gynnar â 1524 pan 
gododd camddealltwriaeth ynglŷn â hawl Glyn i olynu Richard Bulkeley 
arall, fel archddiacon Môn, pan ddaeth y newydd annhymig fod hwnnw 
wedi marw. Tystiodd Skeffington fod Bulkeley wedi cytuno cyn ei 
salwch i ymddeol yn ffafr Glyn, a ddisgrifir fel nai iddo a gŵr o fuchedd 
dda. Y flwyddyn ddilynol, pan fu farw Bulkeley mewn gwirionedd, 
coladwyd Glyn i'r archddiaconiaeth gan Skeffington dros ben Thomas 
Runcorn, y ceisiai Wolsey'r swydd iddo. 'Roedd yr esgob felly wedi 
troseddu Syr Richard Bulkeley a'r Cardinal Wolsey, dau nad oedd yn 
debyg o anghofio'r sarhad. Yn 1529 daeth Edward Johns, ficer North 
Crawley i'r esgobaeth â chomisiwn yn ei law oddi wrth Wolsey yn 


4 Ef, o bosibl, a fu'n gyfrifol am lun o Ddeiniol Sant ar un o ddwy ffenestr Eglwys Gadeiriol 
Bangor, “over the Stalls, in one of these is discernable the Figure of St. Daniel, with his Name 
underneath, viz. Daniel Epus; and at Bottom this, Orate pro Bono Statu Mauricii Bangor Canonici 
Collegiat Castri Kebii gui hanc Fenestram ... Who this Maurice was I can't guess, unless it was 
Maurice Glywn [sic], who might possibly be preferr'd from a Canonry in this Church to the 
Archdeaconry of Bangor; which he held An. 1502, and dy'd possess'd of An. 1524’, gw. B. Willis: 
Bangor 17. 

> Gw. PACF 172; yn ôl B. Willis: Bangor l.c., bu Maurice Glyn farw yn 1524; yn L. Dwnn: HV 
ii, 148 ‘died in 1524 or 1525’. 

® Yr oedd William Glyn a Syr Rhisiart Bwlclai yn gefndryd uchelgeisiol a hyderus. Am 
ddisgrifiad o Risiart Bwlclai, gw. G. Williams, Wales and the Reformation (Cardiff, 1997), 65, ‘His 
enemies accused him of overbearing pride and ambition, saying that he would “suffer no man to live 
in the country but himself”.” Am William Glyn, gw. ib. 65—6, “William Glyn, who, though a cleric, 
was described as a man of “stirring spirit”, having “a hand in all the temporal affairs of the country 
as well as spiritual”. 


NODIADAU I 105 


gwahardd llenwi unrhyw swydd yn yr esgobaeth heb awdurdod y 
Cardinal. Heriwyd y comisiwn ar unwaith gan Glyn, yn enw Skeffington, 
ac aeth, ar un achlysur o leiaf, yn ymdaro llythrennol rhwng y 
ddwyblaid. Wrth weld pethau'n mynd yn erbyn Glyn brysiodd Syr 
Richard Bulkeley a Robert ap Rhys, un arall o gynrychiolwyr Wolsey, i 
fanteisio ar hynny, ond bu eu cynddaredd a'u pleidgarwch yn ormod hyd 
yn oed i Edward Johns. Nid oes dim i ddangos sut y daeth y ddadl i ben 
ond diau i ansadrwydd Wolsey a'i gwymp buan weithio yn ffafr Glyn. 
Cadwodd yntau ymddiriedaeth Skeffington hyd farwolaeth yr esgob yn 
1534 ond daliodd ef a Bulkeley i bigo'i gilydd, a llaw Bulkeley sydd y tu 
ôl i'r cyhuddiadau o amlblwyfaeth ac o ymddygiad bradwrus y bu'n 
rhaid i Glyn eu hateb yn 1536. Ond cyn i'r achos gael ei alw 'roedd Glyn 
wedi marw, yn dal hyd y diwedd dwysged ddethol o fywoliaethau.” 


Bu farw Dr Wiliam Glyn yn 1537* ond rai blynyddoedd cyn hynny, fel y 
sylwyd, bu si ar led fod ei rawd ddaearol eisoes wedi dod i ben. Efallai mai 
ar gyfrif yr achos a ddygwyd yn ei erbyn gan Robert ap Rhys y taenwyd y 
gosodiad hwnnw. Cyhuddwyd Dr Wiliam Glyn o sicrhau archddiaconiaeth 
Môn drwy dwyll, o dderbyn anrheg o bedair bywoliaeth eglwysig o law'r 
esgob pan ddylid eu cynnig dan nawdd y brenin, o gynnal llofruddion a oedd 
wedi osgoi cosb, ac o dderbyn £60 yn fwy na'r gofyn o esgobaeth Bangor 
yn ogystal â chymhorthdal y brenin. Aeth y ddwy garfan benben. ‘In the 
ensuing scuffles between the rival parties, “some had broken elbows” ’.? Ai 
at hynny y cyfeirir yn llinell 15? 

Y mae pum adran i'r gerdd. Agorir y cywydd drwy wrthod y stori 
gelwyddog a oedd yn cylchredeg rhwng Lloegr a Llŷn fod Dr Wiliam Glyn 
wedi marw (llau. 1-16). Cydnabyddir iddo gael anaf o ryw fath ar ei 
ymweliad â Llundain a phriodolir y ffaith ei fod yn iach ei groen i ymyrraeth 
Crist a'r saint (llau. 17—24). 

Y mae ail adran y gerdd yn ymwneud â dysg ac â doethineb, ac yn air o 
glod diamheuol i Dr Wiliam Glyn (llau. 25—40).!° Cysyllta llinell 40 Fo 
heuwyd dysg yn het hwn â'r drydedd adran (llau. 41—52) sy'n seiliedig ar 
ddameg yr heuwr yn y Testament Newydd; daw'r adran honno i ben drwy 
aralleirio llinell 40 yn llinellau 51—2, Felly, hyd y deallwn, / Yr heuwyd dysg 
ar hyd hwn. 

Fe'i dilynir gan ddau gwpled (llau. 53—6) yn canmol Dr Wiliam Glyn am 


7 G. Williams, Yr Eglwys yng Nghymru o'r Goncwest hyd at y Diwygiad Protestannaidd 
(Caerdydd, 1968), 147. 

8 L. Dwnn: HV ii, 148. 

° G. Williams, Wales and the Reformation, (Cardiff, 1997), 44. 

10 Digwydd y gair dysg bum gwaith yn y gerdd (llau. 28, 40, 50, 52, 75) ac addysg unwaith (Il. 
27). Addysgwyd William Glyn yn Rhydychen ac yr oedd yn amlwg yn ŵr o bwys ym maes addysg 
yn ei gyfnod. 


106 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


ei statws a'i swydd o fewn yr Eglwys, yn ogystal ag am ei gyfoeth.!! 
Pwysleisir yma bwysigrwydd dysg a chyfoeth a glân ymddygiad i'r bardd. 
Pwysleisir hefyd fod Dr Wiliam Glyn yn noddwr personol i'r bardd-offeir- 
iad (llau. 57—60). 

Annog cymod a wneir yn llinellau 61-80, a chloir y cywydd drwy droi at 
y Drindod am ei nawdd i'r cymod hwnnw, ac ar iddi droi gwenwyn yn 
gusan. 

Ond tybed ar ba achlysur y câi'r cywydd hwn ei ddatgan? Pwy y mae'r 
bardd yn ei gyfarch yma? Nid Dr Wiliam Glyn na'i frawd, wyneb yn wyneb, 
gan y cyfeirir atynt hwy ill dau yn y trydydd person lluosog (llau. 66, 73, 74, 
76) yn eu habsenoldeb. Yn y ddau gwpled olaf y mae ple uniongyrchol ar i'r 
Drindod ymyrryd yn y ddadl felly daw'r cywydd i ben ar ffurf gweddi ond 
ni luniwyd corff y cywydd yn yr un cywair. 


2 bw Ar bw “ofn, braw, dychryn’, gw. GPC 350 d.g. bw! a cf. GGP 161 
(LX.39—40) Eu dyrnau a'u cadernyd / A yrr bw ar wŷr y wlad. 


4 Llundain Prifddinas Lloegr a chanolbwynt sylw'r Eglwys yng 
ngwledydd Prydain ac Ewrop yn ystod hanner cyntaf yr 16g. Ar hanes y 
ddinas, gw. P. Ackroyd, London: The Biography (London, 2000). Diau 
fod Dr Wiliam Glyn yn y brifddinas i ateb cyhuddiadau yn ei erbyn, gw. 
y nodyn cefndir uchod. 

Llŷn Cantref yn cynnwys cymydau Cafflogion, Cymydmaen a Din- 
llaen, gw. WATU 146. Yr oedd Dr Wiliam Glyn yn rheithor Llanengan 
yn Llŷn. 

6 marw gychwedl gŵr Ar cychwedl “adroddiad”, &c., gw. GPC 657. Â'r 
ll., ef. GIG 16 (IV.9) Marw gychwedl pencenedl coeth (‘Marwnad 
Tudur Fychan’). Tystir yn llau. 5—6 i ledaeniad adroddiad celwyddog 
gan oerwr ‘dihiryn? fod Dr Wiliam Glyn wedi marw tra oedd ar 
ymweliad â Llundain; achosodd y newydd fraw i gymuned dwy wlad 
(llau. 1—4). Ategir y stori gan Lewys Daron, gw. GLD 21 (6.33) Dy 
farw, yn wir, doe, fu'r nâd. 

8 afrwyddid Dyma enghraifft o'r terfyniad 3 un.grch. yn -(h)id, cf. elhid, 
kedwid, gw. GMW 129. Ar afrwyddo ‘rhwystro, llesteirio, atal’, gw. 
GPC 45. 


9 Breuddwyd gwrach y boreuddydd Am y ddihareb ‘Breuddwyd 
gwrach wrth ei hewyllys”, gw. DiarC 42. A'r ll., cf. GLGC 409 (186.60) 
na breuddwyd un boreddydd. Yr ystyr yw “cred sy'n seiliedig ar 


1! Rhestrir enw William Glyn yn Archddiacon Môn, ‘instituted to it April 6, 1524. He died Anno 
1537 possess'd of this and several other Preferments in this Diocess, viz. One of the Shares of the 
Sinecure of Llanddinam, Co. Montgomery; the Rectory or Sinecure of Clynocfawr in Arvon; the 
Prebend of Clynoc Vechan; the Rectory of Llandwrog in Arvon, and that of Llan-Eingan in Llyn, all 
Co. Carnarvon', gw. B. Willis: Bangor 138. 


NODIADAU I 107 


ddymuniad / breuddwyd yn hytrach nag ar ffaith’, cyfeiriad at y stori 
gelwyddog am farwolaeth Dr Wiliam Glyn. 


11 breferod Ni restrir y gair yn GPC 315 ond y mae’n amlwg mai 
amrywiad ar breferad (gyda'r terfyniad —od’,>,*, gw. ib. 2616) ydyw. 
Ergyd y ll. yw “Peri tybio ei fod wedi marw gyda'i baldordd,’ sef 
baldordd y breuddwyd. 


17-24 Offeiriad Catholig ym Môn oedd Dafydd Trefor ac adlewyrchir yma 
ei ddiddordeb yng Nghrist, y Forwyn Fair, a'r seintiau, yn gyfrwng 
gwarchodaeth dros unigolyn mewn angen. Rhestra'r bardd seintiau 
amlycaf y gogledd-orllewin, sef Dwynwen, Beuno, Baglan, Einion, 
Deiniol, Gwyndaf, a Thwrog, gan gredu eu bod yn noddi ac yn 
bendithio Dr Wiliam Glyn ym mhob rhyw sefyllfa ac y mae'n drawiadol 
fod rhai ohonynt, o leiaf, yn nawddsaint bywoliaethau a ddelid gan Dr 
Wiliam Glyn. 

18 Doctor Wiliam Sef Dr Wiliam Glyn, gw. y nodyn cefndir uchod. 
Arwyddocâd y teitl yw ei fod yn Ddoethur mewn cyfraith ganonaidd, fel 
yr oedd ei frawd hynaf, Maurice, hefyd, gw. ll. 64, o bosibl. O ran ei 
ddiwinyddiaeth, yr oedd Dr Wiliam Glyn erbyn diwedd ei oes wedi 
cymryd safiad gwrthgatholig: “Glyn had embraced, or assumed, 
markedly anti-Romanist attitudes”, gw. G. Williams, Wales and the 
Reformation (Cardiff, 1997), 66. 


19 Dwynwen Santes Dwynwen ferch Frychan o'r 5g., nawddsant cariadon 
Cymru. Cysylltir ei henw â Môn yn bennaf, yn enwedig felly ag eglwys 
Llanddwyn ac â Phorthddwyn. Canodd Dafydd Trefor gywydd mawl 
iddi, gw. cerdd 13, ac am gyfeiriadau ati yn y farddoniaeth gynnar, gw. 
G 404. Ymhellach ami, gw. LBS ii, 387-92; CLC? 204. 


20 Beuno Beuno Sant, sant a gysylltir yn bennaf â Chlynnog Fawr yn y 5— 
6g., er bod tystiolaeth i'w gwlt mewn amryw fannau yng ngogledd 
Cymru, yn enwedig ym Môn a Llŷn. Cadwyd y copi Cymraeg cynharaf 
o Fuchedd Beuno yn Llyfr Ancr Llanddewibrefi (gw. LIA 119-27) ac 
am gyfeiriadau ato yn y farddoniaeth gynnar, gw. G 56; ymhellach, gw. 
CLC? 46; LBS i, 208-21; E.G.B. Phillimore, ‘A fragment from Hengwrt 
MS No. 202’, Cy vii (1886), 134. 


21 Baglan Sef Baglan Sant. Bu dau o’r un enw, y naill (a enwir yma) yn 
Gymro ac yn fab i Ddingad ap Nudd Hael, a'r llall yn fab i dywysog 
Llydaw (arno ef, gw. LBS i, 192-4). Sefydlodd Baglan ap Dingad 
gymuned Llanfaglan ger Caernarfon yn y 6g. a thyfodd dihareb yn 
seiliedig ar fywyd y fynachlog honno, “Ffordd Llanfaglan yr eir i'r nef”; 
gwelir amrywiad ar y ddihareb yn DiarC 100, Ffordd Glanfaglan yd air 
y nef; ymhellach ar Faglan Sant, gw. LBS i, 192. 


Eingian Sef Einion Sant, a sefydlodd fynachlog Penmon a gosod ei 
frawd, Seiriol Sant, yn bennaeth arni; sefydlodd hefyd eglwys Llan- 


108 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


engan yn Llŷn. Ymhellach arno, gw. LBS ii, 422-4. Ar yr amrywiadau 
ar yr enw Einion, gw. WG 168. 


Deiniel Amrywiad ar Deiniol, sef Deiniol Sant ap Dunawd ap Pabo o'r 
6g., sefydlydd mynachlog Bangor yn Arfon. Ef a ystyrir yn esgob cyntaf 
Bangor, ac y mae ffiniau esgobaeth Bangor yn seiliedig, yn fras, ar 
gylch ei gwlt yng ngogledd-orllewin Cymru. Canodd Dafydd Trefor 
gywydd mawl iddo, gw. cerdd 14, ac am gyfeiriadau ato yn y farddon- 
iaeth gynnar, gw. G 296 d.g. Danyel*. Ymhellach, gw. CLC? 188; LBS 
ii, 325-31. Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 


Gwnda Disgwylid yma enw sant, a'i bod yn nodwedd ar y sant hwnnw 
ei fod yn gwarchod ei bobl. Ar Gwnda, amrywiad ar Gwyndaf Sant, a 
oedd yn nawddsant Llanwnda yn sir Gaernarfon, gw. LBS iii, 228-9. 
Twrog Twrog Sant, disgybl i Feuno Sant; cysegrwyd eglwysi iddo ym 
Maentwrog yn sir Feirionnydd; yn Llandwrog ger Clynnog Fawr yn sir 
Gaernarfon; ac yn ôl pob tebyg ym Modwrog ger Llandrygarn ym Môn. 
Ymhellach arno, gw. LBS iv, 279—82. 


Gŵr ac aur ar gyrrau ei gob Dr Wiliam Glyn yw'r gŵr bonheddig y 
sonnir amdano yn y ll. hon. Edmygai Dafydd Trefor gyfoeth a dysg y 
gŵr hwn, fel y gwelir o'r ll. hon a'r ll. ddilynol. 


esgob Sefydlwyd Thomas Skeffington yn Esgob Bangor yn 1509 a 
daliodd y swydd am chwarter canrif. Yr oedd hefyd yn Abad Beaulieu 
yn Hampshire, ac y mae'n debyg nad ymwelodd Skeffington ag 
esgobaeth Bangor am bedair blynedd ar ddeg o'r pum mlynedd ar 
hugain (1509-33) y bu'n esgob, gw. A.H. Dodd, A History of 
Caernarvonshire 1284—1900 ([Caernarvon], 1968), 42. Fodd bynnag, 
apwyntiodd Skeffington Dr Wiliam Glyn yn Ganghellor iddo yn “1518, 
if not sooner’, gw. B. Willis: Bangor 179; yn Archddiacon Meirionnydd 
yn 1518, gw. ib. 141; ac yna yn Archddiacon Môn yn 1524, gw. ib. 138. 
Ymhellach ar Skeffington, gw. ib. 17, 21, 96-8, 246-7; isod 14.45n. 


Rhuddin ar bob rhyw addysg Â'r ll. hon, cf. Cynfeirdd Lleyn: 1500- 
1800, gol. J. Jones “Myrddin Fardd’ (Pwllheli, 1905), 169 A rhidding 
pob rhyw addysc (Morys Dwyfech o'i farwnad i Siôn Brwynog a fu 
farw yn 1562 yn ôl CLC? 669). Modelodd Morys Dwyfech ei 1. ar y ll. 
hon. Deellir yma ystyr ffigurol rhuddin, sef “hanfod, craidd, canol”, gw. 
GPC 3101, a'r ll. yn glod i ymdrechion Dr Wiliam Glyn ym myd 
addysg y cyfnod; gw. hefyd y nodyn cefndir uchod. 


Glyn Sef Glynllifon, plasty ger Llandwrog, Caernarfon, a chartref teulu 
Glyn: ymhellach amo, gw. CLC? 273-4; ar hanes datblygu'r ystad, gw. 
G. Roberts, “The Glynnes and the Wynns of Glynllifon', AWH 160-77. 
Am ach teulu Glynllifon, gw. L. Dwnn: HV ii, 147—8; PACF 172. 


NODIADAU I 109 


34 sifiliwn Deellir yma ystyr gyfreithiol y gair, ‘un sy'n ymarfer â'r 
gyfraith sifil neu'n hyddysg ynddi', gw. GPC 3274. Y mae byd y 
gyfraith yn clodfori Dr Wiliam Glyn: “Y mae gair y mae'r gŵr hwn yn 
ei haeddu, / Oes, o foliant ...”, a noder ei fod hefyd yn feistr ar y 
gyfraith eglwysig yn y cwpled sy'n dilyn. 

35 llyfr canon Yr oedd Dr Wiliam Glyn wedi graddio yn y gyfraith sifil 
a'r gyfraith eglwysig ‘B.C.L. and B. Canon Law’, gw. D.R. Thomas: 
HDStA ii, 212. Ar yr ystyr ‘paragon, model of excellence, standard of 
perfection’, gw. GPC 2256, a cf. IGE? 164 (ll. 14) Llyfr canon a deon 
dysg (Rhys Goch Eryri am Ruffudd Llwyd); GDG? !24 (46.2) Llyfr 
canon llafur cynydd. 

40 het Ar sail llau. 55—6 deellir yr het yn benwisg esgob, ac yn ffigurol 
efallai swydd neu awdurdod esgob; yr ergyd yw fod Dr Wiliam Glyn yn 
siarad fel un ag awdurdod a dysg. Ar lafar yn y gogledd os yw rhywun 
yn ‘siarad drwy ei het’ yna y mae'n siarad lol ond y gwrthwyneb sy'n 
wir o siarad dan nawdd penwisg esgob. Sylwer hefyd ar debygrwydd 
llau. 40 a 52. 

41—8 Seilir y pedwar cwpled hyn ar ddameg yr heuwr yn y Testament New- 
ydd. Darlun o fyd natur sydd yma, lle yr adroddir hanes pregethu'r 
Efengyl i bedwar math o berson gan eu cymharu â phedwar math o dir. 
Esbonnir sut dderbyniad a gafwyd gan bob un yn ôl sut lewyrch a fu ar 
y cynhaeaf. Dim ond un person a ymatebodd yn gwbl foddhaol. Ym- 
ddengys dameg yr heuwr mewn tair o'r Efengylau, gw. Math xiii.3—9 
(ac ar ei hesboniad, gw. ib. xiii.18-23); Marc iv.3-9 (14-20); Luc 
viii.5—8 (11-15). 

41-2 Yr had ... / ... fo drig Mydryddir yma un o wersi dameg yr heuwr. 
Gellid aralleirio'r cwpled “Yr had sy'n cwympo i blith drain cyn aredig, 
erys yno.” Ar y dehongliad ysbrydol, gw. Math xiii.22 yr un sy'n derbyn 
yr had ymhlith y drain, dyma'r un sy'n clywed y gair, ond y mae gofal y 
byd hwn a hudoliaeth golud yn tagu'r gair, ac y mae'n mynd yn 
ddiffrwyth. 

43-4 Odid ... / ... y garreg Mydryddir yma hanes yr had yn syrthio ar le 
caregog. Er iddo ffynnu yn y dyddiau cynnar, gwywo fydd ei ddiwedd. 
Gellid aralleirio'r cwpled “Go brin y tyf [yr] hedyn hardd / A roddo 
[heu]wr ar y [tir] carreg.” Ar y dehongliad ysbrydol, gw. Math xiii.20-1: 
A'r un sy'n derbyn yr had ar leoedd creigiog, dyma'r un sy'n clywed y 
gair ac yn ei dderbyn ar ei union yn llawen. Ond nid oes ganddo 
wreiddyn ynddo'i hunan, a thros dro y mae'n para; pan ddaw 
gorthrymder neu erlid o achos y gair, fe gwymp ar unwaith. Y mae 
cynghanedd ll. 43 yn wallus. 

45-6 Ac os hau ... / ... hedyn Mydryddir yma hanes yr had yn syrthio ar 
lwybrau caled, lle nad yw'n gallu gwreiddio ac felly y mae adar yn ei 
gipio. Gellid aralleirio'r cwpled “Ac os hau [ar] lwybrau fel hyn / Â 
rhyw adar â'r hedyn [ymaith].’ Ar y dehongliad ysbrydol, gw. Math 


110 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


xiii.19: Pan fydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall, 
daw'r Un drwg a chipio'r hyn a heuwyd yn ei galon. Dyma'r un sy'n 
derbyn yr had ar hyd y llwybr. 


47-8 A bron ir ... / ... gwenith hir Mydryddir yma hanes yr had yn 


53 


54 


syrthio ar dir da, yn gwreiddio ac yn dwyn ffrwyth. Gellid aralleirio'r 
cwpled ‘A llethr bryn gwyrddlas, os paratoir [y tir cyn ei aredig], / Ei 
swyddogaeth yw cynhyrchu gwenith tal.” Ar y dehongliad ysbrydol, gw. 
Math xiii.23: A'r un sy'n derbyn yr had ar dir da, dyma'r un sy'n 
clywed y gair ac yn ei ddeall, ac yn dwyn ffrwyth ac yn rhoi peth 
ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth ddeg ar hugain. 

coweth rhag cam Blas diarhebol sydd i'r sangiad hwn a'r ergyd yw 
“Gwell cyfoeth nag angen’ gan y byddai'r dyn anghenus yn cael ei 
demtio i anghyfiawnder. 

Mastr Wiliam Gellir deall ar sail y teitl hwn fod Dr Wiliam Glyn yn 
glerigwr a chanddo radd, ac felly yn ŵr o ddysg yn ei gyfnod: “Gorau 
peth [yw] ... / Meistrolaeth Mastr Wiliam.’ 


55-6 Archddiacon sir Feirionnydd, / Ac Archddiacon gwlad Fôn fydd 


57 


58 


60 


61 


Ar sail y llau. hyn gellir dyddio’r cywydd i 1524/5 pan urddwyd Dr 
Wiliam Glyn yn Archddiacon Môn ond cyn iddo ddechrau ar ei swydd. 
Y mae'r ddwy 1. hyn yn wyth sillaf eu hyd os yngenir Archddiacon yn 
bedair sillaf, ond tybed nad ynganiad llafar (teirsill) “Archiâgon” sydd 
yma? Cf. 2.48. 


mae 'nghas ar Ar yr idiom rhoi cas ar (rywun neu rywbeth) “cymryd 
yn ei erbyn, dod i'w gasâu', gw. R.E. Jones, Idiomau Cymraeg: Y Llyfr 
Cyntaf (Abertawe, 1995), 95; WVBD 465. 


confocasiwn Y tebyg yw fod yma gyfeiriad at gonfocasiwn talaith 
Caer-gaint a bod Dafydd Trefor wedi ei wysio iddo fel cynrychiolydd 
cabidwl Eglwys Gadeiriol Bangor—a'i fod yn disgwyl cael ei esgusodi 
rhag mynd. 

henddyn Ar ystyr ddiwinyddol y gair, sef “dyn heb ei aileni', gw. GPC 
1850, ond go brin fod hynny ymhlyg yn y cyfarchiad hwn. Y mae'n sicr 
mai at Ddafydd Trefor y cyfeirir yma ac at y ffaith ei fod yn rhy hen i 
deithio. 


mab i wrda Bydd mab i ŵr bonheddig, sef Dr Wiliam Glyn a oedd yn 
fab i'r uchelwr Robert ap Maredudd o Lynllifon, yn rhoi pardwn i'r 
bardd os na fydd yn ufuddhau i'r wŷs i fod yn bresennol mewn 
confocasiwn. Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 

anwes Deellir yma yr ystyr “soriant, anfodd, sarugrwydd, anniddig- 
rwydd, anynadrwydd’, gw. GPC 165; cf. GSCyf 4.45—6 Disgwyl tâl am 
ofalglwyf, / Nes ei gael anwesog wyf (Sypyn Cyfeiliog). Nodir hefyd yr 
ystyr “maddeueb', gw. GPC 165; bu maddeuebau yn bwnc cynnen 


NODIADAU I 111 


pellach rhwng Dr Wiliam Glyn a Syr Rhisiart Bwlclai yn 1535-6. 


63 Duw a'i trefno’n dda Gellid aralleirio “Bydded i Dduw newid pethau 
er gwell.” 


64 brawd hyna' Gellir, o bosibl, ddeall yma gyfeiriad at frawd hynaf Dr 
Wiliam Glyn, sef Maurice Glyn, LL D, a oedd yn Archddiacon sir Feir- 
ionnydd, ac yn rheithor Llaniestyn yn sir Gaernarfon o 1517 ymlaen, 
gw. B. Willis: Bangor 133, a Llansadwrn, Llanddeusant a Llan- 
gadwaladr ym Môn. Bu farw yn 1525, gw. PACF 172. Ond y mae lawn 
cyn debyced, os nad yn fwy tebygol, mai'r Archddiacon Rhisiart 
Bwlclai, a oedd hefyd yn ewythr i Dr Wiliam Glyn, yw'r brawd hyna’ y 
cyfeirir ato yma, gw. y nodyn cefndir uchod. Er mai rhwng Syr Rhisiart 
Bwlclai a Dr Wiliam Glyn y mae'r cynhenna sydd ar glawr, ar gyfrif yr 
Archddiacon Rhisiart Bwlclai a'i swydd y bu'r ymddadlau. 


66 gwinllan bêr Cyfeirir yma at Jer ii.21 Plennais di yn winwydden bêr, o 
had glân pur; sut ynteu y'th drowyd yn blanhigyn afrywiog i mi, yn 
winwydden estron? Cyffelybir Eglwys Crist i winllan yn aml yn yr 
Ysgrythurau ac meddai Iesu amdano ei hunan, ‘Myfi yw'r wir 
winwydden, a'm Tad yw'r gwinllannwr’, gw. Io xv.1; ymhellach y 
mae'n dilyn mai ei ddisgyblion yw'r canghennau. Oherwydd hynny 
anogir y brodyr i gymodi â'i gilydd yn hytrach na pharhau dan gwmwl 
gwarth eu hanghydfod. Darlunnir llwyddiant yn yr Ysgrythur fel 
digonedd o win newydd, cf. Diar iii.l0 yna bydd dy ysguboriau'n 
orlawn, a'th gafnau'n gorlifo gan win. 

67 dihareb Traetha Dafydd Trefor ei ffydd mewn hen ddoethineb y gellid 
ei chodi oddi ar lafar gwlad fel safon ymddygiad. Er doethineb y 
diarhebion hynny parhâi rhai yn eu byddardod a'u dihidrwydd ohonynt. 
Drwy gyfrwng diarhebion, fodd bynnag, gallai ambell un annoeth 
(cyfeiria'r bardd ato'i hunan yma) fentro cynnig cyngor i'r doeth (sef Dr 
Wiliam Glyn a'i wrthwynebwr ffraegar). Ar y ddihareb, gw. llau. 71-2. 


71-2 Haws.../... dwrn Am y ddihareb ‘Haws cau â bys nag â dwrn’, gw. 
DiarC 138. Gwelir yma Ddafydd Trefor y cymodwr yn ceisio cael y 
ddau ymrysonwr i bwyllo ac i ochel rhag ymgecru hyd at daro: llawer 
gwell fyddai iddynt ddiddymu'r elyniaeth rhyngddynt a chlymu 
rhwymyn cyfeillgarwch dros yr anghydfod drwy gyffyrddiad ysgafn bys 
doethineb na thrwy godi dyrnau. Gwelir yn ll. 72 adlais o'r ddihareb 
‘Gwell [bys] doethineb na nerth”, gw. ib. 122. 

71 masg Ar yr ystyr “llygad rhwyd, magl neu fasgl rhwyd; pwyth (yn enw. 
wrth weu); ystof ac anwe, gwe brethyn’, gw. GPC 2371 d.g. masg^. 

74 nhw allen’ les Gallai'r ddau frawd wneud lles dirfawr i'r holl wlad 
petaent yn rhoi'r gorau i'w cweryl. 


112 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


77 y Drindod Sef Duw'r Tad, Duw'r Mab, a Duw'r Ysbryd Glân yn Dri 
Pherson ac yn Un sylwedd. Ar natur y Drindod, gw. ODCC? 1641-2; 
T.F. Torrance, The Trinitarian Faith: The Evangelical Theology of the 
Ancient Catholic Church (Edinburgh, 1985); id., The Christian Doctrine 
of God, One Being Three Persons (Edinburgh, 1996). Yr oedd y 
Drindod yn destun canolog i'r ffydd Gristnogol, a thestun a oedd yn 
ganolog i waith y beirdd canoloesol, gw., e.e., GGLl cerdd 19. Y mae 
wyth sillaf yn y ll. hon ond gellid hepgor yr Y wrth gyfarch. 


79 gwenwyn Gwrthgyferbynnir yma faes y gwenwyn â'r winllan bêr (ll. 
66). Yma adleisir Deut xxxii.32-3 Daw eu gwinwydd o Sodom ac o 
feysydd Gomorra; grawnwin gwenwynig sydd arnynt, yn sypiau 
chwerw. Gwenwyn seirff yw eu gwin, poeryn angheuol asbiaid. 
Posibilrwydd arall yw i faes ‘i ffwrdd'. Erfynnir ar y Drindod i 
weithredu cymod, a thynnu'r gwenwyn o'r gwin. Y mae'r ll. hon sillaf 
yn hir oni chywesgir hi. 

80 ymgusanu Arwydd o gyfeillgarwch a pharch, gw. Salm Ixxxv.10 Bydd 
teyrngarwch a ffyddlondeb yn cyfarfod, a chyfiawnder a heddwch yn 
cusanu ei gilydd, cf. Cyfiawnder llym a hedd / Yn ymgusanu “nghyd yn 
Llyfr Emynau y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd (Caernarfon a 
Bangor, 1927), rhif 160 (Thomas Jones o Ddinbych). Heddwch yn 
seiliedig ar gyfiawnder yw angen y ddau frawd, fel oedd yn ymddygiad 
arferol rhyngddynt unwaith. 


2 


Cywydd cymod i Risiart Bwlclai, Archddiacon Môn, a'i frawd, Rowland 
Bwlclai, yn dilyn tramgwydd yw'r cywydd hwn. Ymddengys mai Dafydd 
Trefor yw'r troseddwr, ac y mae'n erfyn maddeuant yr archddiacon wrth 
gloi'r cywydd. Ni fanylir ynghylch natur y camwedd. Urddwyd Rhisiart 
Bwlclai yn Archddiacon Môn tua'r flwyddyn 1500 a bu yn y swydd hyd ei 
farwolaeth yn 1525.! Canwyd y cywydd, felly, cyn neu yn ystod y flwyddyn 
1525. Os ar ddiwedd gyrfa Rhisiart Bwlclai y'i canwyd, tybed ai ar fater yr 
olyniaeth yn archddiaconiaeth Môn y bu'n rhaid i Ddafydd Trefor ymddi- 
heuro i'r Bwlcleiod? Tybed a fu'n rhy lafar ei gefnogaeth i apwyntiad Dr 
Wiliam Glyn o Lynllifon yn olynydd i Risiart Bwlclai a hynny yn y cyfnod 
pan gredid (ar gam) fod Rhisiart Bwlclai wedi marw?^ 

Y mae pedair rhan i'r cywydd. Y mae'r adran gyntaf (llau. 1-6) yn 
drosiad amaethyddol lle y gwelir y ddau frawd, Rhisiart a Rowland Bwlclai, 


' “Richard Bulkeley, Archdeacon of Merioneth ... seems to have quitted that of Merioneth for 
this, about the Year 1500. He occurs Anno 1518, and, as I judge, died possess'd hereof about 1524’, 
gw. B. Willis: Bangor 137. Ond cofier bod camddealltwriaeth wedi ei wneud ynghylch dyddiad 
marw Rhisiart Bwlclai, gw. nodyn cefndir cerdd 1; “will dated, 1525, ob. 1526”, yn ôl PACF 42. 

? Ar yr anghydfod, gw. nodyn cefndir cerdd 1. 


NODIADAU 2 113 


yn arweinwyr cymdeithas fel yr oedd feirw (ll. 1) a rhychorion (ll. 4) yn 
sylfeini i'r gymdeithas amaethyddol.? Y mae'r ail adran (llau. 7-40) yn glod 
hael i'r brodyr Bwlclai am eu hardderchowgrwydd o ran dysg ac 
uchelwriaeth. Yna y mae'r bardd yn syrthio ar ei fai am ddigio'r 
archddiacon (llau. 41—52) ac yn troi at y Beibl am esiamplau o droseddwyr 
eraill a gafodd faddeuant er anferthed eu bai (llau. 53—68). Addef colled, 
datgan edifeirwch, a gofyn maddeuant a wna'r bardd yn y bedwaredd adran 
(llau. 69-84). 

Noder mai dim ond yn llawysgrif Llst 169 (a gopïwyd 1550-75, lai na 
hanner canrif ar ôl marwolaeth Dafydd Trefor c. 1528) y ceir llinellau 23— 
30, 45—8. 


1 teirw Cyfeiriad at arfbais teulu'r Bwlcleiod sydd yma. Yr oedd pen tri 
tharw ar yr arfbais: ‘Sable, a chevron between three bulls’ heads 
cabossed Argent’, gw. DWH i, 271, ffigur 80; ib. ii, 51; cf. TA 307 
(LXXVI.64) Tri o bennau teirw beunydd (Marwnad Elin Bwlclai, 
gwraig Robert ap Maredudd o Lynllifon a chwaer Rhisiart a Rowland 
Bwlclai). Darlun o nerth a gyflwynir yma; defnyddir farw yn ffigurol 
*am bennaeth dewr neu arwr ffyrnig, ac fel enw ar y Mab Darogan', gw. 
GPC 3453. Dyfais o fyd y canu brud yw disgrifio arwr fel anifail nerthol 
ac estyniad ar hynny yw i'r bardd ei ddisgrifio'i hunan fel ychen 
ofnfawr (ll. 5) mewn gwrthgyferbyniad â grym y brodyr Bwlclai. Ar y 
canu brud, gw. H. Lewis, “Rhai Cywyddau Brud’, B i (1921-3), 240- 
55; R. Wallis Evans: Dar. 


2 dwywlad Sef Cymru a Lloegr, fe ddichon, o gofio tras y brodyr. 


rhyw'r taid Taid Rhisiart a Rowland Bwlclai oedd Rhisiart Bwlclai o 
Holcroft, gw. PACF 42; ar eu cyndeidiau yng nghyffiniau Caer, gw. 
PACF 45. Ar rywogaeth, neu uchel dras y Bwlcleiod, gw. PACF 42; 
P.C. Bartrum: WG2 “Bulkeley” 2. 


4 rhychorion Defnydd ffigurol o'r ystyr ‘ych neu geffyl sy'n cerdded y 
rhych wrth aredig (sef y gorau o'r pâr dan yr iau)', gw. GPC 3125; 
pencampwyr neu arweinyddion y gymdeithas oedd Rhisiart a Rowland 
Bwlclai, Biwmares. Ar safle a swyddogaeth y rhychor yn y wedd, gw. 
F.G. Payne, Yr Aradr Gymreig (Caerdydd, 1975), 156-7. Defnyddid 
rhychwr, ?rhychor ar lafar yn Arfon i olygu ‘a good workman’, a hefyd 
‘a masterful man’, gw. WVBD 469-70. 


5 ychen Gesyd Dafydd Trefor ei hunan gyda’r ychen, mewn safle o 
israddoldeb o'i gymharu â theirw’r Bwlcleiod, gw. ll. In. 

8 apla? Gradd eith. yr a. abl “nerthol, cryf, neu “galluog, medrus, 
deheuig”, gw. GPC 3. Gellid aralleirio “[Yn] ablaf [y] clywir. 


> Ar gerddi sy'n seiliedig ar alegorïau amaethyddol, gw. GGLl cerdd 15; F.G. Payne, “Cwysi o 
Foliant Cyson’, Ll xxvi (1946-7), 3—24. 


114 


10 


12 


13 
14 
15 


18 


20 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Bwlcleiod Aelodau o deulu Bwlclai, Biwmares. Ymhellach ar y teulu, 
gw. D.C. Jones, ‘The Bulkeleys of Beaumaris, 1440-1547’, AAST, 
1961, 1-20; E.G. Jones and B.D. Roberts, * “History of the Bulkeley 
Family” (N.L.W. MS. 9080 E.)’, AAST, 1948, 1-99; PACF 42; P.C. 
Bartrum: WG2 “Bulkeley” 2. 


dau froder Sef Rhisiart a Rowland Bwlclai: “The leadership of the 
family appears to have fallen mainly on the shoulders of Archdeacon 
Richard Bulkeley and Rowland Bulkeley, and in the period after 1490 
the Bulkeleys gradually established themselves as one of the most 
important families in North Wales’, gw. D.C. Jones, art.cit. 6. 


pedeirgwlad Sef cyfeiriad at amryfal diroedd y ddau frawd mewn 
pedair sir. 


Pab a Nudd Darlunnir Rhisiart Bwlclai, yr archddiacon a'r uchelwr, 
yma yn ffurf yr uchaf yn ei broffesiwn: yr archddiacon yn Bab, a'r 
uchelwr yn Nudd ei oes gan bwysleisio ei grefyddolder a'i haelioni. Ar 
Nudd yn un o ‘Dri Hael Ynys Prydain’, gw. TYP? 476-7. 


Mastyr Rhisiart Sef Rhisiart Bwlclai (c. 1456-1526). 
Camosodiad ll.n.b. = n.ll.b. 


Mastyr Rolant Rowland Bwlclai (c. 1460-10 Gorffennaf 1537), 
etifedd ei dad (gw. ll. 18n), a brawd i Risiart Bwlclai, yr Archddiacon 
(gw. ll. 13n). Fe'i hyfforddwyd yn y gyfraith, a daeth yn Gwnstabl 
castell Biwmares ar 4 Gorffennaf 1502, gw. E. Breese and W.W.E. 
Wynne, Kalendars of Gwynedd (London, 1873), 122. A'i fys yn y 
brywes gwleidyddol, Rowland a roddodd ar ddeall i'w frawd, Rhisiart, 
ar 2 Mai 1536, am gwymp Anne Boleyn, gw. G. Williams, Wales and 
the Reformation (Cardiff, 1997), 66. 


aer Bu farw brawd hynaf Rowland Bwlclai, sef Wiliam, yn ddietifedd 
yn 1516 a bu farw ei ail frawd, yr Archddiacon Rhisiart Bwlclai, yn ddi- 
blant yn 1525. Er nad yn gyntafanedig, felly, Rowland Bwlclai oedd 
etifedd ei dad, William de Bulkeley o Cheadle (c. 1418-90), gw. E.G. 
Jones and B.D. Roberts, art.cit. 15, “Rowland Bulkeley of Bewmares 
Esg': sonne and heyre of William”. At hynny, yr oedd Rowland yn briod 
ag Alice, merch ac aeres Syr William Beaconsal / Berkinshall, ‘by 
which match the Bulkeleys gott fayre possessions in Lancashire, & their 
fifth Coate viz: Sable, a Crosse partee, Argent’, gw. ib. 

treulwin A’r gymeradwyaeth hon, cf. GGI 205 (LXXVIII.17—18) Gynt 
yr oeddynt oreuddawn / Dair Elen wych, dreulwin iawn. Ar gyplysu 
anifail o statws â'r gair freulwin fel yma, cf. GGH 60 (15.58) [c]arw 
treulwin am Rolant Gruffudd o'r Plasnewydd. 

Eleth Ai cyfeiriad at Elaeth, brenin, sant a bardd, sydd yma? Yn ei 
fywyd cynnar bu Elaeth yn frenin ar ardal yng ngogledd Lloegr, ond 


NODIADAU 2 115 


wedi colli ei deyrnas cafodd nawdd ym Mon a dod yn fynach neu’n sant 
ym Mangor Seiriol yn Mhenmon; sefydlodd hefyd eglwys Llan Elaeth 
Frenin, a adwaenir yn awr fel Amlwch. Ymhellach arno, gw. LBS ii, 
425-6; HG Cref 19-21 (XI—XII) ac ib. 160-3; ac am gyfeiriadau ato yn 
y farddoniaeth, gw. G 466. Ond a fyddai'r ffurf lafar Eleth, sydd ei 
hangen ar gyfer yr odl, yn nodweddiadol o dafodiaith Dafydd Trefor? 


22 padriarch Ystyrir padriarch yma'n ddwysill, cf. 8.18n d.g. lun. 


28 tir Tiriogaeth fras y Bwlcleiod a'r cyfoeth a gynhyrchid o'i phlegid a 
gyllidodd fagu (y fam a'r tad) y ddysg a ddatblygodd i fod yn sêl yn 
llaw'r gŵr eglwysig o uchel radd. 


30 nai Dylai mai gyfeirio at etifedd Rowland Bwlclai, a hawdd credu bod 
hwnnw'n fab bedydd iddo hefyd (gw. llau. 31-2). Yn ôl ewyllys 
Rowland Bwlclai dyddiedig 22 Mehefin 1537 ei etifedd oedd ei fab, Syr 
Rhisiart Bwlclai, myn heyre apparant, sef nai Rhisiart yr Archddiacon 
(ac y mae'n bosibl fod Syr Rhisiart hefyd yn fab bedydd i'r Arch- 
ddiacon). 


31-2 Y da... / ... fab bedydd Os oedd Rowland Bwlclai yn gwario ei 
gyfoeth ar wella ei diroedd, yr oedd hynny'n ffortunus i'w fab bedydd, 
sef ei etifedd (gw. ll. 30n). 


31 Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir da a. 


33 coffr ... cyffion Amlygir yma gyfoeth ac awdurdod Rowland Bwlclai. 
Defnyddir coffr “cist, yn enw. y math y cedwid trysorau ac eiddo ynddi” 
yn ffigurol am “gronfa, trysorfa’? yn gyffredinol, gw. GPC 539; ai 
cyfeiriad yw cyffion at awdurdod Rowland Bwlclai a oedd yn Gwnstabl 
castell Biwmares o 1502 ymlaen? Ond gall cyff olygu “llinach” yn 
ogystal â “coffr' ac y mae sôn am gyff Beuno yng Nghlynnog, a cf. 
13.29-30 Pob neges gan santes wen / A gaiff dyn wrth gyff Dwynwen. 


37-8 Y dyn ... / ... fwy no thri Am y ddihareb ‘Po callaf y dyn anamlaf ei 
eiriau', gw. DiarC 235, gwireb yr oedd y beirdd yn hoff ohoni, gw. 
GLlF 6.83 Ys da deint rac taua6d! (Hywel ab Owain Gwynedd). Y 
darlun sydd yma yw o ych yn tynnu neu wthio coed wedi eu torri i fyny 
gallt “llethr serth” (nid ym Môn o angenrheidrwydd), a'r wers yw y 
gallai un dyn tawel wneud mwy o waith na thri siaradus; gan hynny 
hwpio — “gwthio” pen yr iau (ll. 40). 

41 o'm sir Ar sir (good) cheer”, gw. GPC 3291. Y mae Dafydd Trefor yn 
aflawen oherwydd iddo ddigio Rhisiart Bwlclai a'i frawd. Posibilrwydd 
arall yw sir “rhaniad tiriogaethol”. 


45 gorau Dichon mai idiom debyg i fy ngwell sydd yma, sef cyfeiriad at yr 
archddiacon. 

48 Cadwyd ll. y llsgr. er gwaethaf blerwch y gynghanedd. Diwygiodd I. 
George, “The poems of Syr Dafydd Trefor’, AAST, 1935, 98, y ll. yn 


116 


53 


54 


56 
57 


59 


60 


61 


62 


63 


65 


66 


67 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Na chwegwyr nag archiagon. 


Mair Fadlen Sef Mair Magdalen o dref Magdala yng Ngalilea. Credir 
gan lawer mai hi yw'r bechadures y sonnir amdani yn Luc vii.36—50, 
gwraig a olchodd draed yr Iesu â'i dagrau a'u sychu â gwallt ei phen (cf. 
a hi'n bennoeth). Ymhellach arni, gw. ODCC? 1049—50. 


cinio Duw gwyn Cyfeirir yma at ail berson y Drindod, sef yr Iesu. Yr 
oedd yn ciniawa yn nhŷ Pharisead pan ddaeth y wraig bechadurus yno i 
ofyn Ei faddeuant, gw. Luc vii.37. 


Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 


y llall. Gwraig wedi ei dal mewn godineb oedd y llall. Yn unol â 
chyfraith Moses llabyddid gwragedd godinebus, ond meddai'r Iesu wrth 
ei chyhuddwyr, “Pwy bynnag ohonoch sy'n ddibechod, gadewch i 
hwnnw fod yn gyntaf i daflu carreg ati.” Aeth ei chondemnwyr ymaith 
ac meddai'r Iesu wrthi, “Nid wyf finnau'n dy gondemnio chwaith. Dos, 
ac o hyn allan paid â phechu mwyach.” Am yr hanes hwn, gw. lo 
vii.53—viii.1l. 

blaenai O'r be. blaenu “arwain, tywys, blaenori’, &c., gw. GPC 279. 
Nid oedd un o gondemnwyr y wraig yn barod i arwain y proses o'i 
llabyddio am nad oedd un ohonynt yn ddibechod. 


Am na bai fyw neb heb fai Am y ddihareb ‘Heb ei fai heb ei eni’, gw. 
DiarC 138. 


Peder Simon Pedr, un o ddisgyblion yr Iesu. Pan aethpwyd â'r Iesu 
gerbron yr Archoffeiriad, gwadodd Pedr deirgwaith ei fod yn un o 
ddisgyblion yr Iesu, gw. Math xxvi.69—75; yr oedd yr Iesu wedi rhag- 
fynegi y byddai hynny'n digwydd, gw. Math xxvi.31—5. Ymhellach ar 
Simon Pedr, gw. ODCC? 1260-1. 

Duw Ail berson y Drindod a gyferchir yma, cf. ll. 54n. Y mae'r ll. hon 
sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 

dagrau Arwydd o edifeirwch yw dagrau, ac oherwydd edifeirwch Pedr, 
gw. Math xxvi.75, a charedigrwydd Crist, cafwyd cymod rhwng y ddau. 
Adda Y dyn cyntaf, a grewyd ar y chweched dydd. Ei bechod mawr 
oedd bwyta o ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg, yn groes i orchymyn 
Duw, gw. Gen iii.6. Ymhellach, gw. ODCC? 15. Y mae'r ll. hon sillaf 
yn rhy hir. 

Efa Y wraig gyntaf, a grewyd o asen Adda. Ei phechod mawr hi oedd 
hudo Adda i fwyta o'r ffrwyth gwaharddedig yng ngardd Eden, gw. Gen 
iii.6. Ymhellach, gw. ODCC? 582. 

fawr Fe'i treiglir yma am ci fod yn adferfol: “Adda ac Efa gynt ... [yn] 
fawr a bechynt'. 


dirwesta Amrywiad ar dirwestu, dirwest “ymprydio, ymatal rhag bwyd 


68 


70 


71 


76 
77 


79 


81 


82 


NODIADAU 2 117 


a diod (cig, pleserau, &c.), ymgosbi drwy oddef eisiau’, gw. GPC 1038. 


dŵr drostyn” Yn dilyn ymprydio, yr oedd Adda ac Efa i gael eu golchi 
ac y mae'r golchiad hwnnw'n arwydd o gyflwyniad i Dduw. Cyfeiriad 
apocryffaidd sy'n y llau. hyn. Yn y testun “Ystorya Addaf ac Efa ei 
Wraig” adroddir hanes Adda ac Efa, yn dilyn y Cwymp a'u hymadawiad 
o ardd Eden, yn penderfynu ceisio ffafr Duw drwy wneud penyd am eu 
pechod. Dewisasant sefyll hyd at eu gyddfau mewn dwy afon wahanol 
(Adda yn Afon Orthonan ac Efa yn Afon Teiber yn ôl testun Gwyddeleg 
y chwedl) er mwyn cael eu golchi a derbyn maddeuant; ymhellach ar y 
gwahanol destunau, gw. J.E. Caerwyn Williams, “Pethau nas 
Cyhoeddwyd), Cylchg LlGC vi (1949-50), 170-5. Yn yr Hen 
Destament sonnir am amryw olchiadau, e.e. am Aaron a'i feibion yn 
cael eu “golchi â dŵr” cyn cael eu cysegru'n offeiriaid, gw. Ecs xxix.4. 
Ond daeth Ioan, yn y Testament Newydd, i bregethu bedydd edifeirwch, 
cf. ll. 76 lle y nodir bod Dafydd Trefor yntau i gael ei olchi am ei 
bechod. 


ymhell Yn dilyn cwymp Adda ac Efa fe'u bwriwyd ill dau allan o ardd 
Eden, gw. Gen iii.23. 


pryder oedd golli Ar y treiglad i'r goddr. yn dilyn oedd yn y gystrawen 
dibeniad + oedd + goddr., gw. Treigladau 305—6. 


celli gwynion Tybed ai enw cartref Rhisiart Bwlclai yw hwn? Neu un o 
dai'r Eglwys at ddefnydd Archddiacon Môn? Ond ni ddigwydd yr enw 
yn Archif Enwau Lleoedd Melville Richards yn Adran Llawysgrifau 
Prifysgol Cymru Bangor. Gan fod celli yn eb.un. tybed nad ll. cwyn 
sydd yma? H.y., “oherwydd colli gwin a medd llys Archiagon Môn y 
mae cwynion yn y gelli’, a bod y gelli naill ai'n e. lle neu'n e.c. 

dŵr Gw. ll. 67n d.g. dŵr drostyn’. 

eryr Fe'i deellir yn ei ystyr ffigurol ‘arwr’ yn gyfeiriad at Risiart 
Bwlclai. 

pan fo cula'r grudd I'r beirdd yr oedd wyneb person yn ddrych o'i 
gyflwr emosiynol: po cula'r gruddiau, dyfnaf y gofid. Ond am y 
ddihareb nychel grud kystud callon, gw. R 1035.36; DiarC 184; I. 
Williams, “Hen Ddiarhebion (Llyfr Du o'r Waun, td. 32)’, B iii (1926— 
7), 26. 

Os trinnir y gair archiagon yn air deusill (fel yn llau. 48, 72) ceir ll. 
seithsill yma. 


trach ei fron Ar yr ystyr ‘ger ei fron’, gw. GMW 210; M. Richards, 
“Buchedd Fargred’, B x (1939-41), 56 (llau. 20-1) erchi a oruc Olibrius 
swydawc gyrchu Margret drach y uron ef. 


118 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 
3 


Er bod llawysgrif Bangor 5945 yn cyflwyno'r cywydd hwn fel cywydd 
marwnad i Robert ap Rhys o Blas Iolyn, nid felly mohono. Dyddiwyd 
ewyllys Robert ap Rhys i'r flwyddyn 1534! ond bu farw Dafydd Trefor (os 
ef a'i lluniodd) tua'r flwyddyn 1528.” Gan na phriodolir y cywydd i fardd 
arall, a chan fod cynifer o nodau Dafydd Trefor ar ei arddull a'i gynghan- 
edd, derbynnir priodoliad unfarn y llawysgrifau. Ond ar ba achlysur y'i 
canwyd? Gall fod yn gywydd i ddathlu codi tŷ newydd (gw. isod), ond nid 
yw hynny'n rheidrwydd. Fe'i trafodir, yn hytrach, fel cywydd mawl syml, ar 
achlysur amhenodol, neu o bosibl yn gywydd a ganwyd ar un o'r tair gŵyl 
(cf. ll. 37), sef y Nadolig, y Pasg, a'r Sulgwyn. 

Gorwedd corffddelwau drylliedig Rhys ap Maredudd (Rhys Fawr) o Blas 
Iolyn, ynghyd â'i wraig Lowri a'i fab Syr Robert ap Rhys, yn eglwys 
Ysbyty Ifan,? ac y mae'n amlwg, o blith plant Rhys Fawr, mai Robert oedd y 
mwyaf dylanwadol yn ei gyfnod. Elwodd Robert ap Rhys ar gysylltiadau 
teuluol rhwng ei dad a'r Goron,* ac ar yr etifeddiaeth lewyrchus a ddaeth i'w 
ran wedi dyddiau Rhys Fawr, ac ar ôl dyddiau Lowri, ei fam, a oedd 
hithau'n aeres gyfoethog.” Nid yw'n syndod, felly, fod Dafydd Trefor yn 
dotio at gartref ysblennydd Robert ap Rhys ym Mhlas Iolyn yn rhan gyntaf y 
cywydd hwn. Efallai mai dyma'r tŷ cyntaf ym Mhlas Iolyn, ac yn sicr yr 
oedd yn un tra moethus. Y mae'r bardd yn dotio hefyd at ddeiliad y plas 
hwnnw, ac yn hael ei ganmoliaeth i'w ddysg eglwysig a secwlar, yn ogystal 
ag i'w ddawn ryfelgar. Yr oedd bendithion y wlad yn syrthio y naill ar ôl y 
llall ar Robert ap Rhys, meddir, ac yn enwedig felly ffafr ei rieni. 

Fodd bynnag, y mae'r cofnodion swyddogol yn llawn sôn anffafriol am 
Robert ap Rhys. Fe'i penodwyd yn Ganghellor ac yn Ficer-Sieneral 
esgobaeth Llanelwy” a hynny a roddai iddo'r hawl i weinyddu'r gyfraith sifil 
a'r gyfraith ganon, oni bai fod yr esgob yn bresennol. Ac yntau'n sefyll dan 
gysgod a nawdd Cardinal Wolsey, nid oedd neb a allai gyffwrdd â Robert ap 
Rhys, waeth beth fyddai dyfarniadau ei lysoedd. Ceisiwyd droeon ddod ag 


' E, Roberts, “Teulu Plas Iolyn’, TCHSDd xiii (1964), 62: “Lluniodd ei ewyllys Medi 12, 1534, ac 
fe'i profwyd ar y pumed ar hugain o Ionawr dilynol. Bu farw, felly, rywdro yn niwedd 1534. 

? Dim ond i Ddafydd Trefor y'i priodolir yn MCF (16 Rhagfyr 2004); ni chynhwyswyd y cywydd 
yn Dafydd Trefor: Gw. 

3 Gw. Bosworth a'r Tuduriaid, gol. Dafydd Glyn Jones a John Ellis Jones (Caernarfon, 1985), 19, 
delwedd rhif 26. 

4 Cefnogodd Rhys Fawr a'i filwyr Harri Tudur ar Faes Bosworth, ac yn ôl J. Y.W. Lloyd y mae 
tystiolaeth mai Rhys Fawr a laddodd Rhisiart II, gw. HPF iii, 341. Ar y llaw arall, gall mai 
camgymeriad yw hyn am Rys ap Tomas, gw. Ralph A. Griffiths, Sir Rhys ap Thomas and his 
Family (Cardiff, 1993), 83. 

* Ar deulu Lowri ferch Hywel ap Gruffudd Goch, gw. PACF 204, 290; P.C. Bartrum: WG2 
“Marchweithian” 2(A4). 

6 E. Roberts, art.cit. 61. 

7 D.R. Thomas: HDStA i, 74. 


NODIADAU 3 119 


ef i drefn, ond yn aflwyddiannus bob tro. Yn groes i reolau ei Eglwys bu i 
Robert ap Rhys wraig, Marged, ferch Rhys Llwyd ap Gruffudd ab Einion 
Fychan o'r Gydros, Llanfor, ac o leiaf un ar bymtheg o blant.® 


1 
3 


Sylwer na chaledir d.d. yn y ll. hon. 


alarch Y mae lle amlwg i'r alarch fel symbol o brydferthwch, urddas, 
ac anfarwoldeb mewn rhyddiaith, barddoniaeth, a mytholeg. Yn y 
traddodiad Cymraeg y mae'r defnydd o adar ac anifeiliaid gwynion yn 
drawiadol ac yn arwyddo'r byd arall, megis, e.e., helgwn Arawn yn y 
gyntaf o Bedair Cainc y Mabinogi. Trosiad sy'n pentyrru clod ar Robert 
ap Rhys yw hwn. 

swydd Ddinbych Ym Mhlas Iolyn ym mhlwyf Pentrefoelas yn sir 
Ddinbych, gw. WATU 177, yr oedd cartref Robert ap Rhys. 


Y mae'r ll., fel y mae, sillaf yn fyr. 


Ofydd Y bardd Lladin a oedd yn enwog am ei gerddi serch (gw. OCD? 
1084—7), ac y cyfeirid ato yn aml gan feirdd Cymru, gw. J.E.C. 
Williams, “Cerddi'r Gogynfeirdd i wragedd a merched, a'u cefndir yng 
Nghymru a'r Cyfandir', LlCy xiii (1974-81), 101; y mae i'r gair ail 
ystyr, sef “carwr”, gw. GPC 2633. 

Ifor Sef Ifor Hael o Fasaleg ym Morgannwg, pennaf noddwr Dafydd ap 
Gwilym ac un a ddaeth i fri cenedlaethol ymysg y beirdd am ei 
haelfrydigrwydd; am gasgliad o gerddi iddo, gw. GDG? cerddi 5-11. 
Siob Ar Job, gw. ODCC? 879. Canmol Job ar gyfrif ei amynedd a 
wna'r beirdd gan amlaf (gw. Iago v.11 Clywsoch am ddyfalbarhad Job), 
ei ddoethineb (gw. Job xxxiii.33 dysgaf ddoethineb i ti), a'i olud (gw. 
Job i.1-3). Fe'i defnyddid yn safon ac yn batrwm wrth glodfori gwŷr 
mewn urddau eglwysig, cf. YEPWC 25 (6.13—14) Siob helpiwr os ai i 
bulpyd / I bregethu i Gymru i gyd. 


9-10 Mastr Robart / Ap Rhys Haeddai Robert ap Rhys y teitl Mastr am 


10 


ei fod yn offeiriad graddedig. Sylwer ar yr enw Robart er mwyn odli ag 
art yn y ll. ddilynol. 


art Nid yn unig “celfyddyd” a medrau ym maes celfyddyd gain, ond 
hefyd “dysg yr ysgolion, yn enw. y saith gelfyddyd freiniol a ddysgid yn 
ysgolion yr Oesoedd Canol”, gw. GPC 211. Yr oedd gan Robert ap Rhys 
radd yn y gyfraith, o Rydychen y mae'n debyg, gw. E. Roberts, art.cit. 
53—4; dywed Dr Roberts ymhellach: “Yn ôl Tudur Aled gwyddai Syr 
Rhobert y gyfraith sifil a'r gyfraith ganon; medrai dair iaith, Ebryw, 
Groeg a Lladin; yr oedd ganddo ddysg a nerth mewn “Difein ag art”, 
h.y. yr oedd yn ddiwinydd ac yn ddysgedig yn y celfyddydau; a 


8 Ar ei ach, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Marchweithian” 2(A5). 


120 


11 


12 
13 


14 


15 
16 


20 
21 
22 
23 
24 


25 


26 


29 
31 


33 


35— 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


chyfranogodd o'r Ddysg Newydd, “iaith uwmana”. Awgryma ei alw yn 
Cai Hir ei fod yn dalach, yn uwch fel ysgolhaig na holl ysgolheigion 
Rhydychen.” Sylwer ar y gynghanedd sain sy'n cynnwys yr odl Rhys / 
pris. 

cryswyn Gwisga muriau Plas Iolyn grys gwyngalchog; ond y mae i'r 
gair cryswyn ystyr ffigurol yn aml, sy'n awgrymu mantell neu orchudd 
o urddas a statws cymdeithasol, megis pe byddai'n gwisgo ermin neu 
bân. 

Twyll gynghanedd d, neu gynghanedd bengoll, neu draws fantach. 

Môn ... Mynyw. Dwy ardal, un ym mhob pen i Gymru, i gynrychioli 
hyd a lled y wlad ac i bwysleisio trylwyredd y sôn am haelioni Robert 
ap Rhys; Mynyw yw Tyddewi ym Mhenfro, gw. WATU 162. 

orsib Ar (g)orsib yn ffurf amrywiol ar wrsib “parch, addoliad, clod, 
anrhydedd” ac yn fenthyciad o'r S. worship, gw. GPC 1497. Y mae'r ll. 
fel y mae yn rhy hir o ddwy sillaf ond gellir cywasgu Groeso i ac o 
orsib. 

parth Ar yr ystyr ‘aelwyd’, gw. GPC 2694—5. Twyll gynghanedd dd. 
wynebisel Ni all olygu “isel ei statws cymdeithasol” yma gan mai at 
Robert ap Rhys y cyfeirir, felly “pruddglwyfus, di-hwyl'. Cynghanedd 
wallus. 

Cyfatebiaeth -w- / -f- o dan yr acen (ond gellid ieuainc). 

Diwygir er mwyn yr ystyr a'r gynghanedd. 

Diwygir er mwyn y gynghanedd; ceir dwy gytsain yn ateb un, f.f. = f. 

Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu /e i. 
Awgrymir yma y caiff esgob fwy o barch ym Mhlas Iolyn nag yn ei blas 
ei hun, ac nag mewn unrhyw blas arall y bu iddo ymweld ag ef. Y mae'r 
ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu Zle y. 

Maen grwndwal mewn graeandir Cynghanedd a ddaw'n naturiol i'r 
beirdd, cf. GGI 52 (XIX.7-8) O gwnaf dŷ, mae gennyf dir / A'i 
rwndwal ar raeandir, GGH 229 (72.V7-18) Ein graeandir a'n 
grwndwal / Fu Siôn Llwyd, Foesen holl Iâl. Gw. hefyd ll. 34. Ar maen 
grwndwal ‘foundation-stone’, gw. GPC 2307. 

sylf Ffurf 3 un.pres.myn. y f. sylfaf: sylfyd, sylfu, amrywiad ar syflaf: 
syflyd ‘symud, ystwyrian, hefyd yn ffig., cyffwrdd (â theimladau 
rhywun), cael ei gyffwrdd (yn deimladol)”, gw. GPC 3379—80. 

maen saffir Ar maen saffir (saffyr) ‘sapphire’, gw. GPC 2308. 

ysgol Treuliodd Robert ap Rhys gyfnod yn astudio yn Rhydychen, y 
mae'n debyg, gw. ll. 10n. 

deisyfreg Deellir yma gyfuniad o deisyf + rheg, a'r syniad fod 
gramadeg yn ‘rhodd i'w chwennych’. 

6 Mawrygir dysg Robert ap Rhys drwy frolio na fu iddo erioed fethu â 


NODIADAU 3 121 


chynnal pob manylyn dysg yr ysgolion. 

36 Nicheir yma gynghanedd gyflawn, ond cynganeddir tyr / -d hen. 

39 Twyll gynghanedd /. 

40 diddetens Nis rhestrir yn GPC 967 nac yn EEW; cynigir yr ystyr ‘di- 
ddal-yn-ôl', o'r S. detent ‘detained; kept back’ (gair sydd bellach wedi 
darfod â bod), gw. OED? iv, 545. 

41 doniag Ffurf ar doniog “dawnus a hael”, a fabwysiadwyd er mwyn y 
gynghanedd sain. 

43 hedd ... cleddef Er bod Robert ap Rhys yn offeiriad yr oedd hefyd yn 
ymladdwr, ond gellid yma ddarlun ffigurol (er bod beirdd eraill hefyd 
yn crybwyll ei ddewrder). Ffurf wneud ar cleddeu yw cleddef, a fabwys- 
iadwyd er mwyn yr odl ag ail fraich y cwpled. 

44 yLlyfr Y Beibl, y mae'n debyg. 

45 ceisian” y coedydd Yr ergyd yw fod y cedyrn, sef y rhyfelwyr (traws), 
yn ffoi i'r coedydd pan fo Robert ap Rhys yn nesâu. 

47 maelodd Ystyr y ll. yw: “Y mae Rhys wedi anrhegu pawb / pob bardd 
sy'n ei foli. 

48 Colles o'm gormes ag e Deellir colles yn 3 un.grff.myn. colli a deellir 
gormes i olygu bod y bardd ‘yn faich” ar Robert ap Rhys: “Y mae Rhys 
ar ei golled yn sgil fy ymweliad” gan fod y noddwr wedi anrhegu 
Dafydd Trefor hefyd. 

49 aberth Cyfeirir yma at ddyletswyddau eglwysig ac offeiriadol Robert 
ap Rhys; aberth yr offeren oedd y bara a gysegrid ac a ddyrchefid, 
ynghyd â'r gwin, yn yr offeren. 

51 Llsgrau. AB //vsteg, llsgr. C llysteg. 

52 mwnaia dyr Deellir torri mwnai i olygu ‘rhannu arian’. 

55-6 Llawgaead heb roi hadyd / ... ni med ŷd Mae blas diarhebol ar y ll. 
hon: y dyn crintach nad yw'n hau, nid yw'n medi ychwaith. 

57-8 Llaw a hea’n alluol, / Oni thy’ gwenith o'i ôl? Datgenir yma fod 
llaw Robert yn hau mor nerthol nes bod y gwenith (sef ei foliant) yn 
tyfu. 

59 disiarad Yr awgrym yw fod Robert ap Rhys yn fwy hoff o weithredu 
nag o glebran. 

66 Rhys Rhys Fawr, sef Rhys ap Maredudd, tad Robert ap Rhys. 

67 Lowri Lowri ferch (ac aeres) Hywel ap Gruffudd Goch, arglwydd Rhos 
a Rhufoniog; hi oedd mam Robert ap Rhys. 
torri dydd Sef torri apwyntiad neu oed, cf. DGG? 80 (XLII.55—6) 
Breferad o'r wybr ferydd / A wnaeth i mi dorri dydd, ond gall dydd 
hefyd olygu “cymod” a thebyg mai dyna'r ystyr yma. 


4 


Cywydd marwnad i Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthaml,! Llanidan, 
yng nghwmwd Menai ym Môn a geir yma.” Owain oedd mab hynaf (gw. ll. 
44) ac etifedd Maredudd a'i wraig Efa ferch Rhys ap Maredudd: yr oedd y 
fam, felly, yn chwaer i Robert ap Rhys, gwrthrych y cywydd blaenorol. 
Priododd Owain â merch o'r enw Angharad (gw. llau. 35—8, 57-8) a bu 
farw'n ŵr ifanc, di-blant fe ymddengys. Ni restrir Owain yn yr achau, dim 
ond ei frawd, Rhisiart, a'i ddwy chwaer, sef Lowri a Siân. Enwa'r cywydd 
hwn dri brawd arall i Owain, hanner brodyr iddo o briodas gyntaf ei fam, sef 
Dafydd, Rhys, a Wiliam.’ 

Y mae dwy ran i'r cywydd, y rhan gyntaf (llau. 1-34) yn gŵyn wedi ei 
seilio ar Ddawns yr Angau, a'r ail (llau. 35-90) yn marwnadu mewn dull 
mwy traddodiadol. 

Yr oedd traddodiad y Danse macabre yn Ffrainc a'r Totentanz yn yr 
Almaen yn bodoli, yn ffurf barddoniaeth, yng Nghymru er na wyddys am 
unrhyw ddelweddau gweledol o'r Ddawns a oroesodd yma. Yr oedd y 
ddawns hon yn un o destunau amlwg celf Ewropeaidd, lle y dangosid 
personoliad o Angau, yn aml ar ffurf ysgerbwd (anfanwl o safbwynt 
anatomegol), yn mynd i gyfarfod â gwahanol gymeriadau o bob oed a statws 
cymdeithasol ac yn eu harwain hwy, oll ac un, mewn dawns i'r bedd. Ceid 
peintiadau o'r ddawns mewn clasau a mynwentydd ledled Ewrop. ‘The 
cycle in the Cemetery of the Innocents in Paris (1425; destroyed in the 16th 
cent.) served as a model for numerous similar series of wall-paintings in 
graveyards throughout Europe in the later Middle Ages.'* 

I gymdeithas a oedd wedi ei magu ar y ‘Dies irae, Dies illa’ a materion 
cysylltiedig, ni welid dim yn anghyffredin mewn myfyrio ar bwnc marwol- 
aeth a'r bedd. Mewn oes o ryfeloedd a phlâu gellid cynrychioli mewn modd 
graffig y dynghedfen a osodwyd yn gysgod uwchben pob unigolyn, sef y 


' Ar hanes teulu Porthaml, gw. E.G. Jones, “Some notes on the principal county families of 
Anglesey in the sixteenth and early seventeenth centuries’, AAST, 1940, 59-61; am ach y teulu, gw. 
P.C. Bartrum: WG2 “Llywarch ap Brân” 3C; PACF 12. Canodd Dafydd Trefor gywydd gofyn alarch 
i Faredudd ap Tomas, gw. I. George, ‘The poems of Syr Dafydd Trefor’, AAST, 1935, 90-1. 
Golygwyd “Marwnad Owain ap Maredudd' yn Dafydd Wyn Wiliam, Y Canu Mawl i Deulu 
Porthamal ([Bodedern], 1993), 21—, 64. 

? Canwyd cywydd marwnad i Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthaml gan Lewys Daron yn 
ogystal, gw. GLD cerdd 16. 

3. Ar y briodas honno, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Carwed” 2(B); yno enwir Rhys, Wiliam, a Dafydd 
yn hanner brodyr i Owain, ond hefyd Huw a Nicolas (a oedd yn briod â merch o Drefaldwyn). Y 
mae'n debyg fod Huw a Nicolas wedi marw erbyn llunio'r cywydd hwn gan na chânt eu henwi yma 
yn alarwyr; nodir gan P.C. Bartrum, /.c., fod y ddau wedi marw'n ddi-blant. Deellir llau. 85—6 Ni 
welant, ân” i wylo, / O'i fath frawd fyth yn y fro yn gyfeiriad at Ddafydd, Rhys, Siân, Lowri, a 
Wiliam. 

4 ODCC? 449; am gyfres o 41 o doriadau pren ar y thema hon, gw. The Dance of Death: 41 
woodcuts by Hans Holbein the Younger (London and New York, 1971) gyda rhagymadrodd gan 
Werner L. Gundersheimer. 


NODIADAU 4 123 


rheidrwydd i farw. Mater o bwys oedd rhybuddio dynoliaeth am erchyllterau 
posibl y proses hwnnw ac anocheledd yr orymdaith i'r bedd. Yn ddiddorol 
iawn goroesodd tystiolaeth sy'n awgrymu bod Dawns yr Angau nid yn unig 
yn fater i feirdd ac arlunwyr, ond hefyd i ddawnswyr ac actorion. 


In the archives of the cathedral at Besançon there is an article respecting 
the delivery made to one of the officers of Saint John the Evangelist of 
four measures of wine to be given to those persons who performed the 
Dance of Death after mass ... In 1449 a ‘danse Macabre’ was played at 
Bruges before the Duke Philippe le Bon of Burgundy.” 


Dichon mai'r portread o Ddawns yr Angau a aeth â bri'r Cymry yw'r un a 
beintiwyd o gwmpas clas hen Eglwys Gadeiriol St Paul yn Llundain yn 
1430.6 Honwyd bod cyfeiriad ato yng nghywydd marwnad enwog Guto'r 
Glyn i Wiliam Herbert, Iarll Penfro, a ddienyddiwyd yn 1469 yn dilyn 
Brwydr Maes Bambri: Dawns o Bowls, doe'n ysbeiliwyd, / Dwyn yr holl 
dynion i'r rhwyd.” Os oedd Dafydd Trefor yn hen gynefin â theithio i 
Lundain ynglŷn â materion eglwysig, dichon ei fod yntau hefyd yn 
gyfarwydd â'r ddelwedd. Law yn llaw â'r delweddau yn y clas ceid, oddi 
tanynt, linellau o farddoniaeth foesegol i gyd-fynd â naws a neges y llun. Yn 
Ffrangeg y cyfansoddwyd y penillion gwreiddiol ond fe'u cyfieithwyd i'r 
Saesneg gan John Lydgate ar gyfer peintiad Llundain a daethant yn hynod 
boblogaidd. Yn y gerdd y mae Angau yn galw ato'r Pab (cf. ll. 15), yr 
emprwr (cf. llau. 17, 18), y barwniaid (cf. ll. 20), y brenin (cf. ll. 20)—yn 
wir geilw ato bob math o berson i Ddawns yr Angau." 

Ceir delwedd gymharol gyflawn o Ddawns yr Angau yn Roslin yn yr 
Alban, yn ogystal ag yn Llundain. 


To see a (relatively) complete dance of death in Britain we have to go to 
Scotland, to the famous mid-fifteenth-century chapel at Roslin, a few 
miles south of Edinburgh. Carvings on two roof ribs there show a 
scheme of human figures accompanied by cadavers, listed respectively 
as abbot, abbess, lady looking into a mirror, bishop, cardinal, courtier, 
king, ploughman, carpenter, gardener (with spade), sportsman, child, 
husband and wife, and farmer; knight with arms and helmet, monk 
(drinking), dandy, gueen, seated lady, and lady at prayer.? 


$ The Dance of Death, ed. F. Warren (London, 1931), xi. 

€ E. Carleton Williams, “The Dance of Death in painting and sculpture in the Middle Ages’, The 
Journal of the British Archaeological Association, 1937, 230. 

7 GGP 142 (LIII.1—). Heriwyd y dehongliad hwn gan D.R. Saer yn “Delweddaeth y Ddawns 
Werin a'r Chwaraeon Haf ym Marwnad Guto'r Glyn i Wiliam Herbert’, THSC, 1969, 265—83: 
gwelai yn y llau. gyfeiriad at ddawns bawl, megis dawns y pawl haf. 

8 Amy gerdd yn llawn, gw. F. Warren, op.cit. 

° A. Breeze, “The Dance of Death’, CMCS xiii (Summer 1987), 92; cyfeirir yn yr erthygl at y 
gweithiau a ganlyn: J. Thompson, The Illustrated Guide to Rosslyn Chapel and Castle (Edinburgh, 
1892), 60-2; A.H.F.H. St Clair-Erskine, Rosslyn (Kirkaldy, 1973), 31 a'r plât sy'n wynebu td. 49. 


124 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Dengys yr enghreifftiau hyn fod marwolaeth yn faich ar feddwl artistiaid a 
chrefftwyr yr Oesoedd Canol Diweddar yng ngwledydd Prydain yn ogystal â 
thrwy gyfandir Ewrop.!9 Trewir thema memento mori drosodd a thro yng 
nghanu'r beirdd hwythau. Myfyrdod ar freuder bywyd pob dyn byw yw 
llawer o waith y cyfnod, gyda'r pwyslais, y mae'n debyg, ar y didactig a'r 
rhybuddiol. 

Casglodd Dr Andrew Breeze bum cyfeiriad at Ddawns yr Angau mewn 
llenyddiaeth Gymraeg ac ychwanegwyd un arall at y casgliad gan yr Athro 
D.J. Bowen.!! Enghreifftiau Dr Breeze yw'r cwpled o waith Siôn Cent ar 
thema ubi sunt? (er ei fod yn cydnabod bod yr enghraifft yn amheus o 
gynnar);!2 dau gwpled o waith Guto'r Glyn lle y mae'r bardd yn poeni'n 
benodol am hynt ieirll yn yr Angau; !? dwy enghraifft o waith Lewys Môn, 
cyfaill a chyfoeswr i Ddafydd Trefor;'* a'r bumed yw'r enghraifft hon o 
waith Dafydd Trefor ei hunan. At yr enghreifftiau hyn, ychwanegodd yr 
Athro Bowen linellau o waith Siôn Tudur.!? Ohonynt i gyd llinellau 
agoriadol y cywydd marwnad hwn i Owain ap Maredudd ap Tomas o 
Borthaml yw'r llawnaf a'r mwyaf effeithiol o ddigon. 

Dengys y delweddau Cyfandirol o Ddawns yr Angau sut yr oedd dirmyg 
cynyddol tuag at yr Eglwys Gatholig, ac yn enwedig tuag at yr offeiriaid 
Catholig, yn ei fynegi ei hun yn y gwledydd hynny lle yr oedd y mudiad 
Protestannaidd yn ennill tir. Ni cheir adlewyrchiad o hynny yng nghywydd 
Dafydd Trefor, fodd bynnag, ac ni ellir ond casglu o hynny ei fod yn was da 
i'w Eglwys a hynny'n union ar drothwy'r Diwygiad Protestannaidd yng 
Nghymru. 

Yn ail ran y cywydd hwn y mae Dafydd Trefor yn fwy traddodiadol ei 
farwnadu. Troir y llifolau ar deulu galarus Owain ap Maredudd: ar ei wraig, 
Angharad; ei rieni, Maredudd ac Elin; a'i frodyr a'i chwiorydd, sef Rhisiart, 
Dafydd, Rhys, Siân, Lowri, a Wiliam (deellir o'r cywydd i Owain farw'n 
ddietifedd). Cloir y cywydd drwy erfyn ar i Iesu baratoi ffawd dda neu 
fendith i geraint Owain, a derbyn Owain ap Maredudd i'r nefoedd. 

Ni ddigwydd dyddiadau geni a marw Owain yn y dogfennau swyddogol 


10 Am restr o ddelweddau o Ddawns yr Angau drwy Ewrop gyfan, gw. E. Carleton Williams, 
art.cit. 255-7. 

11 A. Breeze, art.cit. 93-6. 

12 GE? 271 (llau. 13-14) 4'r undawns, gwn ei wrandaw, / I ninnau, diau y daw. 

3 GGP 142 (LllI.1-4) Dawns o Bowls, doe'n ysbeiliwyd, / Dwyn yr holl dynion i'r rhwyd. / 
Dawns gwŷr dinas y Garrai, / Dawns yr ieirll (daw'n nes i rai). 

14 Yr enghraifft gyntaf yw marwnad Siôn Grae yn 1494, gw. GLM 298 (LXXXIII.73—80) Oerllam 
êl ar y llw mau / i'r iangwr elwir “Angau': / pob pennaeth, sywaeth, o'i swydd / a lusg yn ôl ei 
ysgwydd: / Diriaid ydyw'r aderyn; / dwyn sy fyw i'r dawns a fyn: / lladd Iarll hir, llaw ddeaw’r llu; / 
llin brenin oll yn braenu. Yr ail enghraifft o waith Lewys Môn yw ei farwnad i Syr Thomas 
Salisbury a fu farw yn 1505, gw. GLM 208 (LIX.1—2) Para gwymp i ŵr y god? / Pa loes Angau 
Powls yngod? 

15. GST i, 88 (22.67-8) Dwyn cyw Emrys, dawn Cymru, / Dawns o Bowls i'r Dons y bu. 


NODIADAU 4 125 


ac ni wyddys union ddyddiad canu'r cywydd hwn. Yn sicr fe'i canwyd cyn 
1519, dyddiad marwolaeth Rhys a enwir ymysg y galarwyr yma (gw. ll. 81). 
Yn ôl un ffynhonnell!*bu farw Rhisiart yn 1516 ac Owain yn 1514. Os yw'r 
dyddiad 1514 yn gywir, gellir dyddio'r farwnad i'r flwyddyn honno. Fodd 
bynnag, tystia'r cywydd fod Maredudd ap Tomas yn Siryf Môn adeg 
marwolaeth Owain (ll. 48), ac yn ôl y rhestrau swyddogol!” ymddengys mai 
Owen Holland a ddaliai'r swydd honno rhwng 2 Mawrth 1504 a 12 Ionawr 
1527; o bwyso ar dystiolaeth y rhestrau siryfion, disgwylid i'r cywydd hwn 
fod wedi ei ganu cyn mis Mawrth 1504. 

Yn ôl tystiolaeth y cywydd, bu farw Owain yn ŵr ifanc gan adael 
gweddw, ond dim plant, ar ei ôl. Yr oedd ei rieni, ei bedwar brawd a'i ddwy 
chwaer yn fyw, a'i dad yn Siryf Môn (ll. 48). Ni ddigwydd enw Maredudd 
ap Tomas yn rhestrau siryfion Cymru a Lloegr dan y rhestr berthnasol i 
Fôn.!* Fodd bynnag, y mae bwlch yn y rhestr rhwng gŵyl Fihangel (29 
Medi) 1482 a gŵyl Fihangel 1483, ac yna rhwng 1499 a 1502; y mae'n bur 
debyg mai yn ystod un o'r ddau gyfnod hyn y bu Maredudd ap Tomas yn 
Siry' Môn, ac mai dyna pryd y canwyd y cywydd marwnad hwn i'w fab. 
Serch hynny, ar 31 Hydref 1499 ceir tystiolaeth fod Robert Gruffudd, mab 
Wiliam Gruffudd Fychan, wedi ymosod ar Faredudd ap Tomas ‘hurtyng and 
maymyng [him]’;!° a fyddai Robert Gruffudd wedi ymosod ar Siryf Môn? 


2 gŵr y god Ar yr ystyr i) ‘wealthy and generous man; treasurer’; ii) 
‘tramp, pedlar, packman; bogey’, gw. GPC 1694. Yr ail ystyr sy'n 
gweddu orau yma. 


3 sgrwd ... ysgrîn Ar gynganeddu sgrwd ac ysgrin, cf. ll. Siôn Cent Er 
ei sgrwd yn yr ysgrîn, IGE? 291 (ll. 22). 

11 moelcen Am yr ystyr “moelni, pen moel”, gw. GPC 2475. Gan mai ar 
ffurf ysgerbwd y portreedir Angau y mae'n naturiol ei fod yn foel, ond 
nid felly y portread o Angau a gyflwynir yn Nawns yr Angau ym 
Mynwent Neustâdter, Dresden ac sy'n dyddio o'r flwyddyn 1534: yno 
darlunnir ysgerbwd a chanddo lond pen o wallt moethus, gw. E. 
Carleton Williams, “The Dance of Death in painting and sculpture in the 
Middle Ages', The Journal of the British Archaeological Association, 
1937, 244. 


12 difrïaidd Gellid yma naill ai'r a. difrifaidd “difrifol, sobr, swil, gwyl- 
aidd”, gw. GPC 985, neu'n fwy tebygol ffurf gyfochrog ar yr a. difrïol 
‘yn difrïo, difenwol, dilornus, yn peri anfri”, gw. l.c. 


1$. Dafydd Wyn Wiliam, Y Canu Mawl i Deulu Porthamal ([Bodedern], 1993), 61. 

17 Lists of Sheriffs for England and Wales, Lists & Indexes No. IX (Public Records Office, 
London, 1898), 236. 

8 Tb. 

1? MAng 210. 


126 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


14 Dawns Sef Dawns yr Angau, gw. y nodyn cefndir uchod. 


15 y Pab Yn amlach na pheidio y Pab yw’r un sy’n cael ei ledio gyntaf i 
Ddawns yr Angau yn ôl gweledigaeth y delweddau o fyd celf weledol 
fel yma yn y farddoniaeth. Adlewyrchir y daearolion yn ôl eu pwysig- 
rwydd, gan ddechrau â'r Pab, symud ymlaen at yr ymherodr (llau. 17, 
18), ac yna'r barwniaid a'r brenin (ll. 20); nid arbedir hyd yn oed fabi 
bach yn ei grud (llau. 21—2). 


17-18. emprwr ... / ... ymherodr Ar ledio emprwr neu ymherodr i 
Ddawns yr Angau, gw. y nodyn cefndir uchod, a ll. 15n. Y mae 
wynebau rhai o gymeriadau Dawns yr Angau mor fyw ac mor llawn o 
bersonoliaeth fel y cydnabyddir mai portreadau o unigolion penodol yw 
llawer ohonynt, e.e. y portread o'r Ymherodr Siarl V, fe ddichon, a 
ddarlunnir yn Nawns yr Angau ym Mynwent Neustâdter, Dresden, gw. 
E. Carleton Williams, art.cit. 244. 


21 newyddian Nid yw'r plentyn newydd-anedig yn rhydd o afael Angau, 
meddir, ac yn wir yr oedd nifer marwolaethau babanod newydd-anedig 
yn uchel yn yr Oesoedd Canol Diweddar. Dengys y portread cynharaf o 
Ddawns yr Angau yn y Swistir, sef y Klingental Totentanz yn Basel a 
beintiwyd tua'r flwyddyn 1450, fe gredir, gyfres o 39 o ffigurau: y Pab 
sy'n ledio'r orymdaith a baban yn ei grud sy'n olaf yn y rhes, gw. E. 
Carleton Williams, art.cit. 249. 

26 rhent Personolir Angau yn feistr tir sy'n derbyn daearolion yn rhent: 
gall rhent olygu “moddion, bywoliaeth”, h.y. ‘modd i fyw”. 

31 Yr ystyr yw ‘Sefaist lle ni chroesawyd [di]. 

32 swyddog anhrugarog Ar y ddelwedd hon o Angau yn dal swydd 
gyhoeddus ac yn ddidrugaredd ei awdurdod, gw. Douglas Gray, Themes 
and Images in the Medieval English Religious Lyric (London, 1972), 
198. 

33 am ei herchwyn Cyhuddir Angau o fod wedi ymladd â merch am ei 
gŵr a fu farw, a'i gipio i'w deyrnas; am erchwyn “noddwr, amddiffyn- 
nydd, cynhaliwr’, gw. GPC 1229. 

34 dwywaith, teirgwaith Y mae Angau wedi amddifadu Angharad o'i 
rhieni, ac yn awr, yn drydydd, y mae'n cymryd ei gŵr. 

35 Owain Amhredudd Arno, gw. y nodyn cefndir uchod. 

37 Angharad Sef gwraig Owain ap Maredudd. Yn ôl cywydd marwnad 
Lewys Daron i Owain, yr oedd Angharad yn ferch i ryw Einion, gw. 
GLD 50 (16.34—6), 114. 

38 gwyn ei grys Cyfeirir yma at Owain ap Maredudd, yr un gwyn ei grys, 
a thebyg mai amdo yw'r crys gwyn y sonnir amdano. 

40 adail Llanidan Safai plas Porthaml ym mhlwyf Llanidan yng 


41 
43 


44 


45 


48 


53 


55 


61 


62 
63 
64 
72 


NODIADAU 4 127 


nghwmwd Menai yn ne Môn (gw. WATU 132) a chyfeiriad at yr 
eglwys yw adail. 
Cyfatebiaeth m — n. 


mynydd iâ Delwedd gref o eiddo'r beirdd yw gweld galar yn nhermau 
oerfel caled, disymud, cf. DN 24 (IX.61—) Aml cŵyn am i ddwyn, ni 
bydd awr—o'm cof. / Aml yr ia ynof mal eiry Jonawr. 


mab hyna” Owain oedd mab hynaf ac etifedd Maredudd ap Tomas cyn 
ei farwolaeth annhymig. 


Maredudd Maredudd ap Tomas o Borthaml, tad gwrthrych y farwnad 
hon. 


Siry' Môn Cyfeirir yma at Faredudd ap Tomas. Y siryf oedd prif 
swyddog gweithredol y Goron mewn sir, a chanddo gyfrifoldeb gynt am 
weinyddu'r gyfraith, gw. GPC 3293. Ni ddigwydd ei enw yn rhestrau 
swyddogol siryfion Môn ond y mae'n bosibl iddo ddal y swydd honno 
rhwng gŵyl Fihangel (29 Medi) 1482 a 1483, neu rhwng 1499 a 1502, 
gw. y nodyn cefndir uchod. 


sir Ar sir ‘(good) cheer’, gw. GPC 329. Go brin y bydd Siry’ Môn yn 
ei hwyliau gorau mwyach, meddir, gan fod yr adwy, sef y golled a'r 
chwithdod yn dilyn marwolaeth ei fab cyntaf-anedig, yn ormod o faich 
iddo ei ddal. Ond cf. 2.41n a'r posibilrwydd mai ystyr sir yw “rhaniad 
tiriogaethol”. 

Efa Mam Owain ap Maredudd oedd Efa ferch Rhys ap Maredudd ap 
Tudur; priododd Efa yn gyntaf â Dafydd ap Gwilym o Lwydiarth (arno, 
gw. P.C. Bartrum: WG2 ‘Carwed’ 2(B)) ac wedi marw Dafydd â 
Maredudd ap Tomas. Ar deulu Efa, gw. P.C. Bartrum: WG2 
“Marchweithian” 2(A4). 

Rhisiart Brawd Owain ap Maredudd, ac os bu farw Owain yn ddietif- 
edd fel yr awgrymir yma, yna Rhisiart fyddai'r aer arall, yr “etifedd 
amgen’ (ll. 59). Priododd Rhisiart Annes ferch Harri Salsbri, a hwy 
oedd rhieni Elen, aeres Porthaml, a briododd Wiliam Bwlclai, 
Biwmares, gw. PACF 12. Ar Wiliam Bwlclai, gw. P.C. Bartrum: WG1 
“Cilmin” 6; P.C. Bartrum: WG2 “Cilmin” 6(A). 

dygyn Gair unsill yn golygu “eithafol ofidus neu lym, tra phoenus neu 
ddolurus, blin iawn, tost’, gw. GPC 1131, ond y mae anghenion y mydr 
yn gofyn deusill yma, cf. 7.7. 


Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 

Y mae cynghanedd y ll. yn wan: (N)i ddug ... eiddo (f)o. 

Deellir yma “Nid yw [Ef] yn mynd â gŵr oni bai am ŵr a garo.” 

Brân Sylfaenydd llinach Owain ap Maredudd oedd Llywarch ap Brân, 
gw. PACF 51, 83. Yr oedd nifer o deuluoedd yng nghwmwd Menai yn 


128 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


hawlio bod yn Ilinach Llywarch ap Bran. 


75-6 Owain ... / Glyndŵr Yr oedd Owain Glyndŵr yn arwr ac yn safon 


80 


81 


82 


83 


88 


glander ‘purdeb’ i Owain ap Maredudd. Bu cefnogaeth gref 1 Owain 
Glyndŵr ym Môn, yn bennaf gan feibion Cynwrig ap Maredudd Ddu, 
eto o linach Llywarch ap Brân, gw. MAng 211. Â'r syniad hwn am 
lander Glyndŵr, cf. ll. o waith cyfoeswr i Ddafydd Trefor, gw. GLD 35 
(11.46) Â glander had Glyndwr hen; gan fod treiglo ar ôl oedd yn 
gyffredin, gellid clander / calander—ond yr un fyddai'r ystyr, sef 
‘esiampl, patrwm”. 

Nid erys gwell dros y gwaeth Deellir yr ystyr mai cyfnewid gwael am 
Owain oedd unrhyw un arall a gafwyd; yr ystyr lythrennol yw nad yw'r 
rhai gwell yn tario (ar y ddaear) yn hytrach na'r rhai gwaeth: h.y. y rhai 
da sy'n marw, nid y rhai drwg. 

Dafydd Sef hanner brawd i Owain ap Maredudd o'r un fam ag ef. 


Rhys Sef hanner brawd i Owain ap Maredudd o'r un fam ag ef. 
Priododd Rhys ddwywaith, y tro cyntaf ag Elen ferch Gruffudd, a'r 
eildro â Chatrin ferch Maredudd. Bu farw Rhys yn 1519 a gadael 
ewyllys, ddyddiedig 10 Rhagfyr 1519, gw. PACF 103. 


Siân Chwaer Owain ap Maredudd, a gwraig Richard ap John, gw. P.C. 
Bartrum: WG2 “Llywarch ap Brân” 3(C). 

Lowri Chwaer Owain ap Maredudd, a gwraig Harri ap Wiliam (o deulu 
Thomas Bold, teulu o fasnachwyr yng Nghonwy ac, yn ddiweddarach, 
yng Nghaernarfon), gw. ib. Ar blant Lowri, gw. L. Dwnn: HV ii, 245. 


Wiliam Sef hanner brawd i Owain ap Maredudd o'r un fam ag ef; y 
mae'r galar ar ôl Owain yn ei/io “plethu, dirdynnu” bron Wiliam. Y mae 
cynghanedd y Il. hon yn anfoddhaol. 


A’i gorff o fara a gwin Cyfeiriad at y Cymun Bendigaid a'r Offeren ar 
gyfrif y ffaith i Grist ei alw ei hun yn fara Duw, ac oherwydd i'r 
credinwyr fwyta bara ac yfed gwin i goffâu drylliad corff a thywalltiad 
gwaed Crist, gw. Marc xiv.22—4 Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd fara, 
ac wedi bendithio fe'i torrodd a'i roi iddynt, a dywedodd, “Cymerwch; 
hwn yw fy nghorff.” A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd 
iddynt, ac yfodd pawb ohono. A dywedodd wrthynt, “Hwn yw fy ngwaed 
i, gwaed y cyfamod, sy'n cael ei dywallt er mwyn llawer.” 


5 


Ceir yma gywydd marwnad i'r Brenin Harri VII (a fu'n teyrnasu 1485— 
1509), cywydd sy'n gymysgedd o fawl ar gyfrif hyntoedd beiddgar Harri, 
a'r tristwch du o'i golli. Er bod y bachgen ifanc Harri Tudur ymysg yr 
wynebau anhysbys yng ngolwg uchelwyr Lloegr, i'r Cymry yr oedd ymhell 


NODIADAU 5 129 


o fod felly. Edrychid arno fel Mab Darogan, ac fel cyfle euraid y Cymry i 
wireddu'r hen broffwydoliaeth y byddai Cymro o waed yn gwisgo coron 
Llundain ac yn rhyddhau Cymru o'i chaethiwed (llau. 69-70). Yn nhermau 
brud, felly, y canwyd rhediad sylweddol o'r gerdd farwnad hon. Cyfeirir at 
Harri Tudur fel tarw (ll. 25), ych (ll. 30), buwch gethin (ll. 30), milgi (ll. 34), 
llew (ll. 35), eryr du (llau. 36, 63), gwiber (ll. 38), ceiliog (ll. 57) a llew coch 
(ll. 58); canwyd hefyd mewn termau herodrol megis porthcwlis (ll. 32) ac 
efallai rhosgampi (ll. 40); a chanwyd yn nhermau symbolau awdurdod bren- 
hinol a seremonïol, megis aur dorch (ll. 36), het aur (ll. 48), a ffon (ll. 50).! 

O'r safbwynt Cymreig, yr oedd Harri Tudur yn disgyn o linach Cadwaladr 
Fendigaid;* yr oedd ei daid, Owain Tudur, yn llinach Ednyfed Fychan, 
distain Llywelyn Fawr;? o ganlyniad i berthynas Owain Tudur â Chatrin o 
Falois (m. 1437) yr oedd gan Harri Tudur gysylltiadau â theuluoedd 
brenhinol Ffrainc;* a phan briododd ei dad, Edmwnd, Iarll Rhismwnt, â 
Margaret Beaufort yr oedd gan Harri gysylltiad â theulu brenhinol Lloegr. 
Pa arweinydd gwell a geid? 

Sonnir am Harri VII yn nhermau milwriaeth hanesyddol yn ogystal, ac y 
mae rhediad o linellau sy'n llawn cyfeiriadau at ei ymgyrchoedd tra 
chyffrous a llwyddiannus. Nodir yn benodol bedair brwydr arwyddocaol lle 
y bu Harri Tudur yn ogoneddus fuddugol, ac ar frig rhestr Dafydd Trefor 
daw (gellid tybio) Brwydr Maes Bosworth yn 1485 pan ddyrchafwyd teulu 
newydd i rym yn Llundain gan ddisodli awdurdod Rhisiart II a'r Iorciaid 
(gw. llau. 43—52); yn ail nodir camp Harri Tudur yn trechu byddin yr 
ymhonnwr Perkin Warbeck yn Taunton yn 1497 (llau. 53—4); yn drydydd 
nodir ymladdfa Stoke on Trent yn 1487, lle y trechodd Harri fyddin yr 
ymhonnwr Lambert Simnel (gw. llau. 55—6); ac yn bedwerydd canmolir 
gwaith Harri ym Mrwydr Blackheath yn 1497 pan drechodd fyddin o wŷr 
Cernyw (llau. 57—66). 

Y mae tair rhan i'r cywydd. Galar cymdeithas ar ôl ei brenin yw testun 
llinellau 1—40, ac yn ogystal â mynegi'r prudd-der a'r hiraeth cymherir tranc 
y brenin ag angau Crist gan nodi rhyferthwy'r greadigaeth adeg y farwolaeth 
fawr honno (llau. 17-22). Buddugoliaethau Harri Tudur dros ei elynion yw 
testun llinellau 41—70, a mawrygir y rhyddid gwlad a ddeuai i'w ddeiliaid yn 
sgil pob concwest. Gwedd ddefosiynol sydd i linellau olaf y cywydd, 
llinellau 71-8, pan hyderir bod Harri Tudur gyda'i hynafiaid yn y byd a 
ddaw. Cymell ei gynulleidfa i ymostwng yn ddiolchgar i'r drefn a wna'r 
bardd, am fod i'r brenin a fu farw etifedd teilwng. 


' Canwyd marwnad Edmwnd Tudur, Iarll Rhismwnt (m. 1456) a thad Harri VII, gan ddefnyddio 
teitlau cyffelyb, gw. GLGC 30 (10.21—4) Y tarw a'r ceiliog o'r tiredd—oll gynt / a'r llew gwyn o'r 
gogledd / a gwennol Owain Gwynedd / o eitha'r byd aeth i'r bedd. 

2 G.A. Williams, “The bardic road to Bosworth: a Welsh view of Henry Tudor’, THSC, 1986, 11, 
a'r cyfeiriadau pellach yno. 

3. P.C. Bartrum: WG1 ‘Marchudd’ 4. 

4 Ib. “Marchudd” 13. 


130 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Dewiswyd trefn llinellau llawysgrif K, llawysgrif a gopïwyd gan Elis 


Gruffydd yn 1527: dyma'r unig gopi a gadwyd o'r gerdd ac a gopïwyd yn 
ystod oes Dafydd Trefor. 


1 
2 


11 


12 


Harri Harri VII, Brenin Lloegr, gw. y nodyn cefndir uchod. 


Fo droes y môr drosom ni Daeth llanw o dristwch i orchuddio'r 
boblogaeth gyda marwolaeth Harri VII. Cyfeirir yma hefyd at y môr yn 
un o arwyddion Dydd Brawd, cf. GLlF 5.4 Drychafael mor hyt awyr 
(Llywelyn Fardd I); GBF 36.65 Pony wel6ch ch6i’r mor yn merwina6— 
'r tir? (Gruffudd ab yr Ynad Coch). Sylwer ar y gyfatebiaeth m = m.n. o 
dan yr acen, ond y mae'n debyg mai drosom-i a yngenid, cf. Rhosier 
Smyth, Crinnodeb o adysc Cristnogaul (Paris, 1609), 63, fal y dylemi 
ochel ... bargenion anghyfreithlon. 


Llythyren o gorff Iemwnt Ffurf ar Edmwnd yw lemwnt, cf. GTP 30; 
DN 41; DE 127 d. ap iemwnt. Y mae Llythyren yma yn gyfeiriad at H, 
felly cyferchir y llythyren H a oedd yn llinach Iemwnt, sef Edmwnd 
Tudur, Iarll Rhismwnt, a thad Harri VII; ar ach Harri Tudur ac ach teulu 
Penmynydd ym Môn, gw. L. Dwnn: HV ii, 11, 87-8. Gwelir yn y ll. 
gynghanedd lusg sy'n cynnwys yr odl -en / Iem-. 

Ei Ras Sef Harri VII, gw. uchod ll. 1. 


Rhis-mwnt Sef Richmond yn Surrey, gw. EEW 236, 242, ond yn ôl E. 
Ekwall, The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names (third 
ed., Oxford, 1947), 368 ‘the title was taken from Richmond YN’, sef o 
swydd Efrog. Addaswyd yr ynganiad er mwyn sicrhau sillaf acennog 1 
odli ag Jemwnt. Iarll Rhismwnt oedd Harri Tudur. 


Twyll gynghanedd c. 


H mawr Olynydd Harri VII, sef ei fab, Harri VIII. Manteisir yma, fel 
yn ll. 5 uchod, ar un o nodweddion y dull sibylaidd (wedi ei symleiddio) 
o ganu brud, sef cyfeirio at berson drwy ddefnyddio llythyren flaen ei 
enw yn hytrach na chyfeirio ato yn ffurf anifail neu aderyn, gw. EVW 
16. Sylwer ar y cyfeiriadau at anifeiliaid yn llau. 33—8 et passim, eto dan 
ddylanwad y canu brud. Â'r H mawr, gthg. R. bach, sef Rhisiart III, a 
ddisodlwyd ganddo, cf. GDLl 69 (25.6). 


llai'r dugiaid Lleihaodd nifer dugiaid y deyrnas oherwydd marwolaeth 
Harri. 
Twyll gynghanedd dd. 


dirwy Cf. TA 294 (LXXIII.15—16) Tlawd a ŵyr talu dirwy, / Ni thelir 
math Lowri, mwy! a'r cyfieithiad yn WG 45 ‘The poor are accustomed 
to pay forfeit; they will never more forfeit such a one as Lowri.” 
Nid oedd ... ddaered fwy Treiglir yma'r a.cmhr. “ar ôl enw mewn 
gosodiad negyddol', gw. Treigladau 66-7. Twyll gynghanedd d. 


NODIADAU 5 131 


13 nid yfwn win Llifai gwin yn llysoedd yr uchelwyr: cf. TA 232 
(LVUI.46) Mae wyth win amheuthunion yn llys Rhys ap Maredudd a'i 
wraig Lowri. Cyplysid gwin â difyrrwch, cf. teitl awdl farwnad Rhys ap 
Maredudd ‘Yn iach oll win a chellwair’ (gw. TA 294 cerdd LXXIII) 
ond ar awr o dristwch ymddengys y rhoid ef heibio. 


15 Cent Swydd Gaint. Cynghanedd sain gyda'r odl nyni / Gymry. 


16 mynydd Defnydd ffigurol o'r gair, yn cyfeirio at urddas a maintioli 
Harri VII (digwydd eto yn ll. 23), ond hefyd yn gyfeiriad penodol at ei 
linach, sef teulu Plas Penmynydd ym Môn a Rhismwant. 


19-23 Cyfeirir yma at gryndod y ddaear ac at ddiffyg ar yr haul adeg 
marwolaeth y Barwn; y mae'n debyg fod y llau. hyn yn cyfeirio at y 
digwyddiadau aruthr a welwyd ar y ddaear adeg marwolaeth Iesu, gw. 
Math xxvii.45, 51: O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd 
dri o'r gloch y prynhawn ... Siglwyd y ddaear a holltwyd y creigiau. 
Topos yn y canu marwnad yw fod y ddaear yn duo ac yn crynu 
oherwydd marwolaeth noddwr, cf. GIG 70 (XV.63—4) Y ddaear ddu, 
dyrru dwst, / Yn crynu ...; cf. hefyd GDEp 20.17-18. Dichon fod y 
topos yn seiliedig ar yr adnodau uchod yn Math. 


19 Barwn Cyfeirir yma at Grist yn farwn, mewn termau o urddas daearol. 
Yn llau. 23—6 cymherir y farwolaeth â marwolaeth Harri Tudur, yntau'n 
farwn, a rhoddwyd yr un teitl i Owain Glyndŵr (ac yntau'n un o 
Farwniaid Edeyrnion) gan Ruffudd Llwyd barwn grym yw, gw. GGLl 
12.72. Yr oedd Maredudd ap Tudur, hen daid Harri Tudur, yn gefnder i 
Lyndŵr a diau fod hynny ym meddwl Dafydd Trefor yma wrth 
farwnadu un a fu'n Fab Darogan fel y bu Owain Glyndŵr yntau. 

22 ystad At Grist y mae'r cyfeiriad o hyd, ac ystyr O iawn ystad yw 
‘From its proper condition’, h.y. iawn ystad dydd yw bod yn olau; y 
mae Crist, o'i gladdu, yn troi dydd yn nos. 

23-4 Yrail.../... gan coron. Â'r cwpled hwn, cf. GDLl 169 (78.512) 
Owain o Rufain yw'r Iôn / A gwncweria gan coron; ib. 39 (8.97—8) 
Owain fwyn, awen o Fôn / A gwncweria gan coron; y mae'n bosibl mai 
ateb y cwpled proffwydol hwn o waith Dafydd Llwyd a wna Dafydd 
Trefor yma wrth bwysleisio bod y Mab Darogan, Owain wrth ei enw 
daroganol, wedi gwireddu'r broffwydoliaeth honno. Ond sylwer nad 
dim ond enw darogan oedd Owain i'r beirdd. Yn ôl Robin Ddu ap 
Siencyn Bledrydd, y brudiwr o Fôn, Owain oedd yr enw a roed ar Harri 
Tudur wrth ei fedyddio; Margaret Beaufort, ei fam, a newidiodd ei enw 
yn ddiweddarach a'i alw wrth yr enw Harri, gw. E. Roberts, Dafydd 
Llwyd o Fathafarn (Caernarfon, 1981), 19. Cynghora Dafydd Llwyd 
Ruffudd ap Llywelyn Fychan i wylio'r moroedd yn ddyfal, oherwydd O 
Lydaw, y daw, ar des, / Cenau gwrdd, canwiw gerddor, gw. GDLl 169 
(78.30-1); byddai'r Mab Darogan hwn yn filwr grymus a fyddai'n 


132 


23 


25 


27 


30 


31 
32 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


goresgyn can coron. 


mynydd o Rôn Darllenir yma mynydd o Ron, gan gofio bod “tarw o 
R6n’ yn un o'r teitlau a roddid i'r Mab Darogan, gw. R. Wallis Evans, 
‘Trem ar y Cywydd Brud” yn HSt 162; wrth Rôn deellir talaith Rhône 
yn ne Ffrainc, gw. EEW 183; dewis I. George yn “The Poems of Syr 
Dafydd Trefor”, AAST, 1935, 101 yw mynydd yr On. Posibilrwydd arall 
fyddai diwygio, dan ddylanwad cwpled Dafydd Llwyd, a deall mynydd 
o Rom i olygu cyfeiriad at “arwr o Rufain’, sef Harri Tudur a aethai cyn 
belled â'r Eidal ar encil; ar yr odl Rôm / coron, o ddewis diwygio, cf. y 
gynghanedd lusg yn ll. 3 sy'n cynnwys yr odl -en / Jem-. Ar mynydd, 
gw. ll. 16. 


tarw Sef Harri Tudur; dyma un o'r nifer teitlau ar y Mab Darogan, ac 
fe'i priodolid i Fab Darogan teulu Penmynydd yn anad un, gw. R. 
Wallis Evans, ‘Prophetic Poetry’ yn GWL ii? 267. 


teiriaith Sef tair cenedl, y Cymry, y Saeson, a'r Ffrancwyr. Yr oedd 
Harri Tudur yn disgyn o deulu Tuduriaid Penmynydd ym Môn; yr oedd 
iddo waed brenhinol Seisnig drwy deulu Margaret Beaufort, ei fam; 
treuliodd gyfnod hir o alltudiaeth yn Llydaw yn dilyn Brwydr 
Tewkesbury yn 1471, ac yr oedd ei nain, Catrin o Valois, yn Ffrances. 


Moesen Hen ffurf ar enw Moses, y gŵr a arweiniodd yr Hebreaid o'u 
caethiwed yn yr Aifft. Tystir yn yr Hen Destament ei fod yn arweinydd 
gwrol, doeth a thirion: rhoddodd Duw arweinyddiaeth anrhydeddus 
hefyd i Harri VII. 


ych Rhestra R. Wallis Evans yr “ych” yn un o'r teitlau ar y Mab 
Darogan, gw. GWL ii* 267, gan ddweud mai at Siasbar Tudur, ewythr i 
Harri Tudur, yn frawd ei dad, y cyfeiria'r teitl “ych” yn ddi-ffael; yma 
gwelir amrywiad ar yr arfer honno, ond wedi ei gyfyngu i'r un tylwyth. 
Cf. “Yr Ych Gwâr a'r Mab Gwyddelig” yn R. Wallis Evans, “Canu 
Darogan: testunau amrywiol”, B xxxvi (1989), 88-9. 


buwch gethin Rhestra R. Wallis Evans y teitl “buwch gethin” yn un o'r 
teitlau ar y Mab Darogan, gw. GWL ii^ 266. 


Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu Cwympo a. 


porthcwlis Defnydd trosiadol yn dwyn yr ystyr “amddiffynnydd”. Y 
mae yma hefyd ddefnydd herodrol o'r ddelwedd gan fod porthcwlis yn 
arwydd teulu Margaret Beaufort, Iarlles Rhismwnt, mam Harri Tudur, 
gw. ‘Y Milgi a'r Porthcwlis' yn R. Wallis Evans, “Canu Darogan: 
testunau amrywiol”, B xxxvi (1989), 90. Yr oedd Margaret Beaufort yn 
berchen ar lawer o lestri aur ac arian, “rhai wedi'u haddurno ag arwydd- 
luniau a gysylltir yn arbennig â hi, sef porthcwlis teulu Beaufort, 
rhosynnau Lancastr, a blodau Marguerite, ac "roedd yn berchen ar liain 
bwrdd â rhosynnau a phorthcwlis wedi'u gweu i mewn iddo”, gw. Nia 


33— 


34 


35 


36 


38 


NODIADAU 5 133 


M.W. Powell, ‘Mam y Mab Darogan’ yn Bosworth a'r Tuduriaid, gol. 
D.G. Jones a J.E. Jones (Caernarfon, 1985), 56-7. Yn eglwys Pen- 
mynydd gellir gweld, yn ffenestr Capel y Tuduriaid, y goron frenhinol 
yn rhan uchaf y ffenestr, rhosynnau'r Tuduriaid yn y rhan ganol, a 
phorthcwlis Beaufort yn y rhan isaf, am lun o'r ffenestr, gw. ib. 64, 
delwedd rhif 97. 


8 Y mae dylanwad y cywyddau brud ar yr adran hon (er bod esboniad 
herodrol yn ogystal i rai cyfeiriadau) gan bentyrru teitlau'r Mab 
Darogan ar Harri Tudur o linach Penmynydd; gw. hefyd lau. 25, 30, 57, 
58, 63. 


milgi mawr Maelgwn Rhestra R. Wallis Evans y “milgi” yn un o'r 
teitlau ar y Mab Darogan, gw. GWL ii? 267, ac fe'i defnyddir yn 
drosiadol yma am Harri Tudur. (Ond sylwer ar a ganlyn yn R. Wallis 
Evans: Dar 98 wrth iddo gyfeirio at y cywydd hwn, “Cafwyd y farw, yr 
ych, y fuwch, y llew, yr eryr du, y ceiliog, eisoes [mewn barddoniaeth 
Gymraeg am y Mab Darogan]. Termau newydd yw milgi, gwiber, llew 
coch.”) Y milgi oedd hoff arfbais y Lancastriaid ‘a phan greodd Harri 
VI, ei hanner-brawd Edmund Tudur, tad Harri Tudur, yn Iarll Ritsmwnd 
rhoes iddo'r hawl i osod y mi/gi brenhinol yn un o gynheiliaid ei 
darian’, gw. ‘Y Milgi a'r Porthcwlis' yn R. Wallis Evans, “Canu 
Darogan: testunau amrywiol”, B xxxvi (1989), 90. Mewn darlun ar 
banel yng Nghapel San Siôr, Windsor, y mae milgi, arwyddlun Harri 
Tudur, yn cynnal yr arfbais frenhinol gyferbyn â'r llew, gw. delwedd 
rhif 115 yn D.G. Jones a J.E. Jones, op.cif. 76. Gwyddys bod gan 
Faelgwn Gwynedd, tywysog Gwynedd yn y 6g. a chyndad ei llinach 
frenhinol, nifer o filgwn a bod ei enw yn golygu “tywysog y ci hela’. 
Mewn cywydd i Fechell Sant adroddir stori amdano unwaith eto mewn 
gwrthdrawiad â'r saint, milgwn a gwyr Maelgwn gynt / a leddaist mor 
ffol oeddynt, gw. LBS iv, 433. Ymhellach ar Faelgwn Gwynedd, gw. 
TYP? 437-41; WCD 438—42; J. Wood, “Maelgwn Gwynedd: A Forgot- 
ten Welsh Hero’, Trivium, xix (1984), 103-17; Thomas Jones, “Gwraig 
Maelgwn Gwynedd a'r fodrwy’, B xviii (1958-60), 55—8; GSCyf 5.58. 
Y mae'n ansicr a yw Dafydd Trefor yma yn honni bod Harri VII yn 
ddisgynnydd i Faelgwn, ond ni welwyd sail i hynny yn yr achau. 


llew Rhestra R. Wallis Evans y ‘llew? yn un o'r teitlau ar y Mab 
Darogan, gw. GWL ii? 267. 


eryr du Rhestra R. Wallis Evans yr “eryr du’ yn un o'r teitlau ar y Mab 
Darogan, gw.ib. 266; gw. hefyd isod ll. 63. 


y wiber Rhestra R. Wallis Evans y ‘wiber’ yn un o'r teitlau ar y Mab 
Darogan, gw. ib. 266, ond gw. hefyd ll. 34n uchod; ond y mae neidr yn 
cyfeirio at y gelyn, ac fel rheol Rhisiart III a olygir wrth y teitl hwnnw, 
gw. ib. 268. Os yw gwiber yn gyfeiriad at y gelyn (a chofio bod i'w / oi 


134 


40 


43 


45 


48 


49 


50 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


yn ymgyfnewid yn y llsgrau.), digon ystyrlon fyddai: “Gwae ni aros gan 
orwedd / Y wiber fawr obry o'i fedd”. Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o 
sillaf ond gellir cywasgu obry i'w. 


rhosgampi Cyfeiriad at Harri Tudur fel blodeuyn hardd sydd, ysyw- 
aeth, wedi syrthio; y pencampwr a oedd yn ymladd o dan arwydd y 
rhosyn coch. Rhestra R. Wallis Evans y “rhosyn” yn un o'r teitlau ar y 
Mab Darogan, gw. GWL ii? 267. Am yr ystyr “rhos (y) campau', cyf- 
addasiad o'r S. rose-campion, dan ddylanwad rhos “rhosynnau; llwyni 
rhosynnau; llun o rosynnau, yn enw. fel dyfais herodrol (gw. GPC 
3095) a ?campau (ll. camp ‘gorchest’), gw. GPC 3096. Am yr esboniad 
‘maes y brwydrau’, ac am rhos gampau yn golygu, o bosibl, Ryfeloedd 
y Rhosynnau, gw. Dafydd Trefor: Gw 394. 


cedwyn’ Sef cedwynt, a ddeellir yn ffurf 3 ll.amhff.myn. y f. cadw (er 
bod GMW 120 yn cyfeirio at y terfyniad -ynt fel un hynafol). 
Posibilrwydd arall yw'r e.p. Cedwyn, un o'r saith gŵr a ddihangodd o 
Frwydr Camlan, gw. WCD 116; y mae'n llai tebygol mai cyfeiriad at 
Gedwyn Sant (gw. LBS ii, 98) sydd yma. 


deol Yn dilyn marwolaeth Edward ym Mrwydr Tewkesbury yn 1471 a 
dienyddiad Harri VI yn y Tŵr yn sgil ei ddal ar faes y frwydr, aeth Harri 
Tudur yn alltud i'r Cyfandir gyda chymorth Siasbar Tudur, ei ewythr. 
Treuliodd Harri flynyddoedd gyda Francis II, Dug Llydaw, ymhell o'i 
dreftadaeth ei hun (ll. 46). 


het aur Cyfeirir at goron aur y Brenin Harri Tudur yn GDL] 69 (25.4) 
yng nghyd-destun brwydro a choncwerio, fel yma. Edrydd Polydore 
Vergil hanesyn am adfer y goron aur, coron brenhiniaeth Lloegr, toc 
wedi lladd Rhisiart III yn ymladdfa Maes Bosworth a'i gosod ar ben 
Harri, “y goron aur a ganfuwyd, yn ôl Vergil, gan Arglwydd Stanley 
ynghanol yr ysbail ar fryn cyfagos a elwid Crown Hill ger Stoke 
Golding i'r de o Fryn Ambien’, gw. D.G. Jones a J.E. Jones, op.cit. 13, 
ac y mae'n ddigon posibl mai at stori o'r fath y cyfeiria Dafydd Trefor 
yn llau. 47—8. Posibilrwydd arall yw fod yma gyfeiriad at ei helm 
ddisglair mewn brwydr, cyfeiriad herodrol at arfbais hynafiaid Harri 
Tudur, sef teulu Goronwy Fychan o Benmynydd (m. 1382), un o 
ddisgynyddion Ednyfed Fychan, sef sieffrwn rhwng tair saeled (math o 
helm), gw. DWH i, 187, ib. ii, 130; gw. y ddelwedd ar swrcot y ddelw 
alabastr (m. 1382) o Goronwy Fychan yn eglwys Penmynydd, ib. i, 
delwedd rhif 35. 

Rhisiart Y Brenin Rhisiart III (1483—5) a drechwyd gan Harri Tudur ar 
Faes Bosworth yn 1485. 

ffon Y mae'n bosibl fod yma gyfeiriad at y deyrnwialen frenhinol y 
gwelir delwedd ohoni, ynghyd â'r goron aur (het ll. 48), yn ffenestr 
eglwys Penmynydd, gw. D.G. Jones a J.E. Jones, op.cit. 64; neu tybed ai 


51 
53 


5 
56 


57 


58 


NODIADAU 5 135 


ffon “cleddyf” a olygir yma? Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf. 
doethon’? Myn y gynghanedd y ffurf doethon’ ar 3 ll.grff.myn. y f. 


Percyn Un o'r ymhonwyr i'r Goron, sef Perkin Warbeck a honnodd 
mai ef oedd Rhisiart, Dug Iorc, a'r gwir Risiart IV. Priododd berthynas i 
frenin yr Alban, Iago IV, ac yn 1497 hwyliodd i Gernyw ac fe'i 
cyhoeddwyd ef yn Rhisiart IV yn Bodmin. Dilynodd byddin o saith mil 
o filwyr ef i Taunton, lle y daeth wyneb yn wyneb â byddin Harri 
Tudur. Ildiodd Warbeck i'r brenin ac fe'i carcharwyd yn y Tŵr Gwyn 
a'i orfodi i gyffesu mai twyllwr (tra argyhoeddiadol) ydoedd. Credir mai 
mab Margaret, Duges Bwrgwyn, ac Esgob Cambrai ydoedd, ac os felly 
yr oedd yn gefnder anghyfreithlon i'r dyn yr ymhonnai mai ef ydoedd, 
gw. D.G. Jones a J.E. Jones, op.cit. 44. Ymhellach, gw. A.L. Rowse, 
Tudor Cornwall: Portrait of a Society (London, 1969), 128-35. 


Harri Sef Harri Tudur. 


Trent Cyfeiriad at Stoke on Trent, lle y bu brwydr rhwng byddin Harri 
Tudur a byddin Lambert Simnel ar 16 Mehefin 1487. Ymhonnwr oedd 
Lambert Simnel yntau a thwyllodd lawer i gredu mai Edward, Iarll 
Warwig, ydoedd. Cafodd groeso mawr yn Iwerddon, ac fe'i coronwyd 
yn Edward VI gan Esgob Meath yn 1487. Croesodd, gyda 1500 o filwyr 
yr Almaen, i swydd Gaerhirfryn ond aflwyddiannus fu ei ymgais i 
drechu Lloegr a gwasgarwyd ei fyddin gan lu Harri Tudur. 


Bu geiliog buddugolieth Y mae'n bosibl fod yma gyfeiriad at un o 
wyth teitl a roddir ar y Mab Darogan yn y testun “Proffwydoliaeth y 
Wennol’, gw. R. Wallis Evans, ‘Daroganau’, B ix (1937-9), 315, sef 
llew, tarw, blaidd, oen, ych, lincs, gwennol, a cheiliog. Twyll gynghan- 
edd dd; ceir enghraifft yma hefyd o odl lafar â'r ll. ddilynol: 
buddugolieth / Blac-heth. 


llew coch Rhestra R. Wallis Evans y “llew coch” yn un o'r teitlau ar y 
Mab Darogan, gw. GWL ii? 267 ond hefyd 1. 34n uchod. 


Blac-heth Ar Frwydr Blackheath, a ymladdwyd ym mis Mehefin, 
1497, gw. A.L. Rowse, op.cif. 125-6. Achos y frwydr oedd 
gwrthwynebiad gwŷr Cernyw i'r dreth drom a gododd y llywodraeth i 
dalu am ryfela Harri Tudur yn yr Alban. Cefnogai'r Albanwyr Perkin 
Warbeck, ymhonnwr i'r Goron (gw. ll. 53n), yn hytrach na'r Brenin 
Harri Tudur, a bu anrheithio mawr ar y ffin â Lloegr. Nid oedd hynny 
o'r diddordeb lleiaf i wŷr Cernyw; yr hyn a'u poenai hwy oedd 
pwysau'r dreth, yn enwedig yng ngorllewin Cernyw o dan arolygaeth 
Syr John Oby, profost Coleg Glasney, ger Penryn. Ni chollwyd fawr o 
wŷr y brenin, ond a hwythau heb arfau digonol ac yn gymharol 
ddiarweiniad, bu'n galed ar fyddin Cernyw: “they were with no great 
difficulty cut in pieces and put to flight’, gw. ib. 126. 


136 


59 
60 


62 


63 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Sin Sef cyfeiriad at Sheen, y palas brenhinol yn Richmond yn Surrey. 
brain Trosiad (cyffredin mewn barddoniaeth Gymraeg) am filwyr yr 
oedd eu gelynion yn ysglyfaeth iddynt ar faes y gad. 

Cornwel Sef Cernyw, a fu'n ddraenen yn ystlys Harri Tudur droeon yn 
ystod ei deyrnasiad (gw. A.L. Rowse, op.cif.), nid yn unig yn ystod ei 
gwrthryfel yn 1497. 

go’ du Un o'r ardaloedd cyntaf i godi yn erbyn y dreth ryfel oedd 
trigolion plwyf St. Keverne yn ardal y Lizard. Eu harweinydd yno oedd 
Michael Joseph, y gof, gŵr o argyhoeddiadau cryfion a gwrolder mawr. 
Yr oedd St. Keverne o fewn y diriogaeth lle yr oedd Syr John Oby (gw. 
ll. 5n d.g. Blac-heth) yn gasglwr y dreth, gw. A.L. Rowse, op.cit. 121— 
2: 

eryr du Am yr “eryr du’ yn un o'r teitlau ar y Mab Darogan, gw. ll. 
36n. 

eurwar daid Taid Harri Tudur oedd Owain Tudur, a fu farw yn 1461; 
gall eurwar olygu ‘aur’? + ‘gwar’, neu ‘aur’ + ‘gwar’ yn cyfeirio at 
gadwyn neu goler aur am ei wegil. Am euro gwar ‘urddo’n farchog’, 
gw. GDEp 9.27-8n, 12.29—30n. Eithr yn y farddoniaeth gall taid yn 
hawdd olygu ‘hynafiaid’. 


64 llawgoch Sef yr un ‘a gwaed ar ei ddwylo’ yn dilyn ei wrhydri a'i 


65 
66 


67— 


68 


70 


71 
72 


feistrolaeth mewn rhyfel. Efallai fod yma hefyd gyfeiriad at Owain 
Lawgoch (c. 1330-78), Mab Darogan arall a milwr cyflogedig a 
dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes yng ngwasanaeth brenhinoedd Ffrainc yn 
milwrio yn erbyn Coron Lloegr, gw. CLC? 548-9. 

pig H.y. pig yr eryr, sef Harri Tudur, gw. ll. 63n. 

hyd ym Merwig Berwig (Berwick-upon-Tweed), ffin eithaf Lloegr. 
Newidiodd ddwylo rhwng Lloegr a'r Alban dair gwaith ar ddeg yn 
ystod y blynyddoedd 1147 ac 1482, cyn cael ei chydnabod yn derfynol, 
yn 1482, i bob pwrpas yn un o drefi Lloegr, ond yn swyddogol * “of” 
the Kingdom of England but not “in” it’. 

70 Gw. G. Williams, Recovery, Reorientation and Reformation: Wales 
c. 1415-1642 (Oxford and Cardiff, 1987), 242-3, am y camau a gymer- 
odd Harri VII i ddileu rhai o anfanteision cyfreithiol bod yn Gymro. 
Owain Cyfeirir yma at y Mab Darogan, Owain wrth ei enw bedydd, 
ond yn ddiweddarach Harri Tudur, gw. llau. 23—4n. Y mae'r ll. fel y 
mae yn rhy hir o sillaf. 

braint Yr ystyr fwyaf naturiol yn y cyd-destun hwn yw “rhyddid”, ond 
gellid hefyd “urddas, anrhydedd” neu efallai hawl. 

Cynghanedd lusg yn cynnwys yr odl -fed / fedd-. 

Harri Sant Sef Harri VI, Brenin Lloegr 1422—61 ac a ddaeth i'r orsedd 
drachefn yn 1470-1; fe'i llofruddiwyd yn 1471 yn Nhŵr Llundain. 


75 


76 


77 


78 


NODIADAU 5 137 


Rhestra R. Wallis Evans ‘sant’ yn un o’r teitlau ar y Mab Darogan a 
dywed, ‘y sant invariably refers to Henry VI’, gw. GWL ii? 268; gw. 
hefyd G. Egan, ‘The London that records fail to show’, British 
Archaeology, 16 (July, 1996), sy'n dangos sut yr aethpwyd ati i 
hyrwyddo cwlt ‘Sant’ Harri VI gan yr awdurdodau a oedd yn awyddus i 
sefydlu a chryfhau'r frenhiniaeth Duduraidd: “The new authorities 
fostered the cult of “Saint” Henry VI, whose murder by the rival 
Yorkists half a generation earlier was central to a blend of religious and 
worldly propaganda put out on behalf of the new regime. The cult, 
based in nearby Windsor, was made familiar to Londoners by the mass- 
production of pilgrim souvenirs; and over 200 of these, featuring Henry 
in several different versions, have now been excavated in London.” 


Wythfed ... Seithfed Wrth gyfeirio at frenhinoedd Lloegr y mae 
Dafydd Trefor yn defnyddio'r trefnolion fel pe baent yn enwau priod, 
cf. GLMorg 55.5 Pan goded Seithfed dros wart. 


hirwydd “Coeden dal’, cyfeiriad at Harri VIII yma, y mae'n debyg, ond 
am yr epithet Harri Hir am Harri Tudur, gw. Harri Hir a'i haid GDLl 
43 (11.48). 


Gwneuthuriad Deellir yma yr eg. sy'n dwyn yr ystyr “gwneuthurwr, 
créwr’, gw. GPC 1691 d.g. gwneuthuriad^. Yn yr Ysgrythurau priodolir 
y gwaith o greu'r byd i bob un o dri pherson y Drindod a deellir eu bod 
yn cydweithio yng nghreadigaeth y byd; yma cyfeirir at Grist yn grêwr, 
cf. Col i.16 oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y 
ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwydd- 
iaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. 


Llsgr. K arrioed dim orras i dad. Dewiswyd y ll. hon er gwaethaf y 
diffyg treiglad i dim, y gyfatebiaeth -d d- = D- o dan yr acen, a thwyll 
gynghanedd s; ond ceid ll. reolaidd o ddilyn darlleniad y llsgrau. eraill, 
llsgrau. a gopïwyd wedi dyddiau Dafydd Trefor ac sydd â naws cysoni a 
chywiro arnynt. Gellid yr ystyr “Ei Dad’, sef Crist yn cyfeirio at Dduw'r 
Tad, neu ddeall ei dad yn gyfeiriad at dad Harri VIII, sef Harri Tudur, 
ac mai ergyd y cwpled yw ‘Na fydded i Grist leihau / gyfyngu ar fendith 
Harri Tudur [yn y nefoedd]. 


6 


Rhialtwch y tynnwr coes yw nodyn llywodraethol y ffugfarwnad hon ac y 
mae'n amlwg yn adleisio'r ffugfarwnad i Guto'r Glyn o waith Llywelyn ap 
Gutun.! Ni wyddys ach Wiliam ap Gruffudd ap Dicws, gwrthrych y cywydd 


' Gw. GGP 98-103 (cerddi XXXVII-XXXVIII). Am ragor o ffugfarwnadau, gw. W.J. Griffith, 
‘Marwnadau i ddynion byw’, Beirn i (1911), 34-8; H.M. Edwards, ‘Murnio marwnadau: golwg ar y 
ffug-farwnad yng nghyfnod y cywydd’, Dwned, v (1999), 47-70. 


138 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


hwn, ond nodir enw rhyw Wiliam ap Gruffudd ap Richard, y bu i'w fab, 
Gruffudd, briodi Catrin, yn achau Bartrum.” Os gwrthrych y gerdd hon 
ydoedd y gŵr hwnnw, yna yr oedd yn uchelwr. Tybed a oedd ganddo gartref 
yn agos i Lyn Conwy a'i fod yn hanfod o ardal Ysbyty Ifan (noder y 
cyfeiriadau mynych at Lyn Conwy, llau. 2, 9, 19, 24, 40); neu tybed a oedd 
yn westai i Robert Salsbri yr aeth Wil ato yn ei drallod i chwilio am loches? 
Ni ellir dyddio'r cywydd ddim nes nag i chwarter cyntaf yr unfed ganrif ar 
bymtheg, i'r cyfnod pan oedd Robert Salsbri, o deulu plas Lleweni, yn noddi 
eirchiaid yn ei gartref yn y Plas Isaf, Llanrwst, yn eu plith bysgotwr 
uchelwrol o fardd a aethai i drybini ar y llyn ac a fu mewn perygl am ei 
hoedl, os gwir y stori hon.? 

Gall mai stori wneud a adroddir yma am yr uchelwr a enwir, yn ddilornus, 
Wil (ond Wiliam i'w fam, ll. 6) yn mynd din dros ben (ll. 16) i'r dyfroedd 
oerion cyn cael ei dynnu allan a'i lusgo i wres a chroeso'r Plas Isaf. Gan fod 
Glan Conwy (ll. 2) yn gyfuniad sefydledig (o leiaf yn enw'r plwyf 
Llansanffraid Glan Conwy) y mae'n bosibl mai ym mharthau isaf Afon 
Conwy y lleolwyd drama'r cywydd hwn. Tuedda Afon Conwy i ffurfio 
“llynnoedd” (fel y daw'r llanw i mewn) wrth nesâu at y môr; hawdd fyddai i 
Wil lanio yn y Plas Isaf wedyn! 

Os nad yw'r stori yn un gwbl ddychmygus yna y mae ynddi gryn orliwio. 
Yr oedd yn arfer gan y beirdd ddychanu person drwy adrodd stori gelwydd 
golau amdano. Portreedir Wil yn ddihiryn castiog, yn sgut am ei swper a'i 
gysur onid yn lwth, ac yn sicr yn ddyledwr i'r Eglwys (llau. 31—2). Blas y 
bwrlêsg sydd yma. Pentyrrir straeon am y troeon trwstan a ddigwyddodd i 
Wil, a chofnodir sawl cam gwag a gymerodd: catalog o drafferthion ynfytyn 
ym marn unrhyw un arall, ond yn mennu dim ar Wil: Fo rôi hyr, ar ei heri, / 
I bawb cyn ffraethed â'r bi (llau. 45—6). Cryfhau'r cyfeillgarwch rhwng 
Dafydd Trefor a gwrthrych ei gerdd yw nod y cellwair hwn yn unol ag arfer 
Cywyddwyr y cyfnod, a dichon fod yma beth o'r hyn a ddisgrifiodd A.R. 
Radcliffe-Brown yn ‘joking relationship”: 


a relation between two persons in which one is by custom permitted, and 
in some cases required, to tease or make fun of the other who, in turn, is 
required to take no offense.* 


2. P.C. Bartrum: WG2 ‘Gruffudd ap Cynan’ 6(B). 

3 Priododd Robert Salsbri a symud i fyw i'r Plas Isaf yn Llanrwst, sir Ddinbych. Ni wyddys 
dyddiad geni, priodi, na marwolaeth Robert Salsbri. Ni lwyddwyd i ddod o hyd i'w ewyllys yn 
Llysoedd Profiant Bangor na Llanelwy, nac ychwaith yn Llys Profiant Caer-gaint os bu iddo brofi ei 
ewyllys yn Llundain. Nid yw cofrestri plwyf tref Llanrwst yn dechrau tan 1613 (bedyddiadau), 1615 
(priodasau), a 1615 (claddedigaethau) ac felly ni chafwyd gwybodaeth am ddyddiad claddu. Gw. 
hefyd lau. 37—8n. 

4 A.R. Radcliffe-Brown, ‘On Joking Relationships’ yn Structure and Function in Primitive 
Society (London, 1975), 90 ac a ddyfynnir yn J. Hunter, ‘Cyd-destunoli Ymrysonau’r Cywyddwyr: 
Cipolwg ar “Yr Ysbaddiad Barddol” ’, Dwned, iii (1997), 37. 


NODIADAU 6 139 


Tybed ai marwnad uchelwr ai, efallai, farwnad bardd sydd yma?> 

Cynnal y syniad o ddewrder a haelioni, rhinweddau uchelwriaeth, a wna'r 
farwnad draddodiadol ond cellwair llawen a digywilydd am lolyn trwsgl ac 
aneffeithiol, am y glwth a ddifâi fwyd a diod ei noddwr, yw'r ffugfarwnad 
hon. Pegynu rhwng llef o alar a llef o gysur bob yn ail a wna'r farwnad 
draddodiadol, ond bonllefau o chwerthin harti a glywir drwy'r ffugfarwnad 
hon. 


1 


18 


23 


26 


30 


Sylwer ar y tebygrwydd rhwng y ll. hon a ll. agoriadol “Ateb i Lywelyn 
ap Gutyn’, gw. GGP 101 (XXXVIII.1) Mae llef oer mal llifeiriaint. 


Conwy Ar Afon Conwy, gw. ELISG 63, 98, ac ar Lyn Conwy ger 
Ysbyty Ifan, tarddiad yr afon honno, gw. ib. 93; cyfeiriadau at y llyn a 
geir yn llau. 9, 19, 24, 40. 


cau Dehonglir gau y testun yn ffurf dreigledig cau ‘twyllodrus’, gw. 
GPC 441 a cf. Il. 21. 


trychiolaeth Ffurf amrywiol ar drychiolaeth; cf. drem/trem, drum/trum, 
&c. 


Wil Wiliam ap Gruffudd ap Dicws, gw. y nodyn cefndir uchod. 


rhyriodd Nis rhestrir yn WVBD nac yn GPC 3142, ond cf. rhyred eb. 
‘cwrs cyflym, rhuthr, brys, ffrwst; gormodedd, rhysedd, traha, rhyfyg” a 
gellir tybio mai ffurf 3 un.grff.myn. y f. rhyrio gydag ystyr debyg i ystyr 
bwriodd ar ddechrau'r ll. sydd yma. 

enwair Llsgrau. ynwair. Ni ddigwydd ynwair yn slipiau GPC ond ceir 
anwair ac enwair yn amrywiadau ar genwair ‘gwialen bysgota’, gw. 
GPC 1393. 


tost Ar fost ‘harsh, painful’, gw. WVBD 538. 


ymsocian Y mae'n bosibl mai gwall am yn socian yw hwn, gan mai yn 
WS (1547) y mae'r enghraifft gynharaf a nodir yn GPC, gw. ib. 3314. 


Nyddodd allan o'r noddyn Dygir i gof yma chwedl “Culhwch ac 
Olwen’ lle y mae Cacamwri ac Osla Gyllellfawr yn cael trochfa yn 
Afon Hafren wrth ymladd â'r Twrch Trwyth, gw. CO? 41 (1192-6) 
Kacamwri, ual y tynnit ef y uynyd, y tynnei deu uaen ureuan ynteu y'r 
affwys. Osla Gyllellfawr ... ual y tynnit ef y uynyd y tynnei hitheu ef y'r 
affwys. Gw. hefyd lau. 27—8 isod. 


ysbrotiannwr O'r f. sbrotian, sbrotio “chwilota, chwilmentan, turio; 
prowla; mân-ladrata”, gw. GPC 3196. 

sentes Deellir yma sentens “dedfryd”, a bod Wil yn sefyll dan gon- 
demniad llys yr Esgob oherwydd iddo beidio â chyffesu ei bechod; er 


* Ar yr isfathau o farwnad, gw. Bleddyn O. Huws, “Astudio Genres y Cywydd’, Dwned, i (1995), 


75. 


140 


31 


34 


35 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


mwyn y gynghanedd defnyddiwyd ffurf amrywiol ar sentens a fyddai’n 
odli â gyffes. 

degwm Degfed ran o incwm amaethyddol; fe'i telid i Eglwys Rufain i 
gynnal yr offeiriadaeth a'r grefydd sefydledig. Y mae'n amlwg fod Wil 
mewn dyled i'r Eglwys ar gyfrif taliadau degwm o ryw swm afresymol 
uchel. Gw. ODCC? 1626; ymhellach, gw. E. Le Roy Ladurie, Tithe and 
Agrarian History from the Fourteenth to the Nineteenth Centuries, 
translated by S. Burke (Cambridge and Paris, 1982). 

soelio Cynigir mai cywasgiad o *absoelio, gair benthyg o'r S. absolve 
“rhyddhau, rhoi pardwn i’, yw hwn, cf. HG 32 (26.9c—d) heb na gweddi 
nag ympryd / na phenyd nag ynsoelio (Tomas ab Ieuan ap Rhys) 

aren Gair mwys; gellid dewis yma rhwng yr ystyron ‘ffraeth’, 
“digywilydd”, neu ‘doeth’, gw. GPC 191, ond diau y byddai naws y 
cywydd yn mynnu ystyr ddifrïol. 

llawiad “Y weithred o ddefnyddio'r llaw”, gw. GPC 2112 d.g. llawiad!; 
rhestrir y ll. hon yn unig enghraifft o'r gair yn y farddoniaeth. 


37-8 Robert ... / Salbri Bu i Tomas Salsbri (m. 1471), y cyntaf o'r teulu i 


37 


gael ei ddisgrifio fel un o Leweni, bum mab, yn eu plith Robert Salsbri a 
ddaeth yn berchennog stad y Plas Isaf, Llanrwst. Ato ef yr aeth Wil am 
nodded. Priododd Robert Salsbri Wenhwyfar, ferch (a chyd-aeres) Rhys 
ab Einion Fychan o'r Plas Isaf, Llanrwst, gwraig a oedd yn werth mil o 
forciau (neu £667) y flwyddyn, gw. PACF 222; L. Dwnn: HV ii, 331; 
R.O.F. Wynne, “The Wynne Family of Melai and Garthewin’, TCHSDd 
v (1956), 78; iddo ef y canodd Huw ap Dafydd, gw. GHD cerdd 13. Yn 
ôl PACF 221 yr oedd Robert Salsbri yn “Rector of Llansannan, Vicar of 
Corwen, and sinecure Rector of Llanrwst, 1537” ond y mae'n debyg mai 
camgymeriad am 1573 yw'r dyddiad yn PACF 221: cofnodir i ryw 
Robert Salsbri fod yn ficer Corwen rhwng 1573 a 1578, gw. D.R. 
Thomas: HDStA ii, 149, a'r tebyg yw mai ef (sy'n rhy hwyr i'r cywydd 
hwn) yw'r un y sonnir amdano yn y cofnod am Robert Salsbri yn PACF 
221. Yn ôl TA 667 yr oedd Robert Salsbri y cywydd hwn yn dal swydd 
rhysyfwr; awgrymir iddo symud i fyw i Ruthun, neu gael tir yno a 
fuasai gynt yn eiddo i'w deulu, gw. TA 23 (IV.85-8), 557. Dyma'r 
Robert Salsbri a oedd yn daid i William Salesbury y mae ei ach yn P.C. 
Bartrum: WG2 “Salesbury” 5; bu tad William Salesbury farw yn 1520, 
gw. Y Traddodiad Rhyddiaith (Darlithiau Rhydychen), gol. G. Bowen 
(Llandysul, 1970), 27n1. Hefyd, gw. ll. 38n. 


aur dribys Tybed ai cyfeiriad at arfbais teulu'r Salsbrïaid sydd yma? 
Fe'i disgrifir yn DWH ii, 516: “Gules, a lion rampant Argent between 
three crescents Or’. Syr Tomas Salsbri, a ymladdodd ym Mrwydr 
Blackheath, 1497, efe gyntaf a roddes dair lleuad aur yn ei bais arfau 
medd Tudur Alet, gw. LlGC 7008E, 106 a ddyfynnir yn GST ii, 36. 


NODIADAU 6 141 


38 Lleweni Plasty yn Nyffryn Clwyd (i'r gogledd-ddwyrain o dref 
Dinbych ac ym mhlwyf Henllan), a oedd yn gyrchfan beirdd, gw., e.e., 
I. Williams, “Cerddorion a cherddau yn Lleweni, Nadolig 1595”, B viii 
(1935-7), 8-10; ByCy 844-5. O gyff teulu Lleweni y deuai'r Robert 
Salsbri y cyfeirir ato uchod llau. 37-8: yr oedd yn fab i Tomas Salsbri a 
laddwyd ym Mrwydr Barnet, 1471, ac yn frawd i Syr Tomas Salsbri y 
bu'n ymladd ochr yn ochr ag ef ym Mrwydr Blackheath, 1497, 
ymhellach, gw. PACF 221, 222; P.C. Bartrum: WG2 “Salesbury” 1, 5. 


44 aeth awr o'i go’ Aethai amser yn angof i Wil wedi cael ei wala a'i 
weddill o wyth math o win yn y Plas Isaf, ynteu ai “mynd o'i go am 
awr’ a olygir? 

45 rhôi hyr Ar rhoddi hyr ‘to challenge, defy’, gw. GPC 3090 a cf. GDG? 
220 (80.31) Rhoes hyr ym yn rhy sarrug, / Rhoes frath llawn yn 
rhawn yr hug. 


47-8 O doef... / ... acw'n rhad Petai Wil yn dod â phos “dyfaliad”, 
annhebyg y câi neb ddianc heb roi rhywbeth iddo. 


47 doef Deellir y ffurf hon yn gywasgiad o dôi ef (ond weithiau ychwan- 
egir -f heb unrhyw sail ieithyddol at ffurfiau'n diweddu'n llafarog yng 
nghyfnod Cym.Diw. Cynnar). 

54 ysgwliwn Benthyciad o'r S. scullion, “gwas cegin, golchwr llestri', gw. 
GPC 3254 d.g. sgwliwn; ychwanegir yr y- epenthetig yma er mwyn hyd 
yll. 

56 ci Am y ddihareb ‘Bolied ci a bery dridiau', gw. DiarC 41. Cyfeirir at 
gŵn yn llau. 56, 62, 72: noder bod iddynt safle isel ymysg anifeiliaid yr 
Oesoedd Canol oherwydd eu bod mor lwth: “One of the most repeated 
medieval fables ... was that of the dog who loses the cheese he is 
carrying by reaching for his reflection in the water, and dogs were 
vilified for the greed that drove them to return to their own vomit (a 
characteristic that preoccupied medieval commentators)’, gw. J.E. 
Salisbury, The Beast Within: Animals in the Middle Ages (New York 
and London, 1994), 133; cf. ll. 72 isod. 


58 dyfalwr du Cf. GGLl 20.1 ac ib.n. 


6l carol ewigol Naill ai yr oedd dawns egnïol yn cael ei pherfformio o 
amgylch Wil, neu yr oedd Wil ei hun yn ddawnsiwr, ar carol 
‘dawns[iwr]’, cf. GGLl 6.5—6 Carol maenol o'r mynydd, / Canmlwydd 
a'i swydd fydd oes hydd. 

66 calyn eirth Os deellir calyn, amrywiad ar canlyn, i olygu “canlyn ar ôl, 
dilyn’ ac arth yn ei ystyr lythrennol, y mae'n rhaid tybio mai at faetio 
eirth y cyfeirir yma, sef yr arfer o gadwyno eirth wrth bostyn wrth eu 
coes ôl i'w poeni gan gŵn. Yr oedd yn arfer boblogaidd gan bob 
dosbarth yn y gymdeithas nes ei gwahardd drwy gyfraith yn 1835. Gan 


142 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


fod Wil wedi torri ei glun, byddai ca(n)lyn eirth (h.y. hebrwng eirth o 
gwmpas i'w baetio) yn alwedigaeth addas iddo. Ond o ddeall eirth yn 
ffigurol i olygu “person garw anfoesgar a llidiog” (gw. GPC 212) yna 
gellid deall bod Wil yn cadw cwmni oferwyr. Ystyr frudiol arth yw 
person twyllodrus: ‘arth usually ... implied treachery and referred to 
[Henry Neville, the Earl of Warwick], whose banner was a Bear with a 
Ragged Staff? (gw. GWL ii? 268 ac a ddyfynnir yn GIBH 4.46n d.g. 
arth). 


clun ôl Codai eirth i sefyll ar eu dwy goes ôl yn yr ymrysonau baetio 
eirth, yn ogystal ag yn ystod arddangosfeydd mewn ffeiriau lle y codai 
eirth ar eu coesau ôl i “ddawnsio” neu symud yn rhythmig i gyfeiliant 
cerddoriaeth. 


70 yntŷ Cywasgiad o yn y tŷ, cf. GGrG At 1i.26 yn tân, a gw. ib.n. 
72 tai'r caws Cf. tŷ llaeth ‘dairy’. Hefyd, gw. ll. 56n. Twyll gynghanedd c. 


78 ilaw ddiawl Ar y diafol, sef arweinydd yr angylion syrthiedig, gw. 
ODCC? 474-5. Fe'i portreedir ym myd celf a llenyddiaeth y Gymru 
ganoloesol weithiau yn gyff gwawd, dro arall yn ffigur dychrynllyd. 
Yma y mae'n ymgiprys am enaid ac y mae Dafydd Trefor, y bardd 
cellweirus yn hytrach na'r offeiriad Catholig, yn deisyf gosod Wiliam 
ap Gruffudd ap Dicws yn llaw'r diafol. Ymhellach, gw. J.B. Russell, 
Lucifer: The Devil in the Middle Ages (Ithaca, New York, London, 
1984). 


ralai Nis rhestrir yn GPC 2973; fe'i deellir yn amrywiad ar rali, 
benthyciad o'r S. rally ‘an angry scolding, wrangling’, gw. WVBD 453. 
Ond sylwer ar ddarlleniad llsgr. B ai irheledd ddu: Yr Heledd Ddu oedd 
yr hen enw ar Nantwich; cf. CLlH 227. 


7 


Cywydd i ofyn almari gan Wiliam ap Maredudd ap Rhys o Lanfairfechan yn 
sir Gaernarfon yw'r cywydd hwn. Dymunai'r telynor o Fôn, Dafydd ap 
Gwilym ap Dafydd (arno, gw. 7.10n), gael cwpwrdd gan ei noddwr gan nad 
oedd y god a oedd ganddo i storio ei fwyd, mwy na'r god a oedd yn dal ei 
delyn, yn cael llonydd gan bla o lygod a'u trachwantai. Cywydd dychan yw 
teitl y gerdd yn Llst 125 a chywydd gofyn ydyw yn ôl teitl llawysgrif Pen 
155, ac yn wir y mae'r gerdd yn gyfuniad o'r ddeubeth. 

Y mae pum rhan i'r cywydd hwn. Egyr drwy ddadlau achos Dafydd ap 
Gwilym ap Dafydd a dangos pa mor werthfawr iddo oedd ei wenith a pha 
mor drwyadl y difawyd ei eiddo gan frain allan yn y maes (ll. 3), a chan 
lygod o bell ac agos (ll. 4). Rhestru a phentyrru enghreifftiau yw dewis 
dechneg y bardd a rhestra'n fanwl yr hyn a ddifrodwyd (llau. 11-20). Y 
mae'r ail ran (llau. 21-36) yn disgrifio Wiliam ap Maredudd ap Rhys; y 
mae'r drydedd adran yn gofyn am nawdd Wiliam a'i wraig, Myfanwy ferch 


NODIADAU 7 143 


Ieuan ap Maredudd Fychan (llau. 37—50), ac am anrheg a fyddai'n ‘mwrthod 
â'r drwg (ll. 40) a barai'r llygod. Yn y bedwaredd ran y mae'r bardd yn 
parhau â'i lifeiriant catalogaidd wrth ddisgrifio priodoleddau'r almari 
delfrydol, ynghyd â'i ehangder. Canlyniad y dull hwn o gyfansoddi yw 
rhedeg yn garlamus dros ben llestri gan ddod i uchafbwynt penysgafn o 
chwareus wrth restru'r hyn y gellid ei gadw yn y cwpwrdd hudolus hwn 
(llau. 57-62, 67-74). Cloir y cywydd gyda chic go egr i'r telynor, gan 
gyfeirio at ei ddiffyg lletygarwch (rhywbeth y dibynnai telynor crwydrol yn 
drwm arno) pe deuai'r rhodd hon yn eiddo iddo. 

Awgrymwyd bod yn y gerdd adleisiau o'r stori enwog am bibydd 
Hamelin! (er na roddir enghreifftiau penodol o hynny), ond tybed a oedd 
Dafydd Trefor yn gyfarwydd â'r hanes hwnnw? Daeth y stori am y daliwr 
llygod yn boblogaidd yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg er bod sail hanes- 
yddol ymadawiad plant Hamelin yn perthyn i'r flwyddyn 1284.? Esbonnir y 
chwedl amlaf drwy ddweud bod ymadawiad y gwŷr ifainc â'r dref yn 
gysylltiedig â gwladychiad yr Almaenwyr yn y dwyrain. Efallai y dylid 
edrych tuag adref am y dylanwad llenyddol mwyaf ar y cywydd, a throi yn 
hytrach at Bedair Cainc y Mabinogi ac at hanes y llygod yn yr ŷd.? 


1 gen Ffurf dafodieithol ar yr ardd. gan a fabwysiadwyd er mwyn 
cyflawni'r gynghanedd lusg (ond gallai hefyd fod yn gynghanedd draws 
gyferbyn (lafarog)). 


2 rhôi Llsgrau. AB duw a roe; deellir yma ffurf amhff. y f. yn gweithredu 
fel grff., gw. W. Beynon Davies, “Y Tymp Amherffaith”, SC xviii—xix 
(1983—4), 278. 


4 Dwy gytsain yn ateb un, g = g.g. 


6 misiff Benthyciad o'r S. mischief “drygioni, anfadwaith; anffawd’. 
Dyma'r enghraifft gynharaf i'w chofnodi, gw. GPC 2466. 


gormeisiaid Fe’i rhestrir yn ffurf l. gormeisiad “gormeswr, ... 
rheibiwr’, &c., yn GPC 1491. Cyfeirir at y llygod a oedd yn difrodi 
eiddo Dafydd ap Gwilym ap Dafydd. 


7 dygyn Cf. 4.61n. 


9 teiau Câi'r pla llygod ddigonolrwydd o fwyd yn nhai Dafydd ap 
Gwilym ap Dafydd, ond sylwer ar yr odl anfoddhaol rhwng feiau a Dai 
yn ail fraich y cwpled. 


10 dwygod Sef y god a ddaliai delyn Dafydd (ll. 11), a'r god a ddaliai ei 


! Dafydd Trefor: Gw 74, lle y tynnir sylw at gerdd Robert Browning ‘The Pied Piper of 
Hamelin’, cerdd sy'n dyddio stori trychineb Hamelin i 22 Gorffennaf 1376; am y testun, gw. Robert 
Browning, Bells and Pomegranates, iii: Dramatic Lyrics (London, 1842), 257-75. 

2. The poetical works of Robert Browning; vol. 3, Bells and Pomegranates I-VI, ed. Ian Jack and 
Rowena Fowler (Oxford, 1988), 258. 

3. PKM 59-65. 


144 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


fwyd (ll. 12). 

Dai Sef Dafydd ap Gwilym ap Dafydd, telynor o deulu Llwydiarth, 
Llannerch-y-medd yng nghwmwd Twrcelyn ym Môn, ar ochr ei dad; ei 
fam oedd Elin, merch Llywelyn ap Hywel o Brysaeddfed, Bodedern, eto 
ym Môn. Dichon mai ar ei ran ef y canwyd y cywydd i ofyn telyn, gw. 
cerdd 12, a digwydd cyfeiriad pellach ato yn rhan o'r ymryson a 
ysbardunwyd gan gywydd Dafydd Trefor i ofyn alarch (gw. I. George, 
“The poems of Syr Dafydd Trefor', AAST, 1935, 90-1). Ef oedd gŵr 
cyntaf Efa (merch Rhys ap Maredudd o Blas Iolyn), a briododd 
Faredudd ap Tomas, plas Porthaml yn Llanidan ym Môn, yn 
ddiweddarach. Am ach Dafydd ap Gwilym ap Dafydd, gw. PACF 103; 
P.C. Bartrum: WG2 ‘Carwed’ 2(B). Gw. hefyd D.W. Wiliam, 
Traddodiad Cerdd Dant ym Môn ([Bodedern], 1989), 17. 


16 O! Fair, gwaeth, a'i fara gwyn Llsgr. A a gwaeth mynd ai fara gwyn, 
llsgr. B o Fair gwaeth ai fara gwyn. Diwygiwyd yn Ofer gwaith, a'i 
fara gwyn gan I. George, gw. “The Poems of Syr Dafydd Trefor, 
AAST, 1935, 95. 


22 drwy Fenai Anogaeth i Ddafydd ap Gwilym ap Dafydd droi ei olygon 
am sir Gaernarfon, i gartref ei ddarpar noddwr, Wiliam ap Maredudd ap 
Rhys (gw. llau. 23—6), a'i wraig, Myfanwy (gw. ll. 45). 

23-6 Wiliam ... / ... / Aer Mredudd ... / Ŵyr Rhys Wiliam ap 


Maredudd ap Rhys o Lanfairfechan yn sir Gaernarfon; am gyfeiriadau 
ato, gw. Pen 176, 277, 278; Pen 177, 111, 184. 


24 Cynghanedd sain yn cynnwys yr odl arian / sarn. 


25,31 brig / gwraidd Delwedd gyffredin gan y Cywyddwyr yw darlunio 
teulu amlwg yn nhermau coeden, a nodi cenedlaethau'r teulu hwnnw o'r 
brig i'r bôn. Cf. GDEp 13-14. 


27 gafael Disgrifir Ifan (arno, gw. ll. 28) yn gynheiliad bywyd Dafydd ap 
Gwilym ap Dafydd a gwelir yma hefyd air mwys sy'n golygu cord 
cerddorol wrth ganu telyn, gw. J. Morgan, Mari Phylip (Caernarfon, 
1881), 20, “Gafaelion y galwai hi y chords—gafael wyth, gafael pump, 
&c.” Posibilrwydd arall yw gafael ‘tir, eiddo”, &c. 

28 Ifan llwyd Cyfeirir yma at Ieuan ap Maredudd Fychan, Bodwrda, 
Aberdaron, tad yng nghyfraith a chefnogwr i Wiliam ap Maredudd ap 
Rhys; am ach Ieuan, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Trahaearn Goch” 3(B). 
Cyfeiria //wyd naill ai at urddas gwallt wedi britho, neu at dduwioldeb 
Ieuan. 


32 heb ryw twn Cf. 1.30; a chyda'r IL, cf. 8.8n. 
40 drwg Sefy niwed a barai'r llygod wrth fwyta drwy bopeth. 


43 almari O'r S. almarie, almary, ffurf ddiflanedig ar ambry, yn golygu 
cwpwrdd neu gell (gw. OED? 352, 390), yn yr achos hwn ar gyfer cadw 


NODIADAU 7 145 


bwyd a diod o afael llygod. Defnyddiwyd almari gan Iolo Goch yn 
drosiad am long, hen almari môr (gw. GIG 148 (XXXIII.42), a chan 
Ddafydd ap Gwilym yn ei gywydd ‘Y Garreg Ateb’, hen almari hyll 
(gw. GDG? 348 (130.34)). 


45 Myfanwy Myfanwy ferch Ieuan ap Maredudd Fychan, ac aelod o deulu 
Bodwrda, Aberdaron. Apelia'r bardd at Fyfanwy, gwraig Wiliam ap 
Maredudd ap Rhys, y noddwr, i'w gynorthwyo i ddwyn perswâd ar ei 
gŵr i ganiatâu'r rhodd. 

47-8 Ifan Amhredudd / Fychan Gw. ll. 28n. 


47 planed Trosiad lled boblogaidd gan y beirdd yn ganmoliaeth am 
berson, yn enwedig merch neu wraig, ond weithiau am ŵr, cf. GLD 12 
(4.5) Robert blaned Amhredudd (“Moliant Robert ap Maredudd, Glyn- 
llifon”). 

54 Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu Ile i'r. 


58 chweugeintorth Y mae Dafydd Trefor yn dechrau mynd i hwyl wrth 
ddisgrifio'r cyfan y gallai cwpwrdd newydd y seiri ei ddal; ar waelod y 
cwpwrdd byddai lle i storio blawd (ll. 57) ac uwchben y cyntedd, sef y 
fynedfa i'r cwpwrdd, gellid storio 120 o dorthau o fara. Cynydda'r 
rhestr fel caseg eira nes cynnwys yn y pen draw Ddafydd ap Gwilym ap 
Dafydd ei hunan, ei ddodrefn, ei delyn, a'i holl deulu. 


59 Twyll gynghanedd //. 


61 efâ Llsgr.B efa. Gan mai Efa oedd enw gwraig Dafydd ap Gwilym ap 
Dafydd y mae'n anodd peidio â gweld ei henw yma, ond y mae'n llawer 
mwy tebygol mai ef â, sef fe â = ‘fe fydd yn mynd’, sydd yma. Posibil- 
rwydd arall yw'r ardd. efo ‘gyda’, gw. GPC 1172; WVBD 204-5. Y 
mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu Lle i. 


62 Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu Lle i. 
63 Y mae'r ll. fel y mae yn rhy hir o sillaf ond gellir cywasgu hithau a. 


67 nyth cacwn Defnyddir cymhariaeth o fyd natur i ddisgrifio clydwch y 
llwyth oddi mewn i'r cwpwrdd newydd, a phrysurdeb y sawl a fydd yn 
defnyddio'r gwrthrychau. Ond y mae yma hefyd awgrym o sain (ll. 70), 
a'r arfer o gymharu sŵn y delyn amhersain, heb ei chyweirio (ac yn 
enwedig y crwth), â swnian undonog a di-daw y gwenyn. 

68 gain Llsgrau. AB ein; gwelir yma ffurf 3 un.pres.myn. y f. genni “cael 
el gynnwys, cael lle (yn)’, gw. GPC 1380; WG 319, 323. 

71 boda dim Ymadrodd adferfol yn golygu ‘pob dim’, gw. GPC 294 d.g. 
bodo', boda, body. 

74 grugionyn Ffurf un. fachigol grugion ‘morgrug’, ac y mae'n debyg mai 
at y nythaid morgrug, yn hytrach na'r un morgrugyn, y cyfeiria'r 
gymhariaeth ond fod yr odl â braich gyntaf y cwpled yn mynnu'r 


146 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


bachigyn. 

76 llwyteg Fe'i deellir yma yn e.c. yn dwyn yr ystyr “gwelw a glandeg’, 
ond am yr e.p. neu ffugenw Liwyteg, gw. 12.6. 

78 ceiliog rhedyn Nodwedd ar geiliog y rhedyn yw cyflymder symudiad. 


8 


Cywydd yn gofyn bwa o law Syr Lewys ab Ieuan ap Tudur, gŵr a oedd yn 
dwyn cysylltiad â Niwbwrch ar Ynys Môn (ll. 16)? ac a oedd yn rheithor 
Llanbedrog (ll. 18), ar ran rhyw Syr Wiliam (ll. 23). Erbyn diwedd y 
bymthegfed ganrif a dechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, gydag oes newydd 
yn gwawrio, tueddid i ofyn yn y cywyddau am arf newydd, a dymuno gwn 
yn hytrach na bwa.? Yma, fodd bynnag, gofynnir am arf a fu'n dra phwysig 
yn hanes milwrol y Cymry yn ogystal â bod yn arf cenedlaethol y Saeson, ac 
ar fwa syrfeier (ll. 28) y mae Dafydd Trefor wedi rhoi ei fryd.* 

Y mae tair rhan i'r cywydd. Egyr drwy frolio ach Syr Lewys Niwbwrch, y 
darpar noddwr, ac ymhyfrydu yng nghampau rhyfelgar ei gyndadau (llau. 1— 
22). Ai gormodiaith sydd yma, ai disgrifiad o realiti profiad, y mae'n 
amhosibl dweud. 

Y mae'r ail adran yn cyflwyno'r cais am rodd o fwa, gan fod yr eirchiad 
wedi bod heb fwa drwy dri mis yr haf (llau. 25—6). Synhwyrir bod cyfeiriad 
at ryw elfen storïol yn y datganiad hwnnw, stori sydd â'i manylion yn 
hysbys i'r noddwr ac nad oes raid eu hailadrodd. Tybed a oes rhywun wedi 
dwyn bwa Syr Wiliam? Yna rhoddir darlun o ystwythder y bwa a ddymunir, 
a'r gwahanol siapau y gall bwawr profiadol eu llunio ag ef wrth ymladd ac 
wrth hela; yn fwyaf penodol fe'i cymherir â thair o lythrennau'r wyddor, sef 
S (ll. 35), W (ll. 36), ac Ff (ll. 37). 

Yna, yn y drydedd adran, cofnodir y darn deialog a fu rhwng y bardd a'r 
noddwr (llau. 47—52), cyn gorffen gyda gair cryf o anogaeth ar i Syr Lewys 
fod yn hael. 


!. Gw. P.C. Bartrum: WG2 “Cadafael Ynfyd’ (B). 

7 Ni ddigwydd ei enw yn rhestr clerigwyr LlGC 1626C, ii, 519; y cofnod cyntaf o dan blwyf 
Niwbwrch, neu Rosfair, yw enw Hugh ap Roberts a sefydlwyd yn ei swydd ar 13 Ionawr 1540-1. Y 
mae'n amheus a fu Lewys Niwbwrch yn offeiriad yn Niwbwrch; y mae'n fwy tebygol mai brodor o 
Niwbwrch ydoedd. 

3 Ar hanes y gwn, gw. C.J. Rogers, ‘The Military Revolutions of the Hundred Years’ War’, 
Journal of Military History, lvii (1993), 258-78; Esper Thomas, “The Replacement of the Longbow 
by Firearms in the English Army’, Technology and Culture, vi (1965), 382; D.F. Evans, “Y carl a'i 
trawai o'r cudd”: ergyd y gwn ar y Cywyddwyr’, Dwned, iv (1998), 75-105; id., * “Gwlad y Gwn”?: 
Cymru, y Canon a'r Dryll hyd at ddiwedd oes Elisabeth I', Cof Cenedl XVII, gol. G.H. Jenkins 
(Llandysul, 2002), 12. 

4 Ar fedr y fyddin Gymreig mewn saethyddiaeth, gw. Robert Hardy, Longbow: A social and 
military history (Sparkford, 1992), 36-8; ar y bwa hir yn arf y Saeson, yn anad neb, gw. G.F. 
Laking, A record of European armour and arms through seven centuries, iii (London, 1920), 144. 
Ymhellach ar y bwa, gw. A.E. Hodgkin, The Archer's Craft (London, 1951). 


NODIADAU 8 147 


said Sef ‘carn (cyllell, &c.), coes, dwrn, colsaid; ?llafn”, gw. GPC 3168 
a cheir enghraifft o'r un ystyr yn CA 369, ‘dwrn arf’; ond amheuir yr 
ystyr honno yn D. Jenkins, ‘said: gwrmsaid, gwynsaid; yslipanu', B 
xxxv (1988), 55—61, sy'n sicr mai “llafn” oedd ystyr wreiddiol y gair ac 
iddo ddatblygu'n ddiweddarach i olygu ‘tangnefedd’; yn GDG? 600 
deellir said i olygu “bôn y gwallt’. Er mai ‘carn’, ac efallai “llafn”, yw 
ystyr lythrennol said, y mae fel petai hefyd yn magu'r ystyr “safle, y tir 
y sefir arno, y ddaear y plennir peth ynddo’; yn ei said felly yw ‘yn 
sefydlog, yn ddisyfl’. 

Syr Lewys Lewys ab Ieuan ap Tudur ab Einion Sais o Fodorgan, gw. 
P.C. Bartrum: WG2 “Cadafael Ynfyd’ (B). Yr oedd Syr Lewys yn 
drysorydd esgobaeth Bangor. Olynodd Thomas David, a ddechreuodd ar 
ei swydd 23 Gorffennaf 1518 ond ni nodir dyddiad ei farwolaeth na 
dyddiad sefydlu Syr Lewys yn drysorydd yr esgobaeth: “When he died I 
find not, nor the Institution of LEWIS NEWBURGH, who is the next 
that occurs: He is supposed to have been a marry'd Man, and therefore 
oblig’d in Queen Mary's Reign to quit it”; ildiodd ei swydd i William 
Roberts, Archddiacon Meirionnydd, a sefydlwyd yn drysorydd 
esgobaeth Bangor ar 2 Awst 1554, gw. B. Willis: Bangor 155. Y mae 
tystiolaeth fod Lewys Niwbwrch wedi marw erbyn Ebrill 1555, gw. A.I. 
Pryce, The Diocese of Bangor in the Sixteenth Century (Bangor, 1923), 
14: penodwyd William Roberts yn rheithor Llanbedrog ar 6 Ebrill 1555 
oherwydd marwolaeth “Lewis Newburghe’; John Glynne oedd yn 
rheithor yno yn 1504, gw. ib. 81. Graddiodd Lewys ab Ieuan ap Tudur 
yn B.Cn.L. (Bachelor of Canon Law) ar 18 Ionawr 1526, gw. A.B. 
Emden, A Biographical Register of the University of Oxford A.D. 1501 
to 1540 (Oxford, 1974), 415. 

Iefan Tad Syr Lewys oedd Ieuan ap Tudur, a'i fam oedd Margred ferch 
Llywelyn ap Dafydd Gethin; arni, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Llywarch 
ap Bran’ 6(B). Yn ôl ll. 6 awgrymir bod Ieuan hefyd yn glerigwr wrth ei 
alwedigaeth. 

y Llyfr Sef y Beibl, cf. Eseia xxxiv.16 llyfr yr Arglwydd. 

Tudur Taid Syr Lewys, gw. ll. 3n. 

Heb ryw twn, y Brytaniaid Â'r ll. hon, cf. 7.32 Heb ryw twn, a 
Brytanaidd. Y Brytaniaid yw'r Brythoniaid, sef y Cymry, ac addefir 
yma fod i rai ohonynt ryw fwn “disgynyddiaeth doredig, ach doredig’; 
deellir y Brytaniaid yn gyfeiriad yn ôl at dad Lewys a'i daid. 

dwg y bel Ar sail odl y gynghanedd lusg deellir yma bel (S. bell 
‘cloch’) yn hytrach na ffurf dreigledig pêl. Ar ystyr yr ymadrodd dwyn y 
bel dilynir arweiniad GDG? 475—6 “rhagori, bod ar y blaen” ac OED? ii, 
89, lle yr esbonnir mai cyfeiriad at gloch y fuwch neu'r ddafad sy'n 


148 


11- 


12 


13 
14 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


arwain y gyr neu’r ddiadell yw’r gloch hon, a bod yr ymadrodd to bear 
the bell yn golygu ‘to take the first place’, a to bear or carry away the 
bell yn golygu ‘to carry off the prize’. Gellir aralleirio'r ll. hon “Ennill y 
fuddugoliaeth fel Llywelyn”. Ar sail cwpled o waith Tudur Aled y mae 
E.I. Rowlands yn hyderus mai dau ffigur gwahanol yw “mynd â'r bêl” a 
‘mynd â'r gloch’, gw. GLM 376. Cf. GDGor 7.80n sy'n barnu o blaid 
pêl (barnu'r bêl) yn hytrach na bel; a GSRh 11.72n sy'n pleidio, yn 
betrus, bel (biau'r bel). Gw. hefyd GPC 1130 d.g. d[wyn] y gloch ‘to 
excel, carry the bell, take precedence over others, hold the prize’, a cf. 
TA 165 (XXXVIII.64) Wrth roi i glêr, aeth a'r gloch. 


Llywelyn Yr oedd Llywelyn ap Dafydd Gethin yn daid i Syr Lewys, yn 
dad i'w fam, Margred, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Llywarch ap Bran’ 
6(B). Clodforir ef am ei wrhydri mewn rhyfel ac am ei ddewrder yn ei 
arfwisg ddisglair. Ni wyddys ym mha ryfel(oedd) y bu'n brwydro ond y 
mae'n debyg mai tua chanol y 15g. y byddai Llywelyn yn ei gryfder. 

12 Dafydd ... / Gethin Yr oedd Dafydd Gethin yn dad i Lywelyn, ac 
yn hen daid i Syr Lewys, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Llywarch ap Brân” 
6(B). 

wyth Deellir yma y rhifol wyth yn hytrach na ffurf dreigledig yr e. 
gŵyth “llid”; yr oedd dawn a gwrhydri Dafydd Gethin mewn brwydr yn 
fwy effeithiol na gwrthymosodiad wyth milwr. 

Cynfrig Ni ddigwydd yr enw Cynfrig yn ach Syr Lewys Niwbwrch. 
cydlasa' Fe'i deellir yn ffurf gywasgedig o cydlafasai; ar llafasu 
“beiddio, ... anturio”, gw. GPC 2068. 

Coedleision Digwydd Lleisiawn droeon yng nghanu Cynddelw 
Brydydd Mawr a Llywarch ap Llywelyn “Prydydd y Moch' wrth 
gyfeirio at wŷr Powys: tylwyth Lles Llaw Ddeog, un o hynafiaid tywys- 
ogion Powys (gw. EWGT 137) oedd y gwŷr hyn. Ond cofnodwyd dau 
gyfeiriad at Coedleision yng nghasgliad Melville Richards o enwau 
lleoedd, a gedwir yn yr Archif Enwau Lleoedd yn Adran Llawysgrifau 
Prifysgol Cymru Bangor; y mae'r naill ym mhlwyf Llangynwyd ym 
Mro Morgannwg a'r cyfeiriad hynaf ato yn dyddio'n ôl i 1630 (cyfeiriad 
map OS SS8588 a gw. WATU 131), a'r llall ym mhlwyf Pendeulwyn 
ym Mro Morgannwg ac yn perthyn i'r flwyddyn 1833 (cyfeiriad map 
OS ST0476 a gw. WATU 173). Diolchir i'r Athro Hywel Wyn Owen 
am y cyfeiriadau hyn. Diolchir hefyd i'r Parchedig Ddr Dafydd Wyn 
Wiliam am y sylw a ganlyn: “Y mae'n sicr fod Lewis ab Ieuan, trwy ei 
fam, yn hanu'n uniongyrchol o Gadwgan ap Llywarch ap Brân. 
Gwaetha'r modd nid yw enwau gwragedd hynafiaid gwrywaidd y fam 
yn hysbys, hyn yn golygu na ellir profi cyswllt â Leision. Ond yr oedd 
teuluoedd Mysoglen a Myfyrian o gwmwd Menai yn olrhain eu llinach 
at Leision ... felly ... yr oedd cyswllt rhwng Lewis Niwbwrch trwy'i 


NODIADAU 8 149 


fam 4 Lleision ond ni ellir profi hynny oherwydd diffyg tystiolaeth.’ 


15 Brutys Sef Brutus, pennaeth chwedlonol y Brython. Cedwir y ffurf 
Brutys er mwyn yr odl â Lewys. 


18 llun Awgryma'r treiglad yr a. “lluniaidd” yn hytrach na'r e. “gwedd”. Y 
mae'r ll. fel y mae yn rhy fer o sillaf. Nodir padrïarch fel amrywiad ar y 
ffurf padriarch yn GPC 2701 d.g. patriarch, a rhoddai hynny hyd cywir 
i'r ll., ond hefyd y bai “crych a llyfn”. 
padriarch Llanbedrog Ar Lanbedrog yn Llŷn, gw. WATU 104. Yr 
oedd Syr Lewys Niwbwrch yn rheithor plwyf Llanbedrog hyd 1535, ac 
yn ôl Valor Ecclesiasticus 1535, vi, xxxiii, ‘It’ I y* sayd Lewis had a 
Relyk callyd Gwawe pedrok & the feryn therof was iiijl! & nowe I had 
nothyng but y' it standyth yn Schurch by the comandement of the 
Ordenar’, gw. LBS iv, 1023, a 103n1, ‘ “Gwawe pedrok,” no doubt, 
stands for “Gwaew Pedrog,” his spear, whatever may be the legend.” 
Gw. hefyd ll. 3n. 


19-20 Brân ... / Llywarch Ymhyfrydir yn y ffaith fod Syr Lewys yn 
hanfod o linach Llywarch ap Brân ar ochr ei fam, gw. ll. 5n; Llywarch 
ap Brân oedd pendefig un o Bymtheg Llwyth Gwynedd, a phendefig un 
o dri llwyth Môn, ynghyd â Hwfa ap Cynddelw a Gweirydd ap Rhys 
Goch. 

20 Cyfatebiaeth ch = th. 

23 Syr Wiliam Ni wyddys pwy yw'r Syr Wiliam y mae Dafydd Trefor yn 
ei gyfarch yma, ond y mae'n ddigon teg dyfalu mai clerigwr, yn hytrach 
nag uchelwr o farwn, ydoedd, ac yn sicr felly os ato ef y cyfeirir yn ll. 
27 fel gleisiad y glêr. Go brin mai cyfeiriad at Syr William Gruffudd, 
trydydd Siambrlen Gwynedd, sydd yma, sef y gŵr y canodd Dafydd 
Trefor gywydd gofyn gordderch a thelyn o'i law, cywydd gofyn a droes 
yn sbardun ymryson (gw. I. George, “The poems of Syr Dafydd Trefor”, 
AAST, 1935, 96-7). Y mae'n bosibl mai Wiliam ab Ieuan oedd enw'r 
eirchiad—os felly, cf. A.J. Pryce, op.cif. 48 ac efallai P.C. Bartrum: 
WG2 136 “Bleddyn ap Cynfyn’ 40 (Ci;)—ond y mae'r dyddiadau'n 
broblem ddifrifol. 

25 mab Ieuan Sef Syr Lewys ab Ieuan, gw. ll. 3n. Cyfatebiaeth n = m. 


27 gleisiad y glêr Defnyddiai'r beirdd y darlun o'r eog ifanc ac iddo gefn 
glas ariannaid yn ffigurol am offeiriad neu ŵr eglwysig, cf. GLM 95 
(XXVI.24) mae'r gleisiad mawr eglwysig, a gallai fod yn gyfeiriad at 
Syr Lewys neu at Syr Wiliam. 


28 bwa syrfeier A yw hwn yn fath penodol o fwa, neu ai “bwa addas ar 
gyfer syrféwr’ a olygir yma? Ar syrfeier, gw. OED? ii, 310-11 sy'n rhoi, 
ymhlith ystyron eraill, ‘principal magistrate of a town or district’ a 
byddai'r swydd honno'n gweddu gyda swydd clerigwr. Ni wyddys pa 


150 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


37 


41 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


swydd yn union a olygir yma ond gallai olygu casglu cyllid y Goron, y 
mae'n debyg. 


dwylath Yn 1836 arbedwyd dau fwa hir o weddillion y Mary Rose, 
llong a suddodd wrth ymladd â'r Ffrancwyr yn ymyl Spithead ar 18 
Gorffennaf 1545, ychydig flynyddoedd wedi llunio'r cywydd hwn. 
(Darganfyddiad cynnar yw hwn, cyn ailgodi'r llong.) Hyd y bwâu 
hynny yw 6 troedfedd 474 modfedd ac y mae canol yr astell (stave) yn 
4% modfedd o drwch, gw. G.F. Laking, op.cit. 146. Ceir enghraifft arall 
o fwa hir (sy'n eiddo i'r teulu Spencer-Stanhope ac a gafodd ei 
arddangos yn Amgueddfa Dinas Wakefield) sy'n 6 troedfedd 7 modfedd 
(2 metr) o hyd, a chanol yr astell yn 574 modfedd, yn meinhau'n 1% 
modfedd ar bob pen, gw. Robert Hardy, op.cit. 54. 


Y mae'n demtasiwn diwygio yn Dwy forc, sef “uned ariannol a darn o 
arian bath gynt a oedd yn gyfwerth â deuparth punt’, gw. GPC 2486. 


Lle nyler yn llun olwyn Pan dynnid y bwa i anelu'r saeth plygai yn 
ffurf cylch; ar nylu, enylu “anelu neu leflo, trefnu, byddino’, gw. GPC 
1224. 


meinllin Sef llin, neu liain main. Yn ôl G.F. Laking, op.cit. 145, 
defnydd llinyn y bwa oedd ‘hemp, flax, and silk’, a cf. ll. 52. 


pren Dyfynnir Roger Ascham (a ysgrifennai yn 1571) a ddywedodd 
mai pren yw oedd orau ar gyfer llunio bwa: “Ewe of all other things is 
that whereof perfect shooting would have a bow made’, gw. Robert 
Hardy, op.cit. 53. Byddai bwa o bren yw yn ddigon hyblyg i'w grymu i 
ffurf rhai o lythrennau'r wyddor, gw. y ll. ddilynol, a thybed ai dyna 
wneuthuriad y bwa hwn? Cf. y bwa yw a blygwyd i siâp y Groes yng 
nghywydd Lewys Glyn Cothi, gw. GLGC 460 (211.49—50) Tebig i'r 
Groes Fendigaid / yw fy yw rhudd pan fo rhaid, a gw. GGH cerdd 110 I 
ofyn bwa yw gan Siôn Bwclai dros Forys Wyn o Wedir’. 


tair llythyren Y mae'r bwa y gofynnir amdano yr un ffunud â siap tair 
o lythrennau'r wyddor Gymraeg, sef y llythrennau S (ll. 35), W (ll. 36) 
ac Ff (ll. 37). Arfer gyffredin oedd canolbwyntio ar ffurf y bwa, “dro 
arall ar ei liw, ei sŵn, neu briodoleddau eraill nes boddhau o leiaf ddau 
o'r pum synnwyr’, gw. Bleddyn Owen Huws, Y Canu Gofyn a Diolch c. 
1350-c. 1630 (Caerdydd, 1998), 173, ond ymddengys o'r cywydd hwn 
fod Dafydd Trefor yn fodlon ar un. 


Ff Y mae'n bosibl mai'r llythyren sengl F a oedd gan y bardd yn ei 
feddwl o ran y ddelwedd, ond ei fod yn ei hynganu fel ‘ff. 


bwa bach Ai bwa bach o'i gymharu â'r bwa hir, S. longbow, a olygir 
yma, ac os felly onid bwa byr a ddisgwylid? Neu a oes yma gyfeiriad at 
y Bwa Bach, sef y gŵr eiddig, o'i gymharu â gwrolder amgenach Syr 
Wiliam? Ar y Bwa Bach, gw. GDG? xxviii—xxxxxi. 


NODIADAU 8 151 


43-4 Ni thynnai ... / Yn llai weithiau na llathen Awgrymir yma fod 
modd tynnu'r saeth yn y bwa i hyd at lathen o hyd, a fyddai'n rhoi 
pwysau ychwanegol i'r saeth wrth iddi adael y bwa gan leihau ei 
chyflymder, gw. P.L. Pratt, “The arrow” yn Robert Hardy, op.cit. 227. 
Ond brolio'r bwa a'i effeithiolrwydd yw diben y cywydd a hynny drwy 
fawrhau maint y bwa a hyd y saeth. Am fwa'r teulu Spencer-Stanhope 
(gw. ll. 29n), dywedwyd, ‘Since if it were drawn up it would certainly 
break, its weight can only be estimated, but it seems likely to have 
pulled a good deal more than 100 lb (45.4 kg) at 28 in (71.1 cm), and 
more again at the 30 in to 36 in draw that its enormous length would 
certainly have allowed’, gw. Robert Hardy, op.cit. 54—5; nid gorliwio 
sydd yma felly, o angenrheidrwydd. 


43 pan welai wen Ai cyfeiriad cellweirus at Syr Wiliam yn ceisio creu 
argraff ar ferch ifanc sydd yma? 


45 pen Sef blaen y saeth: ffurfid bachau pigog ar ei blaen er mwyn anafu 
milwr a'i geffyl, dro arall defnyddid pen sgwâr fel mynawyd (gallai 
hwnnw drywanu drwy arfwisg ddur y 14g. a'r 15g.), a thro arall ben fel 
bidog; saeth ac iddi lafn a dorrai'n llydan a ddefnyddid ar gyfer hela'r 
anifeiliaid mwyaf, ac weithiau saeth ac iddi ben fel coronel er mwyn 
hurtio'r prae; saeth ac iddi ben fel bidog a ddefnyddid ar gyfer hela'r 
anifeiliaid lleiaf eu maint, gw. P.L. Pratt, art.cit. 229; G.F. Laking, 
op.cit. 144. 


adenydd Darnau o adenydd wedi eu cysylltu â gwaelod saeth er mwyn 
cyfeirio ei hedfaniad; yn aml llunnid yr adenydd o ledr, a hyd yn oed o'r 
un coedyn â'r saeth ei hunan, gw. G.F. Laking, op.cit. 144. 


46 gwŷdd Tystiolaeth Roger Ascham yn 1571 oedd y gellid llunio saeth o 
bymtheg math gwahanol o bren, yn eu plith pren Brasil, oestrwydden, 
bedwen, onnen, derwen, draenen ddu, a ffawydden. O'r rheini cymerad- 
wyai Ascham saeth o bren onnen ar gyfer milwriaeth gan mai hi 
fyddai'n hedfan gyflymaf, ac a darawai galetaf: fe'i dyfynnir yn Robert 
Hardy, op.cit. 53. 

47-50 Y mae'r bardd yn ceisio ateb dadl Syr Lewys y byddai rhoi'r bwa i 
Syr Wiliam yn beth peryglus i'w wneud am ei fod yn of mor nerthol, cf. 
llau. 27—46. 

55 diriwr Sef “anogwr taer’, gw. GPC 1035. Yr enghraifft gynharaf o'r 
gair hwn a restrir yno yw'r un yn TW (Pen 228), 1604-7, ond dyma 
enghraifft lawer cynharach. 


9 


Cywydd gofyn caseg o law Siôn ap Robin, ewythr i'r bardd, yw'r cywydd 
hwn. Ceir esiamplau niferus o berthnasau yn cyfarch ei gilydd mewn 


152 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


cywyddau gofyn; o'r holl gyfneseifiaid posibl y berthynas rhwng ewythr a 
nai yw'r un sy'n digwydd amlaf.! 

O blith y cywyddau gofyn, y dosbarth mwyaf niferus o ddigon? yw'r 
cywyddau gofyn am geffyl, boed yn farch, yn gaseg neu re o gesig, neu'n 
ebol. Teithiodd Dafydd Trefor bob cam o Fôn (ll. 1) at ei ewythr Siôn yn 
Eifionydd i ofyn am gaseg fagu'n rhodd. Pe byddai ei gais yn llwyddiannus 
y mae yma ddealltwriaeth anuniongyrchol mai'r bardd a fyddai'n gyfrifol 
am hebrwng y gaseg yn ddiogel i'w gartref yn Llanallgo (ll. 71) lle y 
paratôdd le ar ei chyfer. 

Y mae dwy brif ran i'r cywydd hwn. Yn y rhan gyntaf (llau. 1-36) 
clodforir y tri darpar noddwr, gan ddechrau gydag ewythr y bardd, sef Siôn 
(llau. 1-16). Pwysleisir ei haelioni wrth rannu gwin (ll. 4), bwyd (ll. 11), a 
chyfoeth (llau. 13—14), yn ogystal â'i ehofndra mewn brwydr (llau. 7—8), a 
phwysleisir y berthynas agos a fodolai rhwng y bardd a'r darpar noddwr 
hwn. Yn ail clodforir gwraig Siôn, sef Marged, ar gyfrif ei llinach a'i 
haelioni (llau. 17—28); ac yn drydydd cenir clodydd Morgan Fychan, sydd 
hefyd yn berthynas (neu'n gyfaill agos) i'r bardd (llau. 29—36). 

Yn yr ail ran (llau. 37-72) canolbwyntir ar y gaseg ei hunan, ynghyd â'i 
charennydd hithau. Dau ddarlun ohoni a gyflwynir; drwy bentyrru trosiadau 
a chymhariaeth fe'i gwelir yn ferch hardd: Morwyn braff (ll. 39), Merch 
ordderch (ll. 40), rhiain (ll. 41), ac Jarlles (ll. 43); yr ail ddarlun ohoni yw 
Llong burwen (ll. 45). Rhwng hynny a'r ymadrodd â'i chap gwyn (ll. 50) 
deellir mai caseg wen yw hon, a'i bod yn famog rywiog (ll. 38), sef o safon 
uchel, o frid pur. Er gwaethaf gallu Dafydd Trefor wrth ddisgrifio'r gaseg 
a'i gweld yn debyg i ferch o ran hyd ei gwallt a'i hosgo cyffredinol, y mae'n 
taro'n chwithig ei gael yn dod â'r gymhariaeth â'r ferch i'w huchafbwynt 
drwy nodi cyflymder y gaseg Fflwch y rhed a'i ffluwch yn rhydd (ll. 44) pan 
fyddai cymharu cyflymder ei charlam â chyflymder carw, dyweder, wedi 
bod yn fwy addas ac yn fwy cydnaws â theithi meddwl y beirdd. Y mae'r un 
peth yn wir i raddau am ei gymhariaeth â'r Llong burwen (ll. 45). 

Daw'r cywydd i ben gyda chwpled clo gwerthfawrogol o'r rhodd, ac o'r 
ewythr a'i rhoddodd (llau. 73-4). 


2 mamog Fel rheol deellir mamog i olygu dafad gyfoen, neu ddafad sy'n 
magu, ond yma yr ystyr yw “caseg fagu, brood-mare', cf. GGH 299 
(93.94) Magu mwy mamogau meirch. 

3-6 Siôn ... / Fab Robin ... / Ŵyr Ruffudd ... / Goch Ni ddaethpwyd o 
hyd i enw'r Siôn hwn (a oedd â'i gartref uwch Eifionydd, gw. ll. 3) yn yr 


' Nid dyma'r unig dro i Ddafydd Trefor fynd ar ofyn ewythr iddo. Canodd gywydd gofyn geifr, 
gan ofyn am un afr gyfeb yn rhodd o law ei ewythr, Syr Morgan ap Hywel, Gŵr dethol i Ddeiniolen, 
gw. I. George, “The poems of Syr Dafydd Trefor', AAST, 1935, 93, ond offeiriad Llanberis yn ôl 
A.J. Pryce, The Diocese of Bangor in the Sixteenth Century (Bangor, 1923), 82. 

? Bleddyn Owen Huws, Y Canu Gofyn a Diolch c. 1350-c. 1630 (Caerdydd, 1998), 66. 


NODIADAU 9 153 


achau, er y rhestrir enw Siôn ap Robin ap Gruffudd Goch o'r Plas Ucha 
yn PACF 290 (yn frawd i Huw Conwy Hen) a gw. hefyd P.C. Bartrum: 
WG2 “Marchudd” 22(A); Nest ferch Gruffudd ap Hywel Coetmor oedd 
gwraig y Siôn hwnnw, nid Marged (cf. ll. 28 lle y mynegir yn eglur y 
byddai gair Marged wrth ei gŵr Siôn yn ennill rhoddion i'r bardd). 

3 ewyrth Cedwir at y ffurf dafodieithol (yma ac yn ll. 74) er mwyn 
cysonder ag anghenion yr odl yn llau. 15-16. 


Eifionydd De sir Gaernarfon, yn fras, gw. WATU 65. 


7-8 Caradog ... / Freichfras Yn brif gynghorwr i'r Brenin Arthur, a 
chefnder iddo, y sonnir am Garadog Freichfras yn chwedl “Breuddwyd 
Rhonabwy’, gw. BRh 9 (llau. 5—6), ac yr oedd yn ŵr i Degau Eurfron 
ferch Nudd Hael, gwraig a oedd yn safon prydferthwch a diweirdeb i'r 
beirdd; ymhellach ar Garadog Freichfras, gw. J.E. Lloyd: HW? 90; G 
110-11; TYP? 299-300; WCD 102-4. 


9 Ithel Ni ddaethpwyd o hyd i’w enw yn yr achau, ond aelod oedd o 
deulu Siôn ap Robin, a oedd yn llinach Ieuan Goch o Lŷn. 


Llywelyn Ni ddaethpwyd o hyd i'w enw yn yr achau, ond aelod oedd o 
deulu Siôn ap Robin, a oedd yn llinach Ieuan Goch o Lŷn. 


10 Ieuan Goch o Lŷn Ni ddaethpwyd o hyd i'w enw yn yr achau, ond yr 
oedd yn gyndad i Siôn ap Robin. 

15 soniaid Ar soniad “sôn, si, achlust, adroddiad, crybwylliad”, gw. GPC 
3319; cadwyd ffurf llsgrau. BF er mwyn y gynghanedd. 


17-20 Marged ... / ... / Merch Ddafydd ... / Ap Hywel Nudd Ni ddaeth- 
pwyd o hyd i'w henw yn yr achau. Y mae'n debygol mai yn epithetig y 
dylid deall yr enw Nudd, a chanfod yma enw Nudd Hael fab Senyllt (y 
cyntaf o ‘Dri Hael Ynys Prydain”), a'i haelioni diarhebol; arno, gw. 
TYP? 5-6, 476-7; WCD 509. 

19-20 Am arch ddifai / ... help a wnâi ‘Byddai hi'n fodlon rhoi help i 
ddeisyfiad di-fai.” Camosodiad p.l = l.p. 


22 Ieuan ap Rhys Ni ddaethpwyd o hyd i'w enw yn yr achau ond yr oedd 
yn gyndad i Farged ferch Dafydd. 


23 Twyll gynghanedd d. 


29 Morgan Fychan Aelod arall o deulu Dafydd Trefor, câr i mi, gw. ll. 
33, neu'n sicr gyfaill agos iddo. Ni ddaethpwyd o hyd i enw Morgan 
Fychan yn yr achau cyhoeddedig. Defnyddir dau drosiad wrth gyfeirio 
ato yn y cywydd, sef Angel gwyn ... / A phlu euraidd (llau. 31-2) a Cyw 
eryr mawr ... / A'i blu'n aur (llau. 33—4); amynt, gw. y nodiadau isod. 


30 trydydd Erchir y gaseg gan Siôn a Marged, a chan Forgan Fychan yn 
drydydd. 


154 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


31-2 Angel gwyn ... / A phlu euraidd O nodi'r gymhariaeth â'r ffloring 


32 


(ll. 32), efallai fod angel yn gyfeiriad at arian bath: ‘a new coin, the 
angel, weighing 80 grains, took over in 1465 the original value of the 
noble, a half-mark or 6s 8d’, gw. P. Grierson, Coins of Medieval Europe 
(London, 1991), 200; darn aur ac arno lun angel oedd y darn arian 
hwnnw. 


ffloring O'r S. florin, gw. EEW 135, ac am n yn troi'n ng ar ôl i, gw. 
EEW 247. Yn wreiddiol “darn o aur mâl a fathwyd gyntaf yn Fflorens 
yn y fl. 1252 ac a gylchredai ymysg marsiandwyr Prydain; darn o aur 
mâl gwerth chwe swllt ac wyth geiniog a fathwyd yn Lloegr yn 1344 yn 
oes Edward III ac a ddisodlwyd cyn pen y flwyddyn gan y nobl”, gw. 
GPC 1297; yr oedd y ffloring honno mewn cylchrediad rhwng 20 
Ionawr a 20 Awst y flwyddyn 1344, gw. D.S. Jones, < “Fflwring Aur” 
Dafydd ap Gwilym’, B xix (1960-2), 29-34. 


33-4 Cyw eryr mawr ... / A'i blu'n aur Gall mai ergyd y ll. yw fod 


Morgan Fychan yn fab i eryr aur, sef “arwr pwysig a dylanwadol”, neu y 
mae'n bosibl fod yma gyfeiriad at arfbais deuluol Morgan Fychan. Â'r 
ll. (sydd â blas dihareb iddi), cf. GGDT 13.5—5 Nid unwerth cywerth 
cyw iâr—ag eryr, / Gwrol frenin adar (Trahaearn Brydydd Mawr). Ar 
cyw eryr fel term brud, gw. GDGor 5.34n. 


37-8 Ymddengys fod Morgan yn gyfryngwr ar ran y bardd. 


40 


41 
42 


Merch ordderch march o Werddon Ystyr ddirmygus sydd i 
gyfeiriadau at Iwerddon a'r Gwyddelod yn amlach na pheidio, e.e. ar 
Gwyddel hyll, tro gwyddelig ‘a shabby trick’, gw. WVBD 190-1; ar 
gweld y Werddon amdano ‘to be sick with waiting for it’, gw. ib. 570. 
Cf. hefyd GGDT 12.9n lle y sonir am yr ystyr ddifrïol a welir i 
Gwyddelyn ac Ulltach (‘Ulsterman’) yn y farddoniaeth. 


Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir. 


egwyd Ar yr ystyron “hual” ac “y twddf neu'r chwydd ac arno dusw o 
flew sydd y tu ôl i goes ceffyl yn union uwchlaw'r carn, meinedd coes 
(ceffyl), meilwng’, gw. GPC 1180; gair o glod i'r gaseg sydd yma, bod 
ei chynffon (rhawn y ll. flaenorol) yn hir. Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn 
rhy hir ond gellir cywasgu i ogylch. 

Mynydd Nefyn Mynydd sydd dros 700 troedfedd o uchder, gw. ELISG 
86. 


Nid oes cynghanedd yn y ll. hon. 


bad Tybed a oedd y gair bad “cwch, llong’ yn gyffredin ym Môn 
ddiwedd y 15g. a dechrau'r 16g. neu ai tafodiaith y bardd a glywir yma? 
achub gwellt Ar achub ‘to seize’, a'r enghreifftiau achub y cyfleustra 


‘to seize the opportunity’, achub y blaen “to anticipate, forestall’, achub 
blaen y rhewia ‘to forestall the frost’, &c., gw. WVBD 6-7. Yma 


NODIADAU 9 155 


meddiannu porfa Mynydd Nefyn a wneir. Cyfatebiaeth b = p. 


cap gwyn Gellid yma yr eg. cap ‘penwisg’ yn drosiad am fwng y 
gaseg, neu, o bosibl, gellid deall câp “clogyn, S. cape'. Am liw'r gaseg, 
cf. Llong burwen, ll. 45. 


Llsgrau. A-F drwyr gwlith ar gwenith gwar. Yn I. George, “The Poems 
of Syr Dafydd Trefor’, AAST, 1935, 92 diwygiwyd y ll. yn Trwy'r 
gwlith a thrwy'r gwenith gwar er mwyn rheoleiddio hyd y ll. 


torrai'r carchar Ar y priod-ddull torri(‘r) carchar ‘to break out of 
prison', gw. GPC 3532. Am ddefnydd carchar yng nghyswllt meirch, 
gw. GPC 423 d.g. carchar (b). 


tido Llsgrau. A-F dido; be. o'r eb. tid “cadwyn, tsiaen, rhaff, harnais, 
tres”, gw. GPC 3497. Ergyd y ll. yw y byddai'n fwy cymwys harneisio 
gwiddon ‘pryfetach’, ond yn fwy tebygol gwiddon ‘gwrach’, nag y 
byddai i roi hualau ar y gaseg a erchir. Posibilrwydd arall yw mai 
trosiad am y gaseg yw gwiddon. 

gwep Llsgrau. gwp. Diwygir yn gwep gan y disgwylid tr. llaes i gwp 
(cysefin cwp), gan mai sôn am y gaseg a wneir (hon, ll. 56). 

Ni cheir yma gynghanedd gyflawn, ond cynganeddir ma chebystr 
benchwiban. 

canol Ai ‘gwely afon, cerrynt, gwely'r môr’, &c., a olygir yma (gw. 
GPC 414)? Posibilrwydd arall yw cannol (< cant + ôl). Y mae'r ll. fel y 
mae sillaf yn rhy hir ond gellir cywasgu Da y. 


61-2 tyr... / Ei charennydd Ar carennydd “perthynas (hyd y nawfed 


61 
63 


64 


ach), cystlwn, tras’, gw. GPC 426. Y mae natur wyllt y gaseg yn peri 
anghydfod teuluol rhyngddi hi a'i brawd. Fodd bynnag, syniad cyffredin 
yn y cywyddau i erchi tarw yw fod y creadur yn beichiogi ei fam a'i 
chwiorydd, sef y gwrthwyneb llwyr i'r drefn gymdeithasol a'i rheolau 
manwl ynghylch pwy a gâi briodi. Os gellir dehongli forri carennydd i 
olygu torri rheolau arferol y gymdeithas ynglŷn â pherthynas o fewn 
teulu, y mae'n bosibl mai'r un syniad sydd yma. Tybed a oes awgrym 
fod y gaseg a'i brawd yn cyplu yn y bore, a phe gâi gyfle y byddai'n 
cyplu gyda'i thad cyn yr hwyr (llau. 63—4)? 

Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir ond gellir cywasgu bore y. 

os adde Fe'i deellir yn ebychiad yn dwyn yr ystyr ‘os gwir; if truth be 
told’. 

eddyw Ffurf 3 un.prff.myn. y f. mynd. 

Hutarth yw! Tad y gaseg wen oedd rhyw farch diegwyddor o 
Iwerddon (gw. ll. 40n) a enynnodd ddicter y bardd. O ddeall arth yn 
ffigurol yn derm o anghlod (“person garw anfoesgar a llidiog” (gw. GPC 
212)) byddai pentyrru elfennau o gerydd a gwatwar am ben y march yn 


156 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


addas yma. Ystyr frudiol arth yw ‘person twyllodrus’ (gw. 6.66n) ac 
efallai fod awgrym o hynny yma hefyd. Os felly ai’r hut sydd yn hutan 
‘hurtyn, twpsyn, ynfytyn, ffŵl, dylyn, llabwst, delff” (gw. GPC 1927) 
yw elfen gyntaf hutarth? Y mae'r ll. fel y mae yn rhy fer o sillaf ac ni 
ellir diwygio yn ydyw gan fod angen sillaf acennog. 


65-6 hunan / ... fam Sylwer ar yr odli anghyffredin rhwng hunan a fam 
ym mhrifodl y cwpled hwn. 


65 Nid oes cynghanedd yn y ll. hon fel y saif. 


66-8 Nid yw'r gaseg yn cerdded cam ar ei phen ei hunan meddir yn ll. 65, 
felly daw ag un cyw benyw a saith cyw gwryw gyda hi: lluosog (ll. 2) 
yn wir! 

66 Twyll gynghanedd ch; r berfeddgoll. 


71 Nid oes cynghanedd yn y ll. hon fel y saif, ond gellid diwygio yn Mae'n 
ddiball yn Llanallgof, gw. I. George, “The Poems of Syr Dafydd 
Trefor’, AAST, 1935, 93. 


Llanallgo Ar Lanallgo yng nghwmwd Twrcelyn ym Môn, gw. WATU 
101. Enwir Dafydd Trefor yn rheithor Llaneugrad (y fameglwys) a 
Llanallgo (y capel anwes) mewn rhestr o glerigwyr esgobaeth Bangor 
yn 1504, gw. B. Willis: Bangor 172. 


73 mawrddaf Peth lled gyffredin yw ychwanegu -f at da mewn Cym. 
Diweddar Cynnar, gw. GPC 867; yma y mae'n angenrheidiol i roi 
cynghanedd lusg, cf. 10.27. 


Syr Dafydd Sef Dafydd Trefor, y bardd. 
74 ewyrth Gw. ll. 3n. 


10 


O blith y cywyddau gofyn, y cywyddau gofyn march yw'r mwyaf niferus o 
ddigon.! Arwyddocâd hynny yw'r statws a roddid i farch yn yr Oesoedd 
Canol a'i ddefnyddioldeb yn anifail rhyfel, yn gyfrwng teithio'r wlad, yn 
ogystal ag yn anifail pwrpasol at waith amaethyddol.” 

Y mae pedair rhan i'r cywydd hwn.? Mawl Rhydderch ap Dafydd o 
Fyfyrian ym Môn a'i wraig gyntaf, Marsli ferch Wiliam ap Gruffudd ap 


' Am y cywyddau gofyn march, Maent yn cyfrif am 57.1 y cant o'r holl gywyddau sy'n 
ymwneud ag anifeiliaid, gw. Bleddyn Owen Huws, Y Canu Gofyn a Diolch c. 1350-c. 1630 
(Caerdydd, 1998), 66. 

2 Sylwer mai oddeutu dyddiad llunio'r cywydd hwn y daeth arfer ceffylau mewn gwedd wrth 
aredig yn ffasiynol yng Nghymru, gw. Ffransis G. Payne, Yr Aradr Gymreig (Caerdydd, 1954), 181. 

3. Am olygiadau eraill o'r cywydd, gw. I. George, “The Poems of Syr Dafydd Trefor’, AAST, 
1935, 91-2; DGGD cerdd 19; Dafydd Wyn Wiliam, Y Canu Mawl i Deulu Myfyrian ([Bodedern], 
2004), 9-10, 90, 103-4. 


NODIADAU 10 157 


Robin o Gochwillan yn Arfon, yw rhan gyntaf y cywydd (llau. 1-28). 
Dychanu Rhys Cwg, cogydd Myfyrian, a wneir yn yr ail ran (llau. 29-38), 
ac y mae'r drydedd ran yn ffraeth iawn ei disgrifiad o'r march trwsgl ac o'i 
ddarpar farchog anneheuig (llau. 39-58). Cloir y gerdd drwy annog 
Rhydderch i fod yn hael wrth ei gogydd a chaniatâu iddo'r march, a thrwy 
annog Rhys i ad-dalu'r rhodd (llau. 59-66). Byddai arabedd y cywydd yn 
sicr o beri chwerthin ymysg teulu a chydnabod Rhydderch ap Dafydd (fel y 
byddai ymysg cyd-weithwyr Rhys Cwg yntau) ar noson wamal ym mhlas 
Myfyrian (ll. 4). Ond serch hynny, nid yw cywair ysgafn y cywydd hwn yn 
cuddio angen dybryd Rhys am farch yn gyfrwng teithio. 

Am gais arall ar haelioni Rhydderch a hynny o tua'r un cyfnod, sef yn 
nyddiau ei briodas gyntaf â Marsli, ac am yr un gymwynas, gweler cywydd 
Mathau Brwmffild “Erchi march gan Rydderch ap Dafydd o Fyfyrian’.* 


1 y du gwrol Awgryma Bleddyn Owen Huws ei bod yn debygol mai 
cyfeiriad at liw'r march a welir yma; felly hefyd yn ll. 4 du a ll. 5 sadliw 
isod (gw. Bleddyn Owen Huws, Y Canu Gofyn a Diolch c. 1350-c. 
1630 (Caerdydd, 1998), 133). Disgwylid i gywydd gofyn agor drwy 
ganmol y darpar noddwr, a gallai'r llau. agoriadol hyn gyfeirio, yn 
hytrach, at Rydderch ap Dafydd ar gyfrif lliw ei wallt, neu o bosibl ar 
gyfrif ei wrhydri diildio mewn rhyfel (cf. GGLl cerdd 20 “I'r dywalwr 
du”), ac at gadernid ei gymeriad a'i ddyfarniadau ym myd y gyfraith (cf. 
llau. 6 a 7 isod). Canodd Siôn Brwynog gywydd i Rydderch ap Dafydd 
yn clodfori ei allu mewn rhyfel, gw. Siôn Brwynog: C 51 (XXIII.29—32, 
35, 43) Rhoi dur brest am ŵr hydr bras, / Rhan ddwyfron Rhun 
ddiofras; / Dyn ffrom a dynni ei ffrwyth / Oni ostwng yn ystwyth: / ... / 
Da prifiaist drwy hap ryfel / ... / Llidiog allu, llew ydwyd. Ond ni 
wyddys pa ran a chwaraeodd Rhydderch mewn unrhyw frwydrau 
penodol. 


dy gariad Sef “cariad atat ti”; y mae'r wlad i gyd yn caru Rhydderch ap 
Dafydd. 


6 Gellid aralleirio “Ni fydd dy anrhydedd / enw da yn cael ei lychwino yn 
dy genhedlaeth.” 

7 Rhydderch ap Dafydd Rhydderch ap Dafydd ab Ieuan o Fyfyrian ym 
mhlwyf Llanidan ym Môn (gw. WATU 132). Nodir ei ach yn P.C. 
Bartrum: WG2 “Iarddur” 6(C); L. Dwnn: HV ii, 136-7; PACF 115, lle y 
dywedir iddo gael ei urddo'n Uchel Siryf Môn yn 1545, ac i'w ewyllys 
gael ei phrofi yn 1560; ond ar ddyddiad ei apwyntio'n Uchel Siryf, gw. 
Lists of Sherifjs for England and Wales, Lists & Indexes No. IX (Public 
Records Office, London, 1898), 236 sy'n nodi Tachwedd 1544. Daeth 
aelodau o'r teulu i enwogrwydd oherwydd eu sgiliau cyfreithiol, ac 
ymgartrefodd Ieuan ab Ednyfed (taid Rhydderch) a'i frawd, Gruffudd, 


4 GMBr (cerdd 3). 


158 


8 


10 


12 


13 


15— 


16 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


ym Môn wedi croesi cleddyfau â'r Brenin Harri V ar gyfrif eu 
cefnogaeth i Owain Glyndŵr. Priododd Ieuan ag aeres Myfyrian, a 
phriododd Gruffudd ag aeres Penhesgyn Isaf, Llansadwrn (gw. PACF 
53). Parhaodd Rhydderch ym myd y gyfraith ac fe'i hapwyntiwyd yn 
Uchel Siryf Môn (o fis Tachwedd 1544 hyd fis Tachwedd 1545) pan 
oedd yn fargyfreithiwr yn un o lysoedd Llundain, gw. E. Breese, 
Kalendars of Gwynedd (London, 1873), 35. Awgryma Siôn Brwynog 
fod gan Rydderch droedle yn y llys brenhinol, gw. Siôn Brwynog: C 52 
(XXIII.69—70), Troedwaisg at Harri ydwyd / A gŵr tŷ yn ei gowrt wyd. 
gwŷdd Gellir deall ystyr ffigurol, sef llinach, tras, cyff, gw. GPC 
1753, neu tybed nad cymharu Rhydderch ap Dafydd â choeden (braff) y 
mae Dafydd Trefor yma? 

bara Dyma dystiolaeth uniongyrchol fod Rhydderch ap Dafydd yn 
noddi'r bardd ac yn fara “cynhaliaeth” iddo. 

Myfyrian Plasty bychan ym mhlwyf Llanidan ym Môn; er ei fychaned 
yr oedd yno win, moeth, a chroeso yn ôl y cywydd hwn. Gw. ymhellach 
Dafydd Wyn Wiliam, Y Canu Mawl i Deulu Myfyrian ([Bodedern], 
2004). 

Ath aer a'i cynnal i*th ôl Parhaodd aer Rhydderch ap Dafydd, sef ei 
fab, Rhisiart ap Rhydderch, i noddi beirdd ac eirchiaid. Priododd 
Rhisiart â Catherine, un o ferched Owen ap Meurig, Bodeon (gw. PACF 
58), bu'n un o Iwmyn y Gard, a daeth yn Aelod Seneddol Môn yn 1541, 
gw. E.G. Jones, ‘Some notes on the principal county families of 
Anglesey in the sixteenth and early seventeenth centuries’, AAST, 
1939, 65-6; Richard ap David ap Hugh Jevan ap Geffrey oedd Aelod 
Seneddol Môn yn 1541 yn ôl E. Breese, op.cif. 89. Bu Rhisiart ap 
Rhydderch farw yn 1576, yn ŵr uchel ei barch ym myd y gyfraith. 
Canwyd cywydd mawl iddo gan Siôn Brwynog sy'n cadarnhau barn 
Dafydd Trefor iddo ddilyn ôl troed ei dad a noddi'n hael, gw. Siôn 
Brwynog: C 56 (XXV.21) lliw aur o'ch dwrn. Am gofnod o Risiart ap 
Rhydderch (neu “Justice Prytherch’, fel y'i gelwid), yn codi plasty ac yn 
plannu coed a gosod gerddi, gw. R. Evans, ‘Llanidan and its 
Inhabitants’, AAST, 1921, 74, 92-3. 

Da ferch a ddygaist i Fon Gwraig gyntaf Rhydderch oedd Marsli ferch 
Wiliam ap Gruffudd ap Robin o Gochwillan ym mhlwyf Llandygai yn 
sir Gaernarfon, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Marchudd” 6(D1); L. Dwnn: 
HV ii, 86-7; PACF 186. Am y canu i'r teulu hwn, gw. NBSG 222-47. 
Ail wraig Rhydderch oedd Efa, ferch Maredudd ap Rhys ap Hywel, 
Bodowyr, ym mhlwyf Llanidan ym Môn, gw. PACF 51. 

16 aur... / Ar ei choler. Arwydd o statws barwn oedd coler aur. Gw. 
hefyd 5.63n. 

Wiliam Sef Wiliam ap Gruffudd ap Robin o Gochwillan ym mhlwyf 
Llandygâi. Urddwyd ef yn Uchel Siryf sir Gaernarfon 24 Medi 1485 yn 


17 


18 


27 


31 


33 


35 


38 


40 


43 


45 
46 


NODIADAU 10 159 


wobr am ei ffyddlondeb i Harri Tudur, ac am iddo ymladd o'i blaid ym 
Mrwydr Maes Bosworth (gw. PACF 186), a bu yn ei swydd hyd ei 
farwolaeth ym mis Mawrth 1500. 

Caer Defnyddid Caer Lleon Gawr (Chester) i gynrychioli pegwn 
gogledd-ddwyreiniol Cymru yn y farddoniaeth. 


Siry’ Urddwyd Wiliam ap Gruffudd yn Uchel Siryf sir Gaernarfon, gw. 
ll. 16n. 

daf ... Dafydd Sef Dafydd ab Ieuan, tad Rhydderch, a fu farw cyn 
canu'r cywydd hwn. Am y ffurf daf, er mwyn yr odl lusg â Dafydd, cf. 
9.73n. 

Rhys Sef Rhys Cwg, cogydd Myfyrian. 

alarch Ar alarch yn flasusfwyd i'r uchelwyr, gw. E. Roberts, Bwyd y 
Beirdd (Cyhoeddiadau Barddas, 1976), 10. 


sir Gaer Tybed ai swydd Gaer a olygir yma, ynteu sir Gaernarfon? Cf. 
Hywel Rheinallt: Gw 37 (13.1-2) siryf ... /... sir Gaer am sir Gaern- 
arfon. 

diwarnod Er na ddigwydd y ffurf deirsill ddiwarnod yn y llsgrau. eto 
teirsill oedd diwarnawd gan y Gogynfeirdd yn ôl G 376 ac y mae 
gofynion y mydr yn mynnu hynny yma. 

tabler a dis Tabler oedd “gêm fwrdd i ddau ac iddynt bymtheg o 
ddarnau bob un a symudir yn ôl tafliad dis(iau), ffristial, taplas, ?hefyd 
gynt am gemau eraill tebyg”, gw. GPC 3404. Ar fanylion rhai o gêmau 
bwrdd y cyfnod, gw. F. Lewis, “Gwerin Ffristial a Thawlbwrdd’, THSC, 
1941, 185—205, a P.C. Bartrum, “Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain', 
Etudes x, 472; gthg. i raddau DGG2201 d.g. gwerin. 


sied Daw o'r S. escheat “dychweliad tir i arglwydd ffiwdal neu eiddo 
i'r wladwriaeth yn achos marwolaeth tenant neu berchennog heb etifedd 
cymwys, tir neu eiddo a ddychwelir felly, fforffed, atafaeliad’, gw. GPC 
3272. Yr awgrym yw fod Rhydderch yn derbyn holl feirch sied Sir Fôn. 
Penodwyd ef yn sietwr Môn ar 1 Tachwedd 1513, gw. The Plea Rolls of 
Anglesey (1509-1516), ed. H. Owen (Llangefni, 1927), 28. Twyll 
gynghanedd s. 

dobio ffordd Arfer y beirdd oedd dyfalu march drwy gymharu ei 
symudiad i ystum march delfrydol, a chlodfori bywiogrwydd a chyflym- 
der symudiad. Y mae'r march hwn, fodd bynnag, yn pwnio'r ffordd yn 
galed, a chodwyd yr ystyr “cerdded yn gloff, clunhercian” ar lafar yn y 
Gogledd yn 1861, gw. GPC 1068. 

golchi Ai ‘curo, dyrnu’, &c., a olygir yma? Cf. ll. 47n. 


penhygen Ffurf fachigol pennog ‘ysgadenyn’, gw. GPC 2750, 2755 
d.g. pennog!, ond tybed ai'n ffigurol am ‘ysbardun’ y dylid ei deall 
yma? 


160 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


47-8 Ystyr golchi ‘curo’ yma yw ‘ysbarduno’, ac ergyd y cwpled yw mai 
marchog ciaidd oedd Rhys Cwg, cf. ll. 45. Sylwer ar yr odl lafar dre / 
ase. 


51 cennyw Ffurf 3 un.pres.myn. y f. cannwyf: canfod, gw. GMW 145. 


55 anadach Ar anad yn a. yn dwyn yr ystyr “arbennig, hynod' a'r 
enghraifft hon yn enghraifft gynharaf, gw. GPC 104. 


63-6 Dymuniad y bardd yw: ‘Na foed i ofal dolurus am dalu / Aros [gyda 
Rhydderch], na phoeni yn y nos, / Nes [iddo] dalu'n ôl yn ôl ei ddymun- 
iad / Yn derfynol iti, Rhys, yn gyfnewid am dy rodd.” Tybed a oedd y 
march wedi ei addo eisoes yn rhodd, neu'n gyfnewid am ryw gymwynas 
neu wasanaeth? 


65-6 talu ... / ... o bwyth dy rodd Yr oedd yn arferol erbyn yr 16g. i ofyn 
pwyth, ad-daliad, o'r rhodd, a daeth yn rhan o batrwm cloi'r cywydd 
gofyn er nas defnyddid yn ddieithriad. Weithiau nodid yr hyn y dylid ei 
gynnig yn gyfnewid am y rhodd, ond anaml yw'r cyfeiriadau at dalu'r 
pwyth ag arian. 


Il 


Cywydd yn gofyn am baderau, sef llaswyr,! o law Margred ferch Wiliam 
yw'r cywydd hwn, ac y mae Dafydd Trefor yn erchi ar ran Sieffre ap Siôn, 
un o'i beirdd (ond gw. llau. 37—8n). 


Gwilym Fychan 
(c. 1418-83) 


Syr Wiliam Gruffudd Hen = Joan Troutbeck 
(c. 1445—c. 1505) 


(2) Siân Pilstwn = Syr Wiliam Gruffudd (yr ail) = (1) Siân Stradling 
(c. 1480-1531) 


Wiliam Edward Margred 
(bu farw'n ieuanc) (1511-40) 


Yr oedd Margred ferch Syr Wiliam Gruffudd (yr ail)? o'r Penrhyn a 


' Yn aml iawn ystyr paderau (yn y ll.) yw “llaswyr” yn hytrach na ‘gweddïau’, gw. GPC 2666. 

7 Yr oedd tri Wiliam Gruffudd o'r Penrhyn, Llandygai, yn noddi beirdd. Y cyntaf oedd Gwilym 
Fychan (ganwyd 1418-19 a bu farw yn 1483); Syr Wiliam Gruffudd Hen (ganwyd c. 1445—50 a bu 
farw 1505—6); a Syr Wiliam Gruffudd (yr ail), (c. 1480-1531), gw. E.I. Rowlands, “Tri Wiliam 
Gruffudd’, LlCy ii (1952-3), 256-7. Ar y canu i deulu'r Penrhyn, gw. D.J. Bowen, ‘Y canu i 


NODIADAU 11 161 


thrydydd Siambrlen Gogledd Cymru (gw. yr ach uchod) yn ferch eithriadol 
o gyfoethog yn ei dydd, fel y byddai angen i rywun fod pe gofynnid iddi am 
raffaid o emau gwerthfawr yn gymorth i gyfrif paderau (S. rosary, 
paternoster). 


Ymddengys mai am laswyr deugain carreg y gofynnir yn y cywydd hwn. 
Pwysleisir llyfnder (Moelgrwn (ll. 43), diosglog (ll. 57)), siâp a lliw (rhod 
(ll. 49), olwyn (llau. 50, 51), pwmpâu (ll. 52)) y cerrig gwerthfawr hyn. 
Arferai dynion, merched a phlant wisgo'r llaswyr yn amlwg, er enghraifft 
am y gwddf, neu'n crogi oddi wrth wregys am y canol, ac o'r herwydd daeth 
y llaswyr yn arwydd o safle cymdeithasol yn ogystal â bod yn arwydd o 
dduwioldeb. Nid yn unig fod i'r llaswyr werth ymarferol, yr oedd hefyd yn 
eitem ddrudfawr o emwaith—bron nad oedd yr eitem fwyaf drudfawr ym 
meddiant merch.? Gan fod i'r paderau werthoedd ymarferol, cymdeithasol, 
ac esthetig, yr oedd derbyn rhodd o rosari yn anrhydedd fawr. Awgrymai 
gyfeillgarwch a rhannu defosiwn, ac yr oedd yn rhodd bersonol iawn, yn 
arwydd o ymddiriedaeth ac o ffafr.* 


Cadwyd tri chopi llawn o'r cywydd yn y llawysgrifau, a chadwyd y 
cwpled agoriadol mewn un llawysgrif arall, sef Pen 221. Priodolir y gerdd i 
ddau fardd, sef i Ddafydd Trefor yn llawysgrif LlGC 3048D [= Mos 145], a 
ddyddiwyd i ganol yr ail ganrif ar bymtheg. Yn llawysgrif LlGC 3057D [= 
Mos 161] a gopïwyd cyn 1563 y mae copïydd y cywydd yn datgan Ni wn i 
pwy ai kant; y mae'r llinell ddilynol wedi ei thorri fel mai dim ond brig y 
llythrennau sydd ar ôl ac y mae'n amhosibl ei darllen ond fe'i priodolir yn y 
llawysgrif honno hefyd i Ddafydd Trefor gan law wahanol, ddiweddarach. I 
Owain ap Siôn ap Rhys ap Hywel Coetmor y'i priodolir yn llawysgrif LlGC 
6681B a gopïwyd gan John Jones, Gellilyfdy, yn ystod hanner cyntaf yr ail 
ganrif ar bymtheg; ni cheir priodoliad wrth droed y cwpled sy'n ymddangos 
yn llawysgrif Pen 221, sydd hefyd yn llaw John Jones. 


O'r trigain llinell sydd i'r cywydd hwn, y mae'n dra diddorol sylwi bod 
tair ar ddeg o'r llinellau hynny (neu amrywiad arnynt) yn digwydd mewn 
cywydd yn dwyn y teitl “Celfyddyd Merch', cywydd 34 llinell ei hyd a 
briodolir i Dudur Aled. Fe'i golygwyd gan T. Gwynn Jones ac fel hyn y 


Gwilym ap Gruffudd (m. 1431) o'r Penrhyn a'i fab Gwilym Fychan (m. 1483)’, Dwned, viii (2002), 
59-78; id., “Y canu i deulu'r Penrhyn o gyfnod y Tuduriaid hyd 1628’, Dwned, ix (2003), 91—107. 

3. Ymhellach ar y llaswyr, gw. E. Wilkins, The rose-garden game: the symbolic background to the 
European prayer-beads (London, 1969); E. Maclagan and C.C. Oman, “An English Gold Rosary of 
about 1500”, Archaeologia, or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity (Oxford, 1936), 122. 

4 “The custom of making such presentations must account for the quite remarkably large stocks of 
prayer-beads listed in the inventories of some rulers. King Henry VI of England, having received 
from his brother the Duke of Gloucester a paternoster of chalcedony beads set in gold, in 1437 
combined munificence with economy by passing it on to his gentleman of the bed-chamber as a 
New Year present’, gw. E. Wilkins, op.cit. 51-2. 

> Gw. TA cerdd CXXXVIL tt. 518-19. 


162 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


dywed amdano, ‘Ni welwyd onid un copi o'r cywydd hwn, ond ni ellir ameu 
ôl llaw Dudur arno.” Dim ond un copi o'r cywydd a restrir yn MCF (Medi 
2005) hefyd, sef Stowe 959 [= RWM 48], yr un a gopïodd T. Gwynn Jones. 
Ond tybed ai “llaw Dudur’ yw'r llaw a'i lluniodd? 


Yn betrus, derbyniwyd ‘I ofyn paderau gan Fargred ferch Wiliam o'r 
Penrhyn dros Sieffre ap Siôn' yn rhan o ganon Dafydd Trefor er bod y 
rhediadau hir o gynganeddion croes sydd yn y cywydd yn annodweddiadol 
o'i ganu. Dylid nodi hefyd natur anghyffredin y clwstwr cymariaethau yn 
llinellau 41—6, ynghyd â safon y dyfalu drwyddo draw yn llinellau 41—60. 

Y mae'r cywydd a olygir yma yn ymrannu'n ddwy ran. Yn yr adran 
gyntaf (llau. 1-36) pwysleisir tylwyth uchelwrol Margred a oedd yn hanfod 
o linach ieirll Llandygai (ll. 8), sef teulu Syr Wiliam Gruffudd o'r Penrhyn; 
y mae'r bardd hefyd wedi dotio at harddwch Margred, at ei phurdeb, ac at ei 
medrau. Daw'n amlwg o'r cywydd hwn eto mai gwaed uchelwrol, 
prydferthwch clasurol, a rhinweddau moesol clasurol a ddenai fryd Dafydd 
Trefor. Yn ogystal â bod yn gywydd gofyn y mae'r cywydd hwn hefyd yn 
ymdebygu i gywydd mawl i Fargred. 

Testun yr ail adran (llau. 37—60) yw erchi cortyn o emau ar ran Sieffre ap 
Siôn yn gymorth iddo offrymu ei weddïau, ynghyd â dyfalu'r llaswyr 
hwnnw a ddefnyddid i gyfrif gweddïau'r defosiwn. 


1 breichiau Cydgymeriad, yn gyfeiriad at wynder a_llunieidd-dra 

cyffredinol Olwen, ond efallai y gellid deall breichiau yn ffigurol yn 
ogystal, i olygu “cymorth, cynhaliaeth, sail hyder, cadernid”, gw. GPC 
307. 
Olwen Sef merch Ysbaddaden Bencawr yn chwedl “Culhwch ac 
Olwen”; fe'i cyfrifid gan y beirdd yn ddelfryd o brydferthwch, ac yr 
oedd gwynder ei chnawd, yn anad dim arall, wedi mynd â'u bryd. 
Ymhellach ar Olwen, gw. J.E. Caerwyn Williams, “Olwen: Nodiad”, YB 
vii (1972), 57-71; WCD 512-13. 


3 Esyllt Enwir dwy Esyllt yn chwedl “Culhwch ac Olwen’, sef Esyllt 
Fynwen ac Esyllt Fyngul, gwragedd llys Arthur. Yr oedd hefyd ddwy 
wraig o'r enw Esyllt yn y chwedlau Ffrangeg am Drystan ac Esyllt. 
Ymhellach ar Esyllt, gw. TYP? 349-50; I. Williams, “Trystan ac Esyllt’, 
B v (1929-31), 115-29; R. Bromwich, ‘The Tristan of the Welsh’, yn 
The Arthur of the Welsh: The Arthurian Legend in Medieval Welsh 
Literature, ed. R. Bromwich, A.O.H. Jarman and B.F. Roberts (Cardiff, 
1991), 209-28 a'r cyfeiriadau pellach yno. Posibilrwydd arall yw Esyllt, 
merch i Frenin Germania a chariad Locrinus yn “Brut y Brenhinedd” 
Sieffre o Fynwy; yr oedd hi'n enwog am ei chnawd claerwyn: 
Gwynnach oed y chnavd no'r echdywynedig asgvrn moruil ac no dim o'r 
a ellyt dyarhebu ohonav, gw. BD 22 (llau. 11-12). 


NODIADAU 11 163 


main Ffurf 1. maen “carreg” yma, y mae'n debyg. Sylwer hefyd ar lau. 
45—8n, 54—60n, a cf. ll. 60. 


4-5 Margred ... / ... ferch Wiliam Aelod o deulu'r Penrhyn yn Llandygai 


10 


11 
12 


(gw. ll. 8n). Margred oedd merch Syr Wiliam Gruffudd (yr ail); arno ef, 
gw. P.C. Bartrum: WG2 ‘Marchudd’ 6(B4), a'i mam oedd Siân 
Stradling, gw. PACF 56. Priododd Margred deirgwaith, y tro cyntaf â 
Phirs Mutton o Ruddlan, yr eildro â Thomas Gruffudd, a'r drydedd 
waith â Simon ap Richard Thelwal, gw. P.C. Bartrum: WG2 
‘Marchudd’ 6(B4). Amlygir yma hoffter Dafydd Trefor o olrhain ach 
uchelwrol, a sylwer ar arfer y bardd o ailadrodd gwaed yn llau. 12-16; 
sylwer hefyd ar y cyfansoddeiriau uchelwaed (ll. 5) ac urddolwaed (ll. 
10). 

ŵyr Wiliam Fe'i deellir i olygu “wyres” ac yn ddisgrifiad o Fargred, 
sef Margred ferch Wiliam (ll. 5) ... Ŵyr Wiliam (ll. 7); cyfeirir at y ddau 
Wiliam hynny drachefn yn ll. 10. Posibilrwydd arall yw fod Ŵyr Wiliam 
yn ddisgrifiad o'r Wiliam y cyfeirir ato yn ll. 5. Yr oedd Wiliam (ll. 5) 
... Ŵyr Wiliam (ll. 7), sef Syr Wiliam Gruffudd, tad Margred, yn ŵyr i 
Wilym Fychan (c. 1420-83) ac yr oedd y Gwilym Fychan hwnnw'n 
llywodraethu dros linach hardd o ieirll yn ôl y bardd. Yn 1440 rhydd- 
hawyd Gwilym Fychan o afael y rheolau caeth a ddaeth i rym yng 
Nghymru yn ystod Gwrthryfel Glyndŵr, ac yn rhannol oherwydd iddo 
briodi'n ddoeth ar ddau dro daeth Gwilym yn ŵr grymus a 
llywodraethol ym myd gwleidyddol ei gyfnod, gw. ByCyAt 96-7. 
Urddwyd ei fab yn farchog yn 1489 a'i ŵyr yn farchog yn 1513, ac y 
mae'n bosibl mai dyna arwyddocâd ll. 8. 


rhywolai Sef 3 un.amhff.myn. y f. rhywoli, ffurf amrywiol ar rheoli 
“llywodraethu', gw. GPC 3148. 


Llandygai Cyfeiriad at leoliad y Penrhyn, cartref y teulu, yng 
nghwmwd Arllechwedd Uchaf yn sir Gaernarfon, gw. WATU 109-10. 


dau Wiliam Cyfeirir yma, y mae'n debyg, at Syr Wiliam Gruffudd (yr 
ail), tad Margred (arno ef, gw. P.C. Bartrum: “Marchudd” 6(B4)), a Syr 
Wiliam Gruffudd Hen, taid Margred (arno ef, gw. P.C. Bartrum: 
‘Marchudd’ 6 (B3); PACF 56); eurwyd Margred o'i gwar i'w thraed 
oherwydd ei bod yn disgyn o'r ddau Wiliam. Ymhellach arnynt, gw. ll. 
12n. 


taid Sef Syr Wiliam Gruffudd Hen, taid Margred. 


cad-dygiad Sef cad ‘brwydr, ymladdfa’ + dygiad ‘dygwr’ (gw. GPC 
1131 d.g. dygiad”), felly “dygwr brwydr, ymladdwr’, neu o bosibl tygiad 
yn amrywiad ar fyciad ac felly “un sy'n tycio mewn brwydr'. Bu Syr 
Wiliam Gruffudd Hen yn bleidiol i Harri Tudur ym Mrwydr Maes 
Bosworth yn 1485 pan fu'n ymladd drosto yn erbyn Rhisiart III, gw. 
PACF 186. Bu'n gyfyng arno droeon, ac yn enwedig felly yn ystod ei 


164 


13 


15 


16 


18 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


dymor yng ngharchar Nottingham, ynghyd â'r Arglwydd Strange (mab 
Thomas Stanley, Iarll Derby), y ddau yn wystlon dros yr Iarll, gw. J.B. 
Smith, “Crown and Community in the Principality of North Wales in the 
reign of Henry Tudor’, Cylchg HC iii (1966-7), 160; Hywel Rheinallt: 
Gw 24 (9.1-14), 139. Yr oedd ei fab hefyd yn filwr diildio: 
gwasanaethodd Syr Wiliam Gruffudd (yr ail) yn Ffrainc yn 1513; 
brwydrodd yng ngwarchae Thérouanne ym Mrwydr yr Ysbardunau; ac 
yr oedd yn bresennol yng ngwarchae Tournai, eto yn 1513, gw. ByCyAt 
97. Gw. hefyd E.I. Rowlands, ‘Terwyn a Thwrnai', Cylchg LlGC ix 
(1955—6), 295—300. 


Idwal Ar Idwal Foel ab Anarawd a ddaeth yn frenin Gwynedd yn 916, 
gw. WCD 382. Posibilrwydd arall yw mai Idwal Môn a olygir yma; 
cyfeirir ato yn GTP 58 (34.4) Dal march a roes Idwal Môn (Tudur 
Penllyn), ac yn GO 125 (XIX.8) Ac o Idwal ac Edwin; yn ib. 128 sonnir 
am Jdwal ‘peut-il s’agir de l’ancétre de la dynastie des princes de 
Gwynedd ...?’. 


Edwin Edwin fab Ethelfrith, brenin Northumbria a gelyn Cadwallon yn 
y 7g.; arno, gw. J.E. Lloyd: HW? 183—5 a throednodyn 99. Posibilrwydd 
arall yw Edwin ap Goronwy, brenin Tegeingl yn sir y Fflint yn yr 11g. a 
phendefig un o Bymtheg Llwyth Gwynedd, gw. G 442. Ceir mynych 
gyfeiriadau at y naill Edwin a'r llall gan y Cywyddwyr. 


dysg Ar bwysigrwydd addysg i ferched uchelwrol yr Oesoedd Canol, 
gw. GP 16 (ll. 16) Gwreicda a uolir o doethineb; A. Matonis, 
‘Traditions of panegyric in Welsh poetry: the heroic and the chivalric’, 
Speculum, liii (1976), 667—87. 

Rhotbert Sylfaenydd teulu Cochwillan oedd Robin ap Gruffudd, sef 
brawd Gwilym ap Gruffudd a osododd sylfeini ffyniant teulu'r Penrhyn. 
Priododd Robin ag Angharad ferch Rhys ap Gruffudd, a'i ail wraig oedd 
Lowri ferch Grono ab Ifan. Cefnogodd Owain Glyndŵr ar ddechrau'r 
Gwrthryfel ond erbyn 1408 yr oedd yn un o swyddogion y goron yn sir 
Gaernarfon, gw. ByCyAt 171; PACF 186. Am y canu i deulu Coch- 
willan, gw. NBSG 222—47. 


Trowtbeg Yr oedd cysylltiad trwy briodas rhwng Syr William 
Troutbeck a theulu'r Penrhyn: ei ferch, sef Joan Troutbeck (gweddw Syr 
William Butler o Bewsey, swydd Gaer) oedd gwraig gyntaf Syr Wiliam 
Gruffudd (1445-1505/6) a wnaed yn farchog gan Harri Tudur yn 1489 
(gw. PACF 185). Deuai hynny ag anrhydedd achyddol i deulu'r 
Penrhyn gan fod mam Joan Troutbeck, Margaret, yn ferch i Syr Thomas 
Stanley (c. 1406-59), y barwn Stanley cyntaf, gw. ByCyAt 97. Yr oedd 
Joan Troutbeck yn nain i Fargred y cywydd hwn. 


wyneb wynnach Profi gwarineb merch a wnâi cnawd gwelw ei 
hwyneb; cf. GLIBH 4.159 llu gwelw difas meddai Dafydd ap Gwilym 


20 


21 


22 


23 


24 


26 


27 


NODIADAU 11 165 


am drigolion Seisnig Caerfyrddin. Am y treiglad meddal i’r a.cmhr. 
mewn cymal neg., gw. Treigladau 66-7. 


Tegau Canmol diweirdeb Margred a wneir yn y ll. hon drwy ei 
chymharu i Degau Eurfron, gwraig a oedd i'r Cywyddwyr yn safon 
diweirdeb ac a enwir yn Nhrioedd Ynys Prydain yn un o'r “Tair Diweir- 
wraig Ynys Prydain'. Ymhellach ar Degau, gw. TYP? 174—5, 512-14; 
G.C.G. Thomas, “Chwedlau Tegau Eurfron a Thristfardd, Bardd Urien 
Rheged’, B xxiv (1970-2), 1-9. Yr oedd Tegau yn ferch i Nudd Hael, a 
enwir isod ll. 38. 


Sieb Cheap(side), ardal farchnata yn Llundain, gw. EEW 124; DGG? 
171. 


Non Canmol defosiwn Margred a wneir wrth ei chymharu â Non, mam 
Dewi Sant. Arni, gw. LBS iv, 22-5; VSB 150-70; E. Ernault, ‘La Vie 
de Sainte Nonne’, RC viii (1887), 230-301, 405-91; J. Cartwright: ForF 
117-19 a passim. 


Siân Gwraig gyntaf Syr Wiliam Gruffudd yr ail (c. 1480-1531) o'r 
Penrhyn oedd Siân Stradling ferch Syr Tomas Stradling ap Syr Harri 
Stradling o Sain Dunawd, Morgannwg, a'i ail wraig oedd Siân Pilstwn. 
Plentyn o'r briodas gyntaf oedd Margred (gw. PACF 56) a deellir yma 
el bod yr un ffunud â'i mam, Siân Stradling, o ran sirioldeb ei 
phersonoliaeth. 


dal golwg. Priod-ddull gyffredin ar lafar yn Arfon ac o bosibl ym Môn 
yn dwyn yr ystyr “syllu ar, rhythu ar, fo stare at, gw. WVBD 158. 
di-blyg Ni olygir yma fod Margred ‘yn gwrthod plygu’, ond yn hytrach 
fe'i deellir yn gyfeiriad at wisg Margred pan âi i weddïo. Gwisgai ŵn 
blaen ei thrwsiad i arwyddo ei duwioldeb a'i gwyleidd-dra, yn hytrach 
na ffrog ac iddi blygiadau ac addurniadau a allai arwyddocâu balchder. 
Cf. Ful semely hir wimpel pinched was meddir am benwisg y briores a 
lynodd wrth rai o'i phleserau bydol diniwed wedi iddi ymwrthod â'r byd 
a throi at yr eglwys, gw. S. Coote, The Prologue to the Canterbury 
Tales (London, 1985), 64 (ll. 151). 


plygain ‘Un o'r oriau gweddi canonaidd, yn wreiddiol am hanner nos, 
ond weithiau gyda'r wawr a'i dilyn gan foliannau', gw. GPC 2832. 
Ymhellach arno, gw. ODCC? 1058-9 d.g. Mattins; F.E. Brightman, The 
English Rite, i (London, 1915), yn enwedig lxxxv—xcii. 


Aur wniadau â'r nodwydd Tanlinellir yma uchelwriaeth, yn ogystal â 
medrusrwydd, y wniadwraig: ‘In 1363 anyone with an income lower 
than 400 marks a year was not allowed to wear cloth of gold or 
embroidery, and in the fifteenth century statutes against the import of 
foreign cloths and embroideries were issued, thus proving that 
embroidery on costume ... was both popular and a sign of affluence’, 


166 


28 


30 


31 
32 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


gw. C. Howard, Design for Embroidery from Traditional English 
Sources (London, 1989), 72-5. Y mae'n bur debyg mai gwnïo ag 
edefyn aur wedi ei gordeddu o gwmpas edefyn sidan a wnâi Margred, 
yn unol ag arfer yr oes. Erbyn cyfnod Margred yr oedd oes aur 
brodwaith eglwysig, yr Opus Anglicanum, drosodd ond tybed nad testun 
eglwysig oedd testun ei gwniadau hithau gan ei fod yn cael ei nodi yng 
nghyd-destun gofyn paderau? Ymhellach ar frodwaith proffesiynol a'r 
brodwyr, yn wŷr a gwragedd, gw. D. King, Opus Anglicanum: English 
Medieval Embroidery (London, 1963). 

arfer o'r siampler Ar bwysigrwydd y grefft o wnïo a thrin defnyddiau 
i ferched (ac i raddau llai, i ddynion) yng Nghymru'r Oesoedd Canol, 
gw. M. Haycock, * “Defnydd hyd Ddydd Brawd”: rhai agweddau ar y 
ferch ym marddoniaeth yr Oesoedd Canol' yn Cymru a'r Cymry 
2000/Wales and the Welsh 2000, gol. G.H. Jenkins (Aberystwyth, 
2001), 41-70. Ar arwyddocâd patrymau sampleri, gw. V.R. Geuter, 
‘Women and Embroidery in Seventeenth-century Britain: the Social, 
Religious and Political Meanings of Domestic Needlework” (Ph.D. 
Cymru [Aberystwyth], 1997); id., “The Silver Hand: Needlework in 
Early Modern Wales” yn Women and Gender in Early Modern Wales, 
ed. M. Roberts and S. Clarke (Cardiff, 2000), 159-85. Ymddengys fod 
Margred yn dilyn arfer, sef dilyn “trefn arferol” (gw. GPC 193), neu 
efallai mai “ymarfer(iad)” yw'r ystyr yma, a'i bod yn efelychu cynllun 
cynharach, wrth weithio o'r siampler. Yn D dyry John Davies o 
Fallwyd yr ystyr ‘Exemplar’ i Siampl, Siampler, ac o dan Exemplar - 
aris esbonnir: “Yr hwn neu'r peth y bo ynddo esampl i'w ganllyn. 
Cynllun, cynddelw, eilun” ac felly ymddengys fod gan Fargred lyfr 
patrymau neu ddarn enghreifftiol o wniadwaith wrth law; ond barna 
F.G. Payne, Guide to the Collection of Samplers and Embroideries 
(Cardiff, 1939), 22, mai ystyr siampler yma yw ‘an embroidery’ a 
chyfieitha'r cwpled “gold stitchings with the needle, the use of the 
sampler is the work’. 

Deuwell y cân dull y côr Llafarganai Margred ei phaderau ddwywaith 
gwell nag y llafarganai'r côr swyddogol yn yr eglwys. Yr oedd 
llafarganu drwy'r trwyn yn ddull boneddigaidd o gyflwyno'r gweddïau, 
ac yn fodd o osgoi rhoi straen ar y gwddf. 

Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir. 

baled Ceir tystiolaeth yma fod Margred ferch Wiliam yn medru naill ai 
adrodd neu efallai gyfansoddi baled, sef cerdd ysgafn, storïol yn y 
mesurau rhydd, heb gynhorthwy dyn. Tybed ar ba achlysur, ac i ba 
gynulleidfa, y digwyddai hynny? Cf. hefyd GLGC 90 (36.19) a chaned 
faled i ferch (1455-85), sef yr enghraifft gynharaf o'r gair a restrir yn 
GPC 252. 


33-6 Yr awgrym yng nghwestiwn y bardd yw nad oes unpeth dan y nef nad 


NODIADAU 11 167 


yw Margred yn gallu ei gyflawni'n feistrolgar, cyn belled â bod y gamp 
honno'n dod o fewn cylch bendith yr Iesu. 

35 awgrym llaw Ar awgrym llaw ‘deaf and dumb alphabet’, gw. GPC 
242. 
gwrym lliain Y mae i gwrym ddwy ystyr a allai fod yn berthnasol yma, 
sef ‘gwniad, hem, godre gwisg, pleten’, &c., a allai gyfeirio at sgiliau 
Margred fel gwniadwraig, ond dylid hefyd gadw mewn cof yr ystyr 
‘grym, effaith” (er mai ystyr eiriadurol yn unig yw honno yn ôl GPC 
1741 d.g. gwrym^) a dylanwad gwnïad ei sampleri liain fel negeseuon 
cymdeithasol, gw. ll. 28n. 

37-8 Sieffre ... / ... fab Siôn Bardd Margred, a chanu ar ran y bardd hwn 
yr oedd Dafydd Trefor wrth ofyn i Fargred am baderau. Ni ddaethpwyd 
o hyd i enw Sieffre ap Siôn yn MCF (Medi 2005) ac ni wyddys am 
ddim o'i gerddi a gadwyd. Y mae'n rhyfedd fod y cofnod hwn mor foel, 
ac os Dafydd Trefor a ganodd y cywydd y mae'n rhyfedd nad yw yn ei 
enwi ei hun ac yn esbonio pam y gwahoddwyd ef i wneud y cais ar ran 
ei gyd-fardd. Y mae posibilrwydd cryf mai canu ym mhersona Sieffre 
ap Siôn y mae Dafydd Trefor. 

38 Nudd Ar Nudd Hael fab Senyllt (y cyntaf o “Dri Hael Ynys Prydain”), 
a'i haelioni diarhebol, gw. TYP? 5—6, 476-7; WCD 509, ond rhagorai 
Margred ar haelioni Nudd, hyd yn oed. Yr oedd Nudd yn dad i Degau 
Eurfron, a enwir yn ll. 20. 

40 pedeirawr Yn ôl canonau Eglwys Rufain yr oedd yn angenrheidiol 
gweddïo'n rheolaidd ar yr awr weddi, gw. ‘Liturgy of the Hours’ yn 
Encyclopedia of Catholicism, gol. R.P. McBrien (London, 1995), 789— 
91. Cyfatebiaeth b = -b b-. 

41—60 Yn y llau. hyn y mae Dafydd Trefor yn dyfalu torch o aur a gemau 
heirdd. Y mae'r gemau hynny fel pum olwyn tân (ll. 50), a gellir tybio 
mai rhuddemau, garnedau, cwrelau cochion, iasbis coch, neu'r cyffelyb 
ydynt. Wrth gyflwyno cameo o 21 o bererinion disgrifia Chaucer briores 
uchelwrol yn cario llaswyr o gwrel: Of smal coral aboute hir arm she 
bar / A peire of bedes, gauded al with grene, gw. S. Coote, op.cit. 64 
(llau. 158-9). Yn yr Ysgrythur defnyddir meini gwerthfawr i ddangos 
amrywiol ragoriaethau Duw, yn enwedig ei ddisgleirdeb dwyfol, ac y 
mae'n dra phosibl fod yma gyffelybiaeth debyg rhwng y dorch werth- 
fawr a'r sawl sy'n ei gwisgo. Am enghraifft drawiadol o ddyfalu 
paderau, gw. “Cywydd i'r Paderau Main Crisial” gan Ieuan Rudd yn N. 
Scourfield, “Gwaith Ieuan Gethin ab Ieuan ap Lleision, Llywelyn ap 
Hywel ab Ieuan ap Gronw, Ieuan Du'r Bilwg, Ieuan Rudd a Llywelyn 
Goch y Dant' (M.Phil. Cymru [Abertawe], 1993), 100— (cerdd 28), 
198-202. 


41 gleiniau Cyfeirir yma at gerrig gwerthfawr llaswyr Margred a’r pader- 
au aml a buddiol y byddai’n eu cyflwyno gyda’u cymorth. Darganfuwyd 


168 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


delw o ferch, Efa wrth ei henw, yn Eglwys Gadeiriol Bangor a honno’n 
dal llaswyr yn ei llaw. Y mae'n bur debyg mai Efa ferch Gruffudd ap 
Tudur, gwraig Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn, ydoedd yr Efa hon; hi, 
felly, a fu'n rhannol gyfrifol am ddod â stad Cochwillan yn eiddo i 
deulu ei gŵr. Nid yr un llaswyr sydd yn llaw Efa â'r un a ddisgrifir yn y 
cywydd hwn, fodd bynnag, gan fod yn honno ddeuddeg carreg fawr a 
ddefnyddid wrth offrymu'r Paternoster, a'r rheini'n gwahanu tri ar ddeg 
o grwpiau o saith carreg fechan a ddefnyddid wrth offrymu Ave Maria, 
gw. C.A. Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales (Cardiff, 
1968), 235-7. Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir onis cywesgir. 

42 y Grawys Ympryd yn ystod y deugain diwrnod cyn y Pasg, yn 
baratoad ar gyfer yr Ŵyl, gw. ODCC? 966. 
egroes Diddorol yw nodi mai Madame Eglentyne oedd enw priores 
‘The Canterbury Tales’. Yr oedd hithau'n ymagweddu'n wraig 
fonheddig, a chanddi hithau laswyr o feini cochion, gw. llau. 41—60n. 


43 grawn pysg Sef “clwstwr neu grynswth o fân wyau a gynhwysir yn 
wygell pysgodyn, gronell, rhith pysgod: roe, spawn (of fish)”, gw. GPC 
1526; y mae newydd-deb y gymhariaeth hon rhwng y gleiniau a grawn 
pysgodyn yn drawiadol ymysg y cymariaethau ag egroes mân ‘ffrwyth 
y rhosyn gwyllt (ll. 42) a'r mân genllysg (ll. 44). 

44 Twyll gynghanedd /, cf. ll. 46; ond cf. darlleniad LlGC 6681B. 


45-8, 54-60 main Un o'r technegau barddol mwyaf cyffredin yw 
ailadrodd a bu'n nodwedd fynych a thra effeithiol ar farddoniaeth y 
Cywyddwyr. Hoffodd Dafydd Trefor y nodwedd hon, cf. gwaed (llau. 
12-16), pum (llau. 49—52), a'i ddefnydd o'r gair porth yn ei gywydd i 
fferi Porthaethwy (gw. I. George, “The poems of Syr Dafydd Trefor', 
AAST, 1935, 104). Sylwer hefyd ar |. 3n. 


46 mal môr glas Tybed ai at liw ai at lyfnder y môr pan fo'n las ar ddydd 
o haf y cyfeirir yma? Neu tybed ai at allu'r môr i dreulio ymylon gro a 
cherrig mân yn llyfn? Crynder a llyfnder y cerrig llaswyr sy'n cael 
sylw'r bardd yn y llau. blaenorol. Twyll gynghanedd /, cf. ll. 44. 


47 deugain o fain Ymddengys mai llaswyr deugain carreg oedd hon o 
eiddo Margred. Cynhwysa'r llaswyr modern 169 o fwclis, ond ni 
reoleiddiwyd y nifer mwclis a geid ar laswyr hyd ganol yr unfed ganrif 
ar bymtheg ac y mae llaswyrau'r Oesoedd Canol yn dra amrywiol eu 
maint, gw. E. Wilkins, The rose-garden game: the symbolic background 
to the European prayer-beads (London, 1969), 54. 

Mynyw Tyddewi ym Mhenfro, gw. WATU 162. Ai'r awgrym yw fod 
Margred newydd ddychwelyd o bererindod yno ac wedi dod â'r llaswyr 
adref gyda hi? Adroddir hanes Edudful ferch Gadwgon yn mynd ar 


NODIADAU 11 169 


bererindod i Eglwys Tyddewi ac yn gadael offrwm yno; y mae Edudful 
hefyd yn ymweld ag eglwys Non i addoli’r ddelw wen ac 1 roi canhwyll- 
au ar yr allor, gw. GLGC 371 (168.19—38). Cf. hefyd “Pererindod 
Merch' sy'n adrodd hanes crefyddes yn teithio o Fôn i Dyddewi ar 
bererindod, gw. GDG? cerdd 99. Ymhellach ar yr arfer o bererindota i 
Dyddewi, gw. G.H. Jones, “Celtic Britain and the Pilgrim Movement', 
Cy xxiii (1912), 369-78. 

48 degwm Gosodid setiau o ddeg carreg werthfawr mewn llaswyr i 
gynrychioli deg Ave Maria, a gwahenid y setiau o ddeg gan garreg 
Paternoster a oedd yn fwy ei maint ac a ddeuai o flaen cerrig yr Ave 
Maria, a chan garreg a gynrychiolai'r Gloria Patri a ddeuai ar eu terfyn; 
ymddengys mai'r term technegol am bob un o'r rhaniadau hyn ar y 
llaswyr yw'r degwm er na nodir yr ystyr honno yn GPC 916; ymhellach, 
gw. ODCC? 459 d.g. Decade. 


49-52 pum Gw. llau. 45—8n, 54—60n. Ar arwyddocâd y rhif pump, gw. ll. 
52n ar pum pader. 


49 nod Y mae'n debyg mai cymhariaeth â both olwyn a geir yma. 

50 olwyn tân Cyfeiriad at liw'r gleiniau, a hefyd at grynder y llaswyr; yr 
oedd gweithio ei ffordd o gwmpas y mwclis yn debyg iawn i weithio 
troell droed. 


50-1 pum lain teg, / ... pum lain ffêr Disgrifir yma bum glain, sef pum 
gem, a'r rheini yn deg ac yn ffêr “hardd” (o'r S. fair). Ar dreiglo e. yn 
dilyn pum(p), gw. GMW 16. 

5l olwyn ffydd Cyfeiriad arall at siâp y llaswyr, gw. ll. 50n. 


52 pwmpâu Ffurf l. pwmpa ‘afal (mawr', ?ffrwyth’, &c., GPC 2941. 
Tybed ai cyfeiriad at bomgranadau sydd yma, ffrwythau orengoch eu 
lliw, yn cynnwys pwlp coch llawn hadau ac y gwneir gwin o'u sudd? 
Gorchmynnodd Duw Foses i baratoi mantell yr effod ar gyfer Aaron: “O 
amgylch godre'r fantell gwna bomgranadau o sidan glas, porffor ac 
ysgarlad, a chlychau aur rhyngddynt a'r fantell hon y byddai Aaron yn 
ei gwisgo wrth wasanaethu a gweddïo yn y Deml, gw. Ecs xxviii.31—5. 
Yr oedd dyfalu'r gemau i bomgranadau yn taro nodyn defosiynol ac 
ecsotig ar yr un pryd. 


pum pader Yr oedd pymtheg testun myfyrdod ynglŷn â'r llaswyr, wedi 
eu rhannu'n dri grŵp o bum testun. Yn eu trefn briodol y mae'r cyfan 
yn grynodeb o fywyd Mair a Christ ond yn aml dim ond traean y 
llaswyr a ddywedid ar y tro mewn defosiwn preifat, ac felly fesul pum 
testun myfyrdod y byddid yn offrymu paderau, gw. ODCC? 1417. 


53 Afi Tybed ai gwall am Afe yw hwn ac a ddylid ei gyplysu ag enw Mair 
yn ll. 58? 


54—60 Gw. llau. 45—8n. 


170 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


58 Mair Yr oedd awdurdod ac anrhydedd enw Mair, yn ogystal a’r enw yr 
adwaenid hi wrtho, ar bob un o gerrig gweddiau’r Ave Maria; geiriau’r 
weddi honno yw Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu 
in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus (‘Henffych well, Fair, 
gyflawn o ras, y mae'r Arglwydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith 
merched, bendigaid yw ffrwyth dy groth, Iesu”). 


59 gwaith Gwaith y meini gwerthfawr oedd cyfrif paderau. 


60 main ar iad meinir Ni ddaethpwyd o hyd i dystiolaeth sy'n awgrymu 
bod merched yn gwisgo llaswyr ar eu talcen nac o gwmpas y pen. Ond 
gan mai â dymuniad y cloir cywydd gofyn fel arfer a ellid deall y ll. fel 
a ganlyn: “Bydded i'r wraig dderbyn [coron] o fain [gwerthfawr] ar ei 
phen [yn y nefoedd]? Felly ai llaswyr, ai meini yn yr ystyr ‘jewels’, a 
olygir yma? Cf. ll. 2. 


12 


Priodolir y cywydd hwn yn y llawysgrifau i ddau fardd, sef i Ddafydd Trefor 
yn llawysgrifau AC ac i Hywel Rheinallt yn llawysgrifau BGH; y mae 
llawysgrif D yn enwi Hywel Rheinallt yn gyntaf ac yna'n enwi Dafydd 
Trefor mewn llaw ddiweddarach; nid yw priodoliad llawysgrif E yn sicr, 
ond tybia'r copïydd mai Dafydd Trefor a luniodd y cywydd; nid oes 
priodoliad yn llawysgrifau FI. Cynhwyswyd y cywydd yn nhraethawd 
ymchwil Elsbeth Wendy Owen Davies ar Hywel Rheinallt mewn adran yn 
dwyn y teitl “Cywyddau ansicr eu hawduriaeth’! gyda'r nodyn “teimlid nad 
oedd y tystiolaethau'n ddigon cryf i dorri'r ddadl y naill ffordd na'r llall',? 
ond yn nhraethawd ymchwil Irene George ar Ddafydd Trefor fe'i 
cynhwyswyd gyda'r cywyddau sicr eu hawduriaeth.? 

Yn ôl y copi hynaf a gadwyd o'r cywydd hwn, sef copi llawysgrif BL 
Add 14875 a gopïwyd rywbryd ar ôl 1570, y teitl a roddwyd i'r gerdd yw: k: 
a barodd dd ap gwilim benkerdd i wnevthvr i ofyn telyn gan edwart Sirk 
penkerdd o Delynior y gwr hefyd yn i amser a ddvg yr arriandlws 
(ychwanegwyd nid y Bardd or Deheudir mewn llaw ddiweddarach ar ymyl 
y ddalen).* 

Os y teitl uchod oedd teitl gwreiddiol y gerdd (yn hytrach na bod yn deitl 
a roed arni'n ddiweddarach), ar sail y datganiad am benceirddiaeth Edward 
Sirc gellid dyddio'r gerdd i'r cyfnod 1523-8, sef i'r cyfnod byr o fywyd a 
oedd ar ôl i Ddafydd Trefor wedi 1523, blwyddyn urddo Edward Sirc yn 
bencerdd yn Eisteddfod Caerwys. Gellid hefyd ddiystyru hawl Hywel 
Rheinallt i'r cywydd gan iddo farw ymhell cyn 1523, dyddiad Eisteddfod 
Caerwys. 


' Hywel Rheinallt: Gw cerdd 40. 

2 Ib. xv. 

3. Dafydd Trefor: Gw cerdd 7. 

4 Ar Ddafydd ap Gwilym y gerdd hon, gw. ll. 27n. 


NODIADAU 12 171 


Ystyriaeth arall yw'r cyfeiriad at bencerdd yn llinell 18 y gerdd. Wrth 
gyfarch Edward Sirc dywed y bardd: Dy bwnc a gad o bencerdd. Yn y 
llinell hon awgrymir naill ai fod Edward Sirc wedi etifeddu ei ddawn 
gerddorol, a hynny, efallai, gan ei daid (gw. llau. 6n, 13—14n) a oedd yntau, 
o bosibl, yn bencerdd telyn, neu awgrymir bod pwnc “cân” felys Edward Sirc 
wedi ymffurfio mewn pencerdd, a gellid deall hynny'n gyfeiriad at Edward 
Sirc ei hun, fod ei gân yn codi ohono ef ei hun, y pencerdd. Os cyfeirir yma 
at Edward Sirc yn bencerdd, yna y mae'n sicr nad Hywel Rheinallt yw 
awdur y cywydd. Ar y llaw arall, dyma unig gyfeiriad Dafydd Trefor, os ef 
a'i piau, at raddau'r urdd farddol yng Nghymru. 

Ymddengys enw Edward Sirc ar restr graddedigion Eisteddfod Caerwys, 
lle y cadarnhawyd gradd pencerdd telyn iddo: 


Edwart Sirk / Thomas amhadoc / Edñ grythor / a morys llanvair / a 
raddiessid or blaen mewn neithiorav Reiol yn benkerddiaid ac yno I 
sikrawyd drwy I kanhiadv ai konffyrmio> 


Ar gyfer graddio'n bencerdd dyma oedd y gofynion: 


Pencerdd neu athro a ddylai wybod deg ar hugain o glymau ymryson, ac 
o hynny o'r hyn lleiaf tair o'r colofnau, tair o'r cadeiriau.* 


Enillodd Edward Sirc yr ariandlws wedi hynny mewn ymryson. Yr 
ariandlws oedd y brif wobr i'r telynor, sef tlws arian ar ffurf telyn, ac er 
mwyn ei ennill yr oedd yn rhaid mynd un cam ymhellach na'r pencerdd: 


rhaid yw iddo wybod ei bedair cadair a'r pedair colofn, a'r pedwar mesur 
ar hugain a'r pedwar cwlwm cytgerdd ar hugain arnynt; a dosbarthu pob 
gwahan a rhagwan, pob cynhwysiad a gorffwysfa, pob ysmudfa ar 
dyniad a chyweirdant; a dangos cerdd dant warantedig o'i waith ei hun 
yn bencerddaidd ac yn athrawaidd, fel y bo cydwybodus i bencerddiaid a 
doethion ei farnu a'i ddewiso yn awdur ac yn athro ar ei gelfyddyd; 
canys ni ddylai neb ddysgu ond gan athro pencerddaidd, neu gael ganddo 
farnu neu osod yn iawn a ddysgo gan arall. Ac os telynor fydd, rhaid yw 
iddo wybod trimwchl odidog, y cwlwm a raddiwyd gynt yn gyfuwch â 
deg cwlwm a deugain, pob colofn o'r pum (?pedair) colofn a raddiwyd 
yn ddeg cwlwm bob un, pob cadair o'r pedair cadair yn bum cwlwm bob 
un ... achos nid i neb i geisio gradd y cawsant y rhagorfraint hwnnw, nac 
y prisiwyd hwy felly yn gyfuwch o rifedi clymau, ond lle bai ddau 
bencerdd yn ymryson am ariandlws, neu ymryson arall am flaen a gosod 


$ Dyfynnir y rhestr (o gopi Pen 155, 94 o lyfr Gruffudd Hiraethog i Risiart Mostyn) yn D.J. 
Bowen, “Graddedigion Eisteddfodau Caerwys, 1523 a 1567/8’, LlCy ii (1952-3), 130. 

€ Y mae'r testunau gwreiddiol ychydig yn gymysglyd ond codwyd darnau ohonynt yn T. Gwynn 
Jones, “Cerdd Dant, B i (1921-3), 139-56; cyflwynir yma fersiwn golygedig E. Roberts, 
‘Marwnadau Telynorion’, TCHSDd xv (1966), 87. Am un o'r fersiynau anolygedig, gw. Bethan E. 
Miles, ‘Swyddogaeth a chelfyddyd y crythor' (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1983), 543 sy'n 
gyfuniad o destun llsgr. LlGC 17116B [= Gwysanau 28], 47 gydag ychwanegiadau o destun llsgr. 
Pen 147, 187. 


172 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


a chadw rhagoriaeth rhwng pencerddiaid a disgyblion wedi cael eu 
graddau o’r blaen mewn eisteddfodau neu neithior reiol.’ 


Ymddengys fod Edward Sirc ymysg telynorion gorau ei ddydd, yn berchen 
ar dair telyn (llau. 29-30, 53—4) ac wedi cipio'r ariandlws mewn ymryson â 
phencerdd telyn. Treuliai Edward Sirc ei amser yng nghwmni ieirll a'i carai 
(llau. 5—6), ac yr oedd yntau ei hun yn uchelwr (llau. 7—8). 

Nid hwn yw Edward Chirk (neu Edward Maelor), a dylid cadw mewn cof 
y cymysgu a fu rhwng Edward Chirk/Maelor, fl. 1567—1603,* ac Edward 
Sirc. Nid hwn ychwaith yw'r Edward Sirc arall, sef y crythor a wnaed yn 
gyff gwawd tua diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg.” Yn hytrach, dylid 
edrych am ei dras, o bosibl, yn llawysgrif LlGC 15551C, 53*54' mewn llaw 
wahanol i'r achau eraill, sef llaw Edward Maelor, y mae'n debyg: 


Edward maelor ab sion ab ed sirk ab dd ab y llwydto ab sion ab grvdd 
maelor ab madoc amhredvdd ab pleddyn ap.!° 


Ach anghyflawn yw hon. Bu farw Madog ap Maredudd, ŵyr yn hytrach na 
mab Bleddyn ap Cynfyn, yn 1160, ac ni fu i Ruffudd Maelor fab o'r enw 
Siôn. Ond os oes coel ar yr ach hon ymddengys fod Edward Sirc yn daid i 
Edward Maelor. Yn y copi o'r cywydd hwn a briodolir i Hywel Rheinallt, 
gelwir Edward Sirc yn Edwart ap Siôn; !! yn rhestr Gutun Owain o wŷr wrth 
gerdd nodir enwau Edward Sirk a'i dad John Syrk;'* ac yn y cywydd hwn 
fe'i gelwir yn Edward Sirc o dir'waed Siôn (ll. 4) ac y mae'n debygol mai 
Siôn, yn hytrach na Dafydd, oedd enw ei dad. Ar sail tystiolaeth 
ymddangosiadol y cywydd hwn, dyma ach Edward Sirc: Edward Sirc o 
dir” waed Siôn. / ... / ... ŵyr y Llwyteg (llau. 4, 6). 
Yn ogystal â bod yn bencerdd telyn yr oedd Edward Sirc yn grythor: 


Moses powell wrth Edd Sirk pan grogai Edw i grwth ar yr hoel, a 
ddevdai na buasse raid iddo moi grogi er a wyddai arno, yr attebai Edd 
ynte nac er addygasse o arian o bwrs ynte! 


Y mae'r gerdd yn rhannu'n ddwy ran. Egyr drwy foli Edward Sirc, y 
noddwr, o ran ei dras, ei ddawn gerddorol ddiymwad, ac o ran ei 


7 Y mae'r testunau gwreiddiol ychydig yn gymysglyd ond codwyd darnau ohonynt yn T. Gwynn 
Jones, art.cit. 139-56; cyflwynir yma fersiwn golygedig E. Roberts, “Marwnadau Telynorion', 
TCHSDd xv (1966), 87-8. Am un o'r fersiynau anolygedig, gw. Bethan E. Miles, “Swyddogaeth a 
chelfyddyd y crythor” (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1983), 543—4 sy'n gyfuniad o destun llsgr. 
LlGC 17116B [= Gwysanau 28], 47 gydag ychwanegiadau o destun llsgr. Pen 147, 187. 

8 Gw. GHCEM xxiii, sy'n rhoi ei ddyddiadau ychydig yn gynharach na ByCy 168 sy'n cynnig fl. 
c. 1580-1620. 

° Arno ef, gw. B. Miles, ‘ “Pwt ar fys” neu “Ffarwêl y Crythor” °, Canu Gwerin, xiii (1990), 35— 
T: 

10 Dyfynnir yr ach yn GHCEM xx. 

!!. Gw. BL Add 14875 [= RWM 30], 144”. 

12 Daniel Huws, “Rhestr Gutun Owain o wŷr wrth gerdd”, Dwned, x (2004), 83, 85. 

13 Pen 188, 256, wedi ei ddyfynnu yn GHCEM xx. 


NODIADAU 12 173 


amgylchiadau tymhorol (llau. 1-26). Yn yr ail ran (llau. 27-54) canol- 
bwyntir ar y delyn (un o dair sydd ym meddiant Edward Sirc) y dymunir ei 
chael yn rhodd, gan bersonoli'r delyn (ll. 33 y ferch, ll. 35 forwyn, ll. 49 
merch) a'i gown hir (ll. 47). Canwyd y cywydd ar ran Dafydd ap Gwilym, 
telynor o Fôn (arno gw. ll. 27n). 


4 Edward Sire Sef un o'r penceirddiaid telyn y cadarnhawyd ei radd yn 
Eisteddfod Caerwys 2 Gorffennaf 1523, gw. y nodyn cefndir uchod. Ni 
ddaethpwyd o hyd i ach Edward Sirc yn y rhestrau cyhoeddedig ond 
nodir enw rhyw Edward Sirk yn ŵr i Elen ferch (anghyfreithlon) Tudur 
ap Gruffudd ab Ieuan, gw. P.C. Bartrum: WG2 “Sandde Hardd” 10(B). 
tir'waed Siôn Ar tirf ‘ffres, croyw, ir, ffrwythlon, toreithiog, ffynian- 
nus’, &c., gw. GPC 3505, ac ar ddefnydd Dafydd Trefor o'r gair firf, 
gw. 10.35. Gellir tybio bod Siôn yn un o gyndadau Edward Sirc, o 
bosibl yn dad iddo, er mai Dafydd a nodir yn dad iddo mewn ach 
answyddogol yn llsgr. LlGC 15551C 53*54', gw. y nodyn cefndir 
uchod. 

6 ieirll Tybed at bwy y cyfeirir yma? Un posibilrwydd yw awgrym Dr 
Llinos Beverley Smith (mewn sgwrs), sef Charles Brandon, Dug 
Suffolk (c. 1484-1545), un o ffefrynnau Harri VIII. Urddwyd ef yn 
farchog ar 30 Mawrth 1512; ymhen pedwar mis ar ddeg yr oedd yn is- 
iarll, ac ymhen naw mis wedi hynny ar 1 Chwefror 1514 fe'i gwnaed yn 
Ddug Suffolk. Bu'n Brif Ustus Gogledd Cymru o 10 Mawrth 1512 hyd 
1525, a Chwnstabl castell Caernarfon, a Syr Wiliam Gruffudd o'r 
Penrhyn yn ddirprwy iddo; bu hefyd yn Brif Stiward arglwyddiaethau 
Maelor Gymraeg, Iâl, a Swydd y Waun, ac yn ddylanwadol yn stadau 
Lisle a Corbet. Collodd ei holl swyddi yng Nghymru adeg ad-drefnu 
llywodraeth Cymru yn 1525, yng nghyswllt anfon y dywysoges Mary i 
Lwydlo. Ymhellach ar Charles Brandon, gw. DNB? vii, 353-8; S.J. 
Gunn, Charles Brandon, Duke of Suffolk, 1484-1545 (Oxford, 1988); 
id., Early Tudor Government, 1484-1558 (Basingstoke, 1995); id, “The 
Regime of Charles, Duke of Suffolk, in North Wales and the Reform of 
Welsh Government, 1509-25’, Cylchg HC xii (1985), 461-94. Ar ei 
ymwneud uniongyrchol â Dafydd Trefor, gw. uchod tt. 4—5. Posibil- 
rwydd arall yw awgrym Dr A. Cynfael Lake (mewn llythyr): “Y mae'n 
bosibl mai'r ieirll yr oedd ganddynt fwyaf o gyswllt â Chymru yn 
hanner cyntaf yr 16g. oedd Ieirll Caerwrangon, sef Charles Somerset a'i 
fab a'i ddisgynyddion yntau. Yn anffodus (o safbwynt Dafydd Trefor) 
yn y de yr oedd tiroedd a grym y teulu, ond penodwyd Charles a'i fab 
yn stiwardiaid arglwyddiaeth Rhuthun yn gynnar yn y ganrif, a dyma'r 
unig gyswllt â'r gogledd. Bu sawl aelod o'r teulu hwn yn noddi Lewys 
Morgannwg; y mae ganddo ryw wyth o gerddi i'r teulu. Dyma un teulu 
blaenllaw felly a oedd yn noddi beirdd (a cherddorion, o bosibl).” 


174 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


ŵyr y Llwyteg Y mae'n dra thebygol mai enw personol, neu ffugenw, 
yw Llwyteg, ond gallai fod yn e.c. yn dwyn yr ystyr “yr un hawddgar â'i 
wallt wedi britho’, a cf. 7.76 llwyteg “gwelw a glandeg’. Yn llsgr. BL 
Add 14905, 22, sef llsgr. Robert ap Huw, telynor yn llys Siams I, ceir 
darn cerddorol dan y teitl “Gosteg y Llwyteg”. Credir mai enw personol 
yw hwnnw ar sail, ymhlith dadleuon eraill, y cyfeiriad a ganlyn yn llsgr. 
LlGC 17116B [= Gwysanau 28], 61* Y Llwydteg ach Kynverig Ben 
Kerdd. Am ymdriniaeth ar y gainc “Gosteg y Llwyteg', gw. Peter 
Crossley-Holland, The Composers in the Robert ap Huw Manuscript: 
The Evidence for Identity, Dating and Locality (Bangor, 1998), 13-17; 
yn yr un gyfrol (td. 79) awgrymir mai gŵr o'r Treuddyn yn sir y Fflint 
ydoedd y Llwyteg hwnnw, a'i fod yn ei flodau c. 1450-70. Deellir y 
Llwyteg yma yn gyfeiriad at daid Edward Sirc a gw. ll. 13n. 

7-8 Aerwy sêr ... / A thwred aur i'th war di Awgrymir yma statws 
uchelwrol Edward Sirc; y mae'n bosibl fod aerwy sêr “coler serennog” a 
thwred aur “tŵr bychan eurog? am ei war yn golygu iddo gael ei 
urddo'n farchog rywbryd yn ystod teyrnasiad Harri Tudur, ond ni restrir 
ei enw ef yn W.R.B. Robinson, “Knighted Welsh Landowners, 1485— 
1558: a Provisional List, Cylchg HC xiii (1987), 282-98; id., 
“Knighted Welsh Landowners, 1485-1558: Corrigenda’, Cylchg HC xix 
(1999), 517-25. Am drafodaeth ar arwyddocâd coler i wŷr y llys, ‘The 
collar was a major item of masculine court adornment’, gw. Gothic: Art 
for England 1400-1547, ed. R. Marks and P. Williamson (London, 
2003), 327; am garreg fedd ac arni enghraifft o goler, gw. ib. 442, ac am 
lun o goler o hanner cyntaf y 14g., gw. ib. 44; gw. hefyd D'A.J.D. 
Boulton, The Knights of the Crown (Woodbridge, 1987). Sonia'r 
Cywyddwyr yn fynych am amryfal goleri, e.e. Rhys Goch Eryri wrth 
gyfarch Syr Gruffudd Fychan: Aur teg ydyw'r coler tau, gw. IGE? 319 
(ll. 28); Gutun Owain yn ei gywydd marwnad i Guto'r Glyn: Dwyn 
coler gwychder y gard / A nod y brenin Edward, gw. GGI 316 
(CXXIV.19—20); cywydd Lewys Môn, “Moliant Syr Tomas Salbri’: gŵr 
moel ag aerwy melyn, gw. GLM 202 (LVII.78); am lau. Tudur Aled i 
Ieuan ap Llywelyn ab Ieuan ap Dafydd: Dwy goler a gymeri, / Dwy 
wlad oll dan dy law di, gw. TA 276 (LXVIII.19—20); am lau. Lewys 
Glyn Cothi i Owain ap Gruffudd ap Nicolas: Jawn cael ar ŵyr Nicolas / 
yr aerwy braisg o'r aur bras, gw. GLGC 52 (17.5—6). Ond efallai mai'r 
goler debycaf i'r un y sonnir amdani gan Ddafydd Trefor yw honno y 
mae Guto'r Glyn yn cyfeirio ati: Aerwy mawr o aur a main, gw. GG}? 
143 (LIII.34), sef coler o aur a gemau. Diolchir i Dr Llinos Beverley 
Smith am y cyfeiriadau uchod, ac am y sylw fod coler arian o bosibl yn 
arwydd o statws ysgwier, a choler aur o bosibl yn arwydd o statws 
marchog. Gw. hefyd GDEp 9.27—8n ac am euro â sêr yng nghyswllt 
marchog, gw. ib. 9.25n. 


7 Harri Sefy Brenin Harri Tudur. 


NODIADAU 12 175 


9-10 Prydydd ac awenydd gwych / A thelynor ... Llsgrau. wych. Diwyg- 


11 


12 


13 


14 


iwyd yn gwych er mwyn gwella’r gynghanedd, a chan na ddisgwylid 
treiglad meddal. Er bod Statud Gruffudd ap Cynan yn gwahardd dyn 
rhag bod yn fardd ac yn delynor, ac yn cymell yr unigolyn i ddewis 
rhwng y ddwy grefft, yr oedd enghreifftiau o rai yn gwisgo'r ddwy het, 
megis Edward Sirc yma; cf. GLD 79 (25.47) Pencerdd y ddwygerdd 
agos meddai'r bardd yn ei farwnad i Dudur Aled. Cadwyd un cywydd, 
pedwar englyn, ac un pennill unodl wedi'i lunio â dau gwpled cywydd o 
waith barddol Edward Sirc, gw. Huw Ceiriog Jones, “Testun beirniadol 
o farddoniaeth Huw Ceiriog, Ieuan Llafar ac Edward Maelor” (M.A. 
Cymru [Bangor], 1984), Atodiad. 


dwy gerdd Cyfeirir yma at gerdd dafod (y grefft farddol) a cherdd dant 
“crefft tannau” (y grefft o ganu offeryn(nau) a thannau iddynt, megis 
canu telyn a chrwth), dwy grefft yr oedd Edward Sirc yn dra hyddysg 
ynddynt. Yn ôl y dogfennau sy'n ymwneud ag eisteddfodau Caerwys 
“gellir tybio y rhoddid yr un urddas ar gerdd dafod a cherdd dant', gw. 
E. Roberts, art.cit. 86. 


dadl Canmolir Edward Sirc am ei ddoniau barddol a cherddorol, gan 
gadarnhau yn y ll. hon ei fod hefyd yn ddi-dlawd, sef yn gyfoethog 
neu'n alluog, mewn dadl. Ai “ymryson” a olygir wrth dadl, naill ai ar 
gerdd dafod neu ar gerdd dant, ac ai ymryson yn llwyddiannus am yr 
ariandlws yn benodol a olygir? Cadwer mewn cof y dylai pencerdd 
telyn wybod deg ar hugain o glymau ymryson. Posibilrwydd arall yw 
mai ymryson yn yr ystyr “cystadleuaeth datgan cerddi arbennig” megis 
yr ymryson y sonnir amdano yn Llyfr Aneirin sydd yma, gw. G. 
Thomas, Eisteddfodau Caerwys (Caerdydd, 1968), 44; yr oedd tlws 
arian ar ffurf tafod i'r datgeiniad gorau. 


taid Ni welwyd enw taid Edward Sirc yn yr achau cyhoeddedig (ond 
gw. yr ach answyddogol yn y nodyn cefndir), ond y mae'n amlwg ei fod 
yntau'n delynor dawnus yn ei ddydd, ac nad oedd gofyn iddo bryderu ar 
gyfrif canu cwlm ar y delyn, na chanu'r pedair colofn (gw. ll. 14n). Ef, y 
mae'n debyg, yw'r Llwyfeg y sonnir amdano yn ll. 6, a thybed a oes 
arwyddocâd i amser grff. y f. yn y ll. Gwin ydoedd ei ganiadau (ll. 15)? 


cwlm Sef “caniad o ryw fath arbennig mewn hen gerddoriaeth, cân, 
alaw, cainc, tôn”, gw. GPC 640; digwydd cwlwm, clwm yn amrywiadau 
arno. Yn fanylach, gw. dadansoddiad E. Roberts o dermau cerdd dant yn 
art.cit. 98, lle y dywed fod cwlwm yn cynnwys 24 o geinciau telyn. 


pedair colofn Ym maes cerdd dafod a cherdd dant, ystyr colofn yw 
“prif fesur, prif ran neu gangen, mesur neu ran sylfaenol”, gw. GPC 544. 
Yn ôl dadansoddiad E. Roberts yn art.cit. 98, ymddengys fod colofn yn 
cynnwys deg cwlwm o geinciau, sef 240 o geinciau i gyd (gw. hefyd y 
nodyn cefndir uchod). Gwybod y pedair colofn, yn hytrach na thair o'r 


176 


15 


18 


19 


20 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


colofnau’n unig, oedd yn rhannu’r penceirddiaid telyn oddi wrth y sawl 
a enillodd ariandlws. Yn fanylach ar “bedair colofn cerdd delyn’, gw. 
Bethan E. Miles, “Swyddogaeth a chelfyddyd y crythor” (M.A. Cymru 
[Aberystwyth], 1983), 679. 


caniadau Term technegol ym myd cerddoriaeth i'r delyn, ac yr oedd 
gwybod ‘ugain o glymau [gw. ll. 14], ugain o ganiadau’ ymysg y 
gofynion ar gyfer gradd disgybl pencerddaidd, gw. E. Roberts, art.cif. 
87. Y mae'n debyg mai casgliad o rhwng 13 a 17 o geinciau yw caniad, 
gw. ib. 98. 


pwnc Yn ôl GPC 2942 “nodyn neu fesur cerddorol, cân”; yn fanylach, 
gw. E. Roberts, art.cit. 94—5. 


pencerdd Graddiodd Edward Sirc yn bencerdd telyn yn Eisteddfod 
Caerwys 1523, gw. y nodyn cefndir uchod; gw. yno hefyd am drafod- 
aeth ynghylch pwy yw'r pencerdd y sonnir amdano yma. 


Da fu Iesu 'n dy fysedd Cyfeirir yma at darddell dawn gerddorol 
Edward Sirc gan bwysleisio ei bod yn darddell ddwyfol yn hytrach na 
dieflig; pwnc tebyg oedd hanfod yr ymryson rhwng Siôn Cent a Rhys 
Goch Eryri, sef fod dau fath o awen farddol ar waith yn y byd, sef yr 
awen sanctaidd a'r awen gelwyddog, gw. IGE? 181-6 (cerddi LX a 
LXD. 


byrdwn ‘Yr islais a genir i gydfynd â'r alaw, bas, tant ar offeryn yn 
cyfateb i'r bas”, gw. GPC 365. Y mae'n bosibl mai cyd-destun cerddor- 
iaeth eglwysig sydd yma, o gadw mewn cof gyd-destun y ll. a'r cyfeir- 
iadau at yr Iesu yn ll. 19 ac at angel yn ll. 22. “Daw “byrdwn” o bourdon 
neu burden, yn wreiddiol y sain isaf un gan offerynnau cerdd', gw. E. 
Roberts, ‘Llys Ieuan, Esgob Llanelwy’, TCHSDd xxiii (1974), 92. 
Ymhellach, gw. Bethan Miles and David R.A. Evans, “Rhai Termau 
Cerddoriaeth Eglwysig yng Ngwaith y Cywyddwyr', Welsh Music, 
viii/9 (1986-9), 28—42 (yn enwedig tt. 30-1); R.E. Roberts, “Welsh 
Music in the Tudor Period”, THSC, 1925—6, 1-24 (yn enwedig 10-11). 


heb wedd Rhestrir dwy ystyr i'r gair yn GPC 1609, sef i. ‘unsightly, 
ugly, deformed’; ii. ‘exceedingly’; deellir yr ail ystyr yma. 


21-2 Nid tebyg ... / Ond i'r angel yn dringaw Cyfeirir at fysedd y law 


(ll. 21), eu bod yn dringo'r tannau wrth ganu'r offeryn fel y mae angel 
yn codi i'r uchelderau paradwysaidd. Cf. llau. 23—4. 


23-4 Darlun o berfformiad gan ddatgeiniad telyn a geir yma, gyda'r dwylo 


24 


yn Cynnal dull ... / Cad Gamlan, sef cadw ac ymlid “dal yn ôl a symud 
ymlaen’. 


Cad Gamlan Brwydr Camlan oedd brwydr olaf y Brenin Arthur, a'i 


elyn oedd Medrawd; ymhellach ar Frwydr Camlan, gw. CLC? 83; TYP? 
160-2. 


NODIADAU 12 177 


cadw ac ymlid Sef “gwarchod ac ymosod’, a hynny yn ôl mydr 
pendant; cyfeiriad pellach at y byrdwn (ll. 20) yw cadw ac ymlid. 


27-8 Y mae'r bardd yn llefaru drwy enau'r eirchiad: “Yr wyf i, Dafydd ap 


27 


32 
33 


34 


35 


39 


40 


41 


Gwilym, yn dy enwi di [Edward Sirc, yn] dy nerth, yn noddwr pennaf 
imi.” 

Dai Wilym Yn ôl dau briodoliad (sef yn llsgrau. BH), cyfeiriad sydd 
yma at bencerdd o'r enw Dafydd ap Gwilym, ond nid y bardd o'r 
deheudir. Dichon mai'r un Dafydd sydd yma â'r telynor hwnnw yr 
ysgrifennodd Dafydd Trefor gywydd ar ei ran i ofyn cwpwrdd gan ei 
noddwr, Wiliam ap Maredudd o Lanfairfechan (gw. cerdd 7), a'r un y 
cyfeirir ato yn rhan o'r ymryson a ysbardunwyd gan gywydd Dafydd 
Trefor i ofyn alarch (I. George, “The poems of Syr Dafydd Trefor’, 
AAST, 1935, 90-1). Er bod y Dafydd ap Gwilym hwn yn bencerdd 
telyn, ni nodir iddo ennill ariandlws, sef y wobr a roddid mewn 
cystadleuaeth rhwng dau bencerdd. Ymhellach ar Ddafydd ap Gwilym, 
gw. 7.10n. Gw. hefyd D.W. Wiliam, Traddodiad Cerdd Dant ym Môn 
([Bodedern], 1989), 17. 


câr Yr awgrym yw fod Edward Sirc a Dafydd ap Gwilym yn geraint. 


O cheir i Fôn y ferch ar faeth Personolir y delyn yma (fel yn llau. 35 
a 49), a darlunnir ei statws ym Môn, ddydd a ddaw, yn ferch faeth i 
Ddafydd ap Gwilym. Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir. 


mamaeth Un sy'n magu plentyn person arall, sef yn yr achos hwn 
Dafydd ap Gwilym. 

cantor A olyga Dafydd Trefor yma gantor tafod ‘vocalist? neu gantor y 
delyn? Ar cantor “un hyddysg yn y gelfyddyd o ganu â'r llais neu ar 
offeryn’, gw. GPC 418. Y naill ffordd neu'r llall, cyfeiriad at Ddafydd 
ap Gwilym sydd yma. 

morwyn Personolir y delyn yn y ll. hon fel yn llau. 33 a 49. 


deg tant Y mae acen y gynghanedd yn erbyn y ffurf dectant “offeryn 
cerdd o wneuthuriad tebyg i delyn ac iddo ddeg o dannau, nabl’, GPC 
910. Ymddengys naill ai mai telyn ac iddi ddeg yn unig o dannau a 
ddymunai Dafydd ap Gwilym, neu fod deg bys yn taro deg tant gyda'i 
gilydd mewn harmoni, yn gytiin. 


dyrnod gwynt Sef ‘cyffyrddiad awel”. Ar yr ymadrodd dyrnod gwynt, 
gw. GPC 1147 ‘the buffetting of the wind’; mynegir yma pa mor felys 
(cytŵn “mewn harmoni”) oedd sain y delyn, yn unol ag ewyllys Duw, 
pan fyddai'r awel yn chwarae drwy'r tannau. Cyfatebiaeth t.d = t. 


“Dafydd Broffwyd’ Y Brenin Dafydd, sef y gŵr a oedd yn frenin ar 
Israel, yn delynor, ac a arferai ganu'r delyn i'r Brenin Saul, gw. I Sam 
xvi.23. Arferai'r Cywyddwyr enwi'r Brenin Dafydd yn esiampl o ddyn 
duwiol yn canu'r delyn er lles, gw. H.M. Edwards, ‘Dafydd Broffwyd”, 


178 


42 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


LlCy xviii (1994), 129-30. Yr oedd eiconograffeg y delyn yn ystod yr 
Oesoedd Canol yn aml yn cyflwyno Dafydd naill ai'n dal telyn, yn 
cyweirio telyn, neu'n canu'r delyn, ac y mae ystyr symbolaidd i'r tair 
gweithred, gw. Martin van Schaik, 7he Harp in the Middle Ages: the 
symbolism of a musical instrument (Amsterdam-Atlanta, 1992). Yma, 
fodd bynnag, y mae'n bosibl mai alaw benodol o'r enw “Cainc Dafydd 
Broffwyd” sydd dan sylw, cainc a gofnodwyd gan Robert ap Huw yn 
llsgr. BL Add 14905, 57. Er iddo dreulio cyfnod yn delynor yn llys 
Siams I treuliodd y rhan fwyaf o'i oes ym Môn, ac nid y gerddoriaeth 
ffasiynol a chwaraeid yn y llysoedd brenhinol a gofnodwyd yma, ond 
cerddoriaeth a berthynai i'r traddodiad cerdd dant Cymreig. Casglwyd 
papurau symposiwm “Astudiaethau Robert ap Huw' yn Hanes 
Cerddoriaeth Cymru, iii (1999); gw. hefyd sylwadau A. Dolmetsch, “An 
Analysis of the Harmonies and Forms of the Bardic Music’, The 
Consort, iii (1934), 7-20. Cenir “Cainc Dafydd Broffwyd” ar y delyn a 
hynny o'i phen, sef o'i dechrau i'w diwedd. Posibilrwydd arall yw mai 
trosiad am gerddoriaeth yn gyffredinol yw Dafydd Broffwyd ac mai 
dilyn “llwybr cerddoriaeth o un pen i'r llall” sydd dan sylw yma. 


Affrig Yr oedd gwledydd Affrica yn enwog am eu telynau: “Nowhere 
is there a larger variety of harps than in Africa', gw. The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, x, ed. Stanley Sadie, excecutive 
editor John Tyrrell (second ed., London, 2001), 888, ond tybed nad 
ystyr symbolaidd sydd i Affrig yma? Y mae'n bosibl mai symbol am 
ehangder ydyw gan fod cymaint o'r cyfandir hwnnw'n ddiffeithwch 
cang, cf. GLGC 98 (40.21—) Y cae ehelaeth cylch tŵr Cyhelyn / ydiw y 
wen Affrig rhwng naw dyffryn; ib. 258 (114.71) Edwart a geidw 
cymydoedd—Affrica, / Europia, Asia, a'r ynysoedd. Ai'r awgrym yw y 
byddai canu'r delyn (y triphren, gw. y nodyn canlynol) i'r safon yr oedd 
Edward Sirc wedi ei meistroli yn creu digon o gyfalaf i gadw holl dir 
Affrica? Yn sicr cysylltid gwledydd Affrica â llawnder, gw., e.e., TA 22 
(IV.77—-8) Bron Salbri'n llenwi llownwin—gwydd Affrig / I ddyffryn 
Llanrhychwin, ac â masnach a chyfoeth, gw. ib. 192 (XLV1.85) Treth 
Affric. Ond efallai mai cyfeiriad at siâp Affrica sydd yma. Tybed a 
wyddai Dafydd Trefor fod Affrica ar siâp telyn? Bu'r 16g. yn garreg 
filltir yn hanes cartograffeg ar gyfrif y cynnydd aruthrol a fu mewn 
gwybodaeth, technoleg, ac anturiaeth masnachwyr. Cyn hynny, fodd 
bynnag, pwysid ar waith Claudius Ptolemi, y Groegwr a drigai yn 
Alecsandria c. O.C. 150, ac a oedd yn gawr yn y maes: y mae'n fwy na 
thebyg mai ei fapiau ef, os mapiau o gwbl, a fyddai'n arwain dychymyg 
dyfalu Dafydd Trefor. Ymhellach ar hanes mapio cyfandir Affrica, gw. 
R.V. Tooley, The Printed Maps of the Continent of Africa and Regional 
Maps South of the Tropic of Cancer (1500-1900) (London, 1966). 


triphren Tybed ai cyfeiriad at wneuthuriad telyn sydd yma, sef at dri 


NODIADAU 12 179 


phren gwahanol a ddefnyddid i'w llunio? Neu'n debycach, tybed ai 
cyfeiriad at siâp y delyn sydd yma, gan fod y delyn ganoloesol ar ffurf 
triongl? Y mae'n bosibl mai telyn delfa, ar ddull siâp trionglog y 
bedwaredd lythyren yn yr wyddor Roeg, a ddisgrifir yma. 


43 clawdd esgyrn Fe'i deellir yn drosiad am dannau'r delyn, a'u gweld yn 
rhes o esgyrn (yr asennau, efallai?) yn amgâu'r corff a'i organau fel y 
byddai clawdd yn amgylchynu tir ac yn gwarchod ei gynnwys. 
Posibilrwydd arall yw'r clawdd “rhes” gwrachod, sef y pegiau arbennig 
ar lun ‘L’ a ddefnyddid ar delyn unrhes, a'r pegiau hynny wedi eu lleoli 
ar waelod y tant er mwyn angori'r tant wrth seinfwrdd y delyn. Yr oedd 
rhes o begiau hefyd ar frig pob tant er mwyn tynhau'r tannau i gael 
hanner nodyn yn lle nodyn llawn: gellid mai'r rheini a olygir yma. 


coludd wisgaw Gwisgwyd y delyn hon â thannau coludd (S. ‘gut- 
strings”) yn hytrach nag â thannau o fetel neu o efydd. 


44 cafn ‘Seinfwrdd neu fol telyn”, gw. GPC 387; “ochrau a thu ôl y blwch 
sain” ar y delyn, gw. A. Rosser, Telyn a Thelynor: Hanes y Delyn yng 
Nghymru 1700-1900 (Caerdydd, 1981), 16. 


corf Sef ‘bwa cyfrwy’ (gw. GPC 558) ond fe'i defnyddir yn drosiadol 
yma am gorff y delyn. 


llorf. Sef ‘post (yn enw. y post unionsyth yn ffrâm y delyn)”, gw. GPC 
2209; piler neu golofn y delyn, “y cynhalbren blaen”, gw. A. Rosser, 
op.cif. 15. Yr oedd y llorf canoloesol yn hynod fwaog o'i gymharu â'r 
llorf modern. 


45 cod Y god a ddaliai'r delyn, cf. 7.11 Cod ei harp oll a garpiwyd (am 
Ddafydd ap Gwilym). 
gwregys Y belt neu'r strap ar y god a ddaliai'r delyn, er mwyn hwylus- 
tod wrth ei chario. 


47-8 Y god yw'r gown hir, na roddir y delyn ynddi nes rhoi heibio ei chanu 
am y nos. 


47 organ Offeryn cerddorol cyffredin yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol. 
Y mae sôn am organ yn Llanelwy “tua thri chwarter canrif yn gynharach 
na'r un a welodd Dafydd ap Gwilym a Gruffudd Gryg ym Mangor, 
rywdro cyn dyrchafu'r deon Hywel ap Goronwy i fod yn esgob, 1370. 
Gellid tybio fod Gruffudd Gryg yn llygad-dyst ohoni'n cyrraedd', gw. 
E. Roberts, ‘Llys Ieuan, Esgob Llanelwy', TCHSDd xxiii (1974), 
92n41. Yr oedd yr organ yn offeryn lle yr oedd pwysedd gwynt yn creu 
sain cerddorol, cf. ll. 40. 


gown hir Y god, gw. ll. 45. 


49 merch Sef yn ffigurol am y delyn (gw. llau. 33 a 35). Y mae'r ll. fel y 
mae sillaf yn rhy fer. 


180 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


50 cernau Elfen ym mhersonoliad y delyn yw’r cyfeiriad hwn at ei 
chernau ‘bochau’, a’r darlun o’r telynor chwyrn ‘cyflym, buan, chwim, 
bywiog’ (gw. GPC 863) yn cosi gruddiau merch neu’n tynnu tannau’r 
delyn. 


53-4 Y mae Edward Sirc yn berchen ar ddwy neu dair telyn ar wedd yr un a 
drafodwyd yn y gerdd; erfynnir arno i roi'r drydedd delyn yn rhodd i 
Ddafydd ap Gwilym. 


13 


Molawd i Santes Dwyn, neu Ddwynwen,! nawddsantes cariadon Cymru, 
yw'r cywydd hwn. Yn ôl y Calendrau Cymraeg a Lladin o'r bymthegfed 
ganrif ymlaen, dethlid dydd ei gŵyl ar 25 Ionawr ac felly y gwneir heddiw. 
Ond gesyd un calendr ddydd ei gŵyl ar 13 Gorffennaf,” ac yn Brevddwyd y 
Mab o gywaeth Arwystl nodir eto mai yn yr haf y dethlid dydd ei gŵyl: 
nosswyl ddwynnwenn yn yr haf? Ymddengys fod Dwynwen yn un o 
wragedd hanesyddol y bumed ganrif.* Gwnaeth ei chartref ar Ynys 
Llanddwyn (gw. ll. 4) a chysegrwyd eglwys iddi ar yr ynys (y mae'r 
adfeilion i'w gweld heddiw). Lladineiddiwyd ei henw yn Donwenna, ac y 
mae tystiolaeth fod delw Dwynwen i'w gweld yn un o ffenestri lliw côr 
Eglwys Gadeiriol Bangor, yn dwyn y ffurf Ladin honno ar ei henw. Fe'i 
gosodwyd yno gan Richard Kyffin, Deon Bangor a rheithor eglwys 
Llanddwyn.° 


' Ami, gw. LBS ii, 387-92; TWS 227-32, 343-4; CLC? 204. Fe'i henwir yn fynych gan y beirdd 
yng nghyd-destun y canu serch megis, e.e., yn y cywydd a ganodd Dafydd ap Gwilym iddi, “Galw ar 
Ddwynwen', gw. GDG? (cerdd 94) lle y dywed fod Dwynwen yn feistres ar y grefft o leddfu galar 
llanciau trallodus: Da y gŵyr o gôr fflamgwyr fflwch / Dy ddelw aur diddoluriaw / Digion druain 
ddynion draw (ib. 256 (94.2—4)). Diddorol yw sylwi bod y bardd yn galw ar Ddwynwen i'w 
gynorthwyo i ddenu Morfudd yn gariad iddo, sef i annog godineb, er bod Dwynwen ei hun yn 
ddiwair. Ategir hyn gan Ddafydd Llwyd o Fathafarn, gw. GDLl 174 (80.39) Dwynwen ni ludd 
odineb. Golygwyd y cywydd hwn yn Maredudd ap Huw, ‘A critical examination of Welsh poetry 
relating to the native saints of North Wales (c. 1350-1670)” (D.Phil. Oxford, 2001), xliv—xlvii, 16— 
21, 243-50. 

> Dyfynnir llsgr. Llst 117, 72 (llsgr. sy'n dyddio o ganol yr 16g.) yn J. Cartwright: ForF 183. 

3. Gw. llsgr. Pen 205, 19. 

4 Gw. EWGT 16; am y farn mai hen dduwies serch a wnaed yn santes gan yr Eglwys oedd 
Dwynwen, gw. W.J. Gruffydd, Math vab Mathonwy (Cardiff, 1928), 239: ‘It is well known that 
many of the medieval saints, especially the patently non-historical ones, are ancient gods, 
particularly Celtic gods, re-named and re-commissioned for a new purpose. It is unnecessary to do 
more than mention Brân the Blessed, Dwynwen, and Dervel Gadarn from among the Welsh gods.” 

> “In the other Window are two Figures of She Saints, viz. St. Donwenna and St. Katherine, and at 
Bottom these Words, Orate pro Bono Statu Magistri Kiffin Decani gui hanc fenestram fecit. 
Which shews that it was made by Dean Kiffin: “Tis probable these Figures were directed to be set up 
by him; the one in Memory of St. Donwenna, the tutelar Saint of Llandwyn Church, Co. Anglesey, of 
which he was Rector; and the other in Honour of St. Katharine, to whom he dedicated the Chantry, 
which he founded in the Cathedral. This plainly shews the Time of building and glassing the Choir’, 
gw. B. Willis: Bangor 17—18. Ymhellach ar Richard Kyffin, Deon Bangor, a'r cyfoeth a bentyrrodd 


NODIADAU 13 181 


Daeth Dwynwen a'i chwaer Cain, neu Ceinwen, i Fôn o Frycheiniog (gw. 
llau. 1, 7-8). Y mae angen trin gyda gofal dystiolaeth Edward Williams 
‘Iolo Morganwg' sy'n cofnodi sut y daeth Dwynwen yn nawddsant 
cariadon. Mynnodd ei chariad, Maelon Dafodrull, ffafrau rhywiol ganddi 
ond gwrthodai hi ei foddio a bu'n rhaid iddi wynebu ei ddialedd. 
Gweddïodd Dwynwen ar Dduw a rhoddodd iddi “ddiod beraidd' a'i 
rhyddhaodd hi o'i chariad at Faelon; trodd Maelon yn lwmp o iâ dan 
ddylanwad yr un ddiod. Caniatawyd i Ddwynwen dri dymuniad: dewisodd 
fod Maelon yn cael ei ddadrewi, ei bod hi'n cael ei hurddo'n santes y 
cariadon, a'i bod yn cael byw yn ddibriod.* O ganlyniad i'w phrofiad 
dirdynnol, arferai'r sawl a ddioddefai dan bwys gwasgfeuon serch bererin- 
dota i'w heglwys i geisio'i chymorth, ac am hynny'n fwy na dim arall y'i 
cofir bellach. 

Tyfodd ei henwogrwydd a'i llwyddiant gyda materion y galon i fri 
cenedlaethol, ac yn wir yr oedd iddi barch rhyngwladol am ei medrusrwydd 
wrth ddatrys problemau cariadon. Disgrifir yn y cywydd hwn y prysurdeb a 
oedd wrth Ffynnon Ddwynwen, a bod yno ferched o amryw wledydd (ll. 19) 
a llanciau ifainc fil fyrddion (ll. 20) yn heidio am ei nawdd.” Eglwys 
Llanddwyn oedd un o'r eglwysi cyfoethocaf ym Môn yn ystod y bedwaredd 
ganrif ar ddeg, a hynny oherwydd ei phoblogrwydd fel man pererindod. Yn 
1535 yr oedd yr arian degwm a gasglwyd yn y plwyf yn llai na phunt tra bod 
“offerynges of charitable peple to the Saynt in tymes past' yn £12 6s. 8d.* Y 
mae llawer o wirionedd yn haeriad Dafydd Trefor, felly, fod y pererinion yn 
hael eu rhoddion wrth goffr Dwynwen (llau. 33—40). 

Erys olion o gwlt Dwynwen ym Morgannwg. Lleolir Ogof Dwynwen yn 
Nhresilian rhwng Llanilltud Fawr a Sain Dunwyd a deuai cariadon yno i 
selio eu tynged drwy daflu carreg dros fwa naturiol yn y graig, rhyw wyth 
neu ddeg troedfedd islaw to'r ogof.” Y mae'n bur debygol fod eglwys wedi 
ei chysegru i Ddwynwen ger Camelford yng Nghernyw, ac efallai fod cwlt 
iddi yn Llydaw (dan yr enw Santes Douine neu Twine)!° lle yr oedd yn 
enwog am wella pob twymyn. Yr oedd iddi bwerau meddyginiaethol yng 
Nghymru hefyd yn ôl tystiolaeth y cywydd hwn (llau. 21—2) a'i ffynnon 
iachusol yn denu'r tyrfaoedd. Yn ôl llinellau olaf y cywydd gallai Dwynwen 
iachâu'r enaid yn ogystal â'r corff, ac ennill nefoedd i'r pererinion a oedd o 
dan ei nawdd. 

Nid oes tystiolaeth fod nawdd ariannol i'r gerdd hon, ond y mae'n anodd 
gweld y byddai bardd canoloesol yn canu'n ddigefnogaeth. Efallai y dylid 


tua diwedd y 15g. yn sgil poblogrwydd eglwys Llanddwyn, gw. WCCR?321-2. 

9 Iolo Manuscripts: A Selection of Ancient Welsh Manuscripts, gol. Taliesin Williams 
(Llandovery, 1848), 84. 

7 WCCR?490. 

8 Gw. Valor Ecclesiasticus, vi, xxiv, a ddyfynnir yn MAng 295. 

° LBS ii, 391, yn dyfynnu Taliesin Williams, The Doom of Colyn Dolphyn (London, 1837), 153— 
4; y mae angen trin y dystiolaeth hon yn ofalus. 

10 LBS ii, 391-2. 


182 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


edrych tua’r sawl a oedd yn gyfrifol am eglwys a ffynnon y santes i ganfod 
noddwr—wedi'r cyfan byddai arian sylweddol yn dod iddo o law'r pererin- 
ion. Ategir hyn yn gynnil gan sawl bardd a fyddai wedi bod yn yr un sefyllfa 
â Dafydd Trefor, yn eu mysg Dudur Aled: 


Tudur Aled leaves us in no doubt, either, that it was Abbot Thomas 
Pennant of Basingwerk, already a lavish patron of his poetry, who 
rewarded him for his superb poem to Gwenfrewi.!! 


Bid a fo am y rheswm dros ganu mawl Santes Dwynwen, yr oedd 
cynnwys y canu hwnnw'n bur eglur i'r beirdd. Yn ôl “Gramadegau'r Pen- 
ceirddiaid” yr oedd yr hyn a gynhwysid yn y gerdd yn benodedig eisoes: 


Seint a uolir o'e gleindyt, a'e santeidrwyd, a'e nerthoed ysprydolyon, a'e 
gwyrtheu, a'e gwenhyeitheu, a'e nefolyon weithredoed, a'e gogonyant 
dwywawl, ac o betheu ereill ysprydawl anrydedus. !* 


Ac yn ôl y fformwla honno y canodd Dafydd Trefor. 

Er y dystiolaeth i boblogrwydd Dwynwen ymhell ac agos, hyd yn 
ddiweddar nid oedd dim ymwybyddiaeth o unrhyw ddeunydd defosiynol, 
megis darn o destun offeren neu wasanaeth eglwysig, a ddefnyddid ar ei 
dydd gŵyl. Yn ddiddorol iawn daeth tair gweddi a offrymid yn ystod 
offeren Santes Dwynwen i olau dydd a'u cyhoeddi yn 1991, darnau a 
gofnodwyd yn wreiddiol mewn llyfr offeren (fersiwn Sarum) a oedd yn 
eiddo i Richard Peicke (Peak, yn ôl Bartrum), ficer Conwy, cyfoeswr i 
Dafydd Trefor.!? Cyhoeddir cyfieithiad Cymraeg ohonynt yma.!? 


Oracio [gweddi ar ddechrau'r offeren] 

O Dduw a beraist i dy forwyn fendigedicaf Dwynwen oherwydd ofn y 
Brenin Maelgwn groesi o Iwerddon i Gymru ac yno ei hanrhydeddu ag 
amryw o wyrthiau, erfyniwn arnat fel y bydded inni trwy ei theilyngdod, 
ei gweddïau a'i heiriolaeth hi ddod allan o hyn o ddyffryn dagrau a 
chyrraedd at borth iachawdwriaeth sef yw Crist wedi ein glanhau o 
aflendid ein pechodau. Trwy ein Harglwydd [Iesu Grist sydd gyda thi yn 
undod yr Ysbryd Glân yn byw ac yn teyrnasu yn oes oesoedd. Amen.] 


Secreta [gweddi a ddywedir yn dawel wedi'r offrwm] 

Offrymwn iti gan lawenhau, O Arglwydd, weddïau a rhoddion er 
anrhydedd y santes Dwynwen dy forwyn di: erfyniwn arnat fel y bydded 
inni wrth ddod ynghyd i gyflawni hyn gael iachâd tragwyddol. Trwy ein 
Harglwydd ... 


!! G. Williams, ‘Poets and pilgrims in fifteenth- and sixteenth-century Wales’, THSC, 1991, 83. 
Gw. hefyd sylw Siôn ap Hywel am y modd y bu Pennant yn adeiladu capel i'r santes, gw. GSH 
18.42—5. 

12 GP 15 (llau. 23-5). 

3 D, Huws, ‘The Earliest Bangor Missal’, Cylchg LlGC xxvii (1991), 113-30. 

!4. Diolchir i Mr Daniel Huws am lunio'r cyfieithiadau Cymraeg. 


NODIADAU 13 183 


Postcommunio [gweddi wedi’r cymun] 

O Dduw a wnaeth i'r fendigedig Ddwynwen gerdded ar y mor a 
gorchfygu yn wyrthiol y gormeswr Maelgwn, erfyniwn arnat fel y 
bydded inni trwy ei theilyngdod a'i gweddïau hi gael ein trosglwyddo o 
ddrygioni i rinwedd ac o drueni'r byd i deyrnas nefol. Trwy ein 
Harglwydd ... 


Y mae'r tair gweddi hyn yn taflu golau newydd ar fywyd Dwynwen. 


That Dwynwen was to be accounted among his [Maelgwn Gwynedd's] 
victims was not otherwise known, nor anything of an Irish sojourn (why 
in order to escape Maelgwn she should have fled from Ireland to Wales 
rather than vice-versa is puzzling, to say the least), nor a miraculous 
walking on the sea (St Bridget and St Modwenna both crossed the Irish 
Sea on pieces of turf). Behind these prayers there no doubt lies a lost 
vita, probably not one of very old construction. !5 


Yn Llyfr Oriau Llanbeblig, sy'n dyddio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 
ddeg, enwir yn y calendr ddau sant Cymreig na ddigwydd eu henwau yn 
fersiwn Sarum o'r llyfr offeren, sef Deiniol a Pheblig, a digwydd enw 
Dwynwen yn y litani.'° 


1 Brycheiniog Ardal enedigol Dwynwen, gw. llau. 6-7. Ymhellach ar 
hanes cynnar Brycheiniog, gw. Theophilus Jones, History of the County 
of Brecknock (Brecknock, 1805-9); Charles Thomas, “The Brychan 
Documents” yn And Shall These Mute Stones Speak? Post-Roman 
Inscriptions in Western Britain (Cardiff, 1994), 131—62 a'r cyfeiriadau 
pellach yno. 


2 chwarel O'r S. Can. guarelle, sef “saeth bwa croes” (gw. EEW 71; 
GPC 844 d.g. chware) a dyna'r ystyr a dderbynnir yn GDG? 573 wrth 
esbonio'r ll. Angau a'i chwarelau chwyrn, ib. (106.8); ond gwell yma 
fyddai'r ystyr “paen o wydr ysgwâr neu ar lun diemwnt’ (gw. GPC 633 
d.g. cwarel^, 844 d.g. chwarel^) a chymryd hynny'n ffigurol am faen 
gwerthfawr neu dlws; r berfeddgoll. 


4 Llanddwyn Ynys Llanddwyn (yn fanwl, gorynys ydyw), yng nghwr 
eithaf plwyf Niwbwrch ar Ynys Môn; y mae ddwy filltir ar draws y 
tywyn o bentref Niwbwrch, gw. ll. 56. Ymhellach ar Landdwyn, gw. 


15 Jb. 123. Ceir golygiad o'r cywydd hwn i Ddwynwen yn D.J. Jones, “Cerddi'r Saint a'r 
Bucheddau Cyfatebol”, (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1929), 96—7, ond ni nodir ffynhonnell buchedd 
i Ddwynwen yn y traethawd. 

16 Tb. 119. Llawysgrif arall y gallai Dafydd Trefor fod yn gyfarwydd â hi oedd un arall o 
ysgrifeniadau Llanbeblig: “the fragmentary fifteenth-century Stonyhurst MS 61, comprising the 
penitential psalms and prayers, originally perhaps another Book of Hours, has in its calendar three 
non-Sarum Welsh saints, Deiniol, Beuno and Peblig, with Dwynwen, among many others, in the 
litany’, gw. Lc. 


184 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


llau. 11—12n. 


5 ni ad Ffurf 3 un.pres.myn. y f. gadu “caniatâu' yw gad: ni fydd 
Dwynwen yn caniatâu i'r pererinion oddef dianrhydedd na gorthrymder 
o unrhyw fath. 


6-7 Dwynwen ... / Merch Frychan Sef Brychan Brycheiniog fab Anlach, 
sylfaenydd teyrnas Brycheiniog, gw. EWGT 14. Yr oedd yn dad i ddeng 
mab (efallai un mab ar ddeg) ac yr oedd ganddo gynifer â phedair merch 
ar hugain, yn eu plith Dwynwen. Ar ei ferched, gw. T. Thornley Jones, 
“The Daughters of Brychan: their importance in the history of 
Breconshire’, Brycheiniog, xvii (1976-7), 17-58. Ymhellach ar Frychan 
Brycheiniog, gw. J.E. Lloyd: HW? 270— ynghyd â throednodyn 237; 
TYP? 288-9; WCD 64-7; G.P. Jones, “Brychan”, Arch Camb vi (1926), 
363-76. Hefyd, gw. ll. In. 

7 gloyw arian glych Cynigia GPC 502 ddwy ystyr i clych a fyddai'n 
addas yma, sef i. yr ystyr ffigurol “rhywbeth ar ffurf cloch, yn enw. 
bwrlwm neu fwmbwl ar ddŵr' a gellid deall yma ddŵr byrlymus 
Ffynnon Ddwynwen; ii. ‘gwobr’ ac y mae “gwobrau o arian gloyw” yn 
fwy addas yng nghyd-destun clodfori llinach Dwynwen, yn enwedig os 
cyfeiriad at Frychan yw'r sangiad hwn. 


9 Menai Yr oedd Niwbwrch yng nghwmwd Menai, gw. WATU 155. 


11-12 Penrhyn ... / Llanddwyn Santes ... / Penrhyn ... / Llanddwyn (llau. 
9, 11-12) oedd Dwynwen a dewisodd y safle hwn ar drwyn hir o dir (cf. 
ym mraich ynys ll. 3) yn neheudir Môn i sefydlu ei chartref. Dwyn y'i 
gelwir yn y ‘Cognatio de Brychan’, fersiwn Vespasian, ac felly y'i 
coffêir yn yr enwau Llanddwyn a Porthddwyn, ei heglwys a'i phorthladd 
ym Môn. Hefyd, gw. ll. 4. 


13 Gwelir mai eiddo'r ferch, sef Dwynwen, yw'r rhandir, sef penrhyn 
Llanddwyn. 


14 dinas a nawdd-dir Deellir dinas yn ffigurol, sef “amddiffyn, nodded, 
noddfa’ (gw. GPC 1019) a gwelir yma enghraifft o bâr o enwau cyfystyr 
sy'n cytseinio. 

15 ffynhonnau Ar bwysigrwydd pererindota at ffynnon a gysegrwyd i 
sant, gw. J. Rattue, 7he Living Stream: Holy Wells in Historical Context 
(Woodbridge, 1995), passim. Lleolir dwy ffynnon ar Ynys Llanddwyn. 
Y mae safle Ffynnon Ddwynwen (neu Ffynnon Fair fel y'i gelwir yn 
aml, a hefyd Ffynnon Dafaden) yn ymyl eglwys Llanddwyn, ‘i lawr ar y 
creigiau uwchlaw'r môr. Ffynnon fechan gwbl naturiol yw hi’, gw. E. a 
K. Lloyd Gruffydd, Ffynhonnau Cymru, Cyfrol 2: Ffynhonnau Caern- 
arfon, Dinbych, Y Fflint a Môn (Llanrwst, 1999), 103. Ffynnon arall a 
gysylltir â Dwynwen yw Crochan Llanddwyn, tua milltir i'r gogledd o 
wddf Llanddwyn, gw. ib., wedi ei henwi felly am fod dŵr byrlymus y 


NODIADAU 13 185 


ffynnon fel petai'n berwi. Dywedid bod yng Nghrochan Llanddwyn 
bysgod a allai broffwydo tynged cariadon drwy eu hosgo a'u symudiad 
drwy'r dŵr, gw. H. Owen, Hanes Plwyf Niwbwrch ym Môn 
(Caernarfon, 1952), 64, ynghyd â throednodyn 207; F. Jones, The Holy 
Wells of Wales (Cardiff, 1992), 111. Gw. hefyd R.I. Daniel, “Y 
Ffynhonnau yng Nghanu'r Cywyddwyr', Dwned, vii (2001), 65—81. 


gwyrthiau dan go’ Sef “gwyrthiau a gofir’ neu “gwyrthiau a gedwir yn 
y cof’. 


16 Oer yw'r dyn ni red yno! Yr oedd beirdd Cymru bob amser yn 
gyfforddus yng nghwmni'r saint brodorol, ac yn eu hystyried yn hen 
ffrindiau: dim ond dyn isel ei ysbryd a fedrai ymatal rhag rhuthro i 
gwmni Dwynwen. 


17 Cyfrifir teml ac aml yn eiriau deusill. 
19 Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir o amrafael. 


21—2 Cleifion ... / Crupliaid a gweiniaid. Mewn oes pan oedd gofal 
meddygol yn syml iawn, tyrrai cleifion at ddulliau goruwchnaturiol o 
sicrhau adferiad iechyd. Amhosibl yw dweud i ba raddau yr iacheid y 
cleifion hynny, os o gwbl, ond y mae'n amlwg fod atyniad rhyngwladol 
i'r math hwn o feddyginiaeth. Denid pobl ac arnynt bob math o 
afiechydon i Landdwyn, mewn llawn hyder y caent adnewyddiad 
iechyd. Nodir yn J. Rhŷs, Celtic Folklore Welsh and Manx, i (Oxford, 
1901), 361, “the prevalent belief, that every well with healing properties 
must have its outlet towards the south”. 


24 Twyll gynghanedd /. 


27 Crysau'n llawn brychau gerbron Am yr awgrym fod yma, efallai, 
enghraifft o'r hen arfer Geltaidd o osod carpiau ger ffynhonnau, gw. R.I. 
Daniel, art.cif. 77, er nad yw Francis Jones yn gyfarwydd â'r arfer yng 
Nghymru hyd yn ddiweddar yn y 18g., gw. F. Jones, op.cit. 94. Disgrifir 
y ddefod yn J. Rhŷs, op.cif. 355: ‘a man with a wound, which he 
explained to mean a cut, would go and stand in the well within the wall, 
and there he would untie the rag that had been used to tie up the wound 
and would wash the wound with it: then he would tie up the wound with 
a fresh rag and hang the old one on the tree.” Am amrywiadau pellach ar 
y drefn, gw. ib. 354—62, ynghyd â'r esboniad “that the rag was regarded 
as the vehicle of the disease of which the ailing visitor to the well 
wished to be rid” (ib. 358), pa ddolur neu glefyd bynnag fyddai hwnnw. 
Awgryma'r ll. fod y crysau yn llawn brychau ‘staeniog’, sef yn waedlyd 
neu'n grawnllyd efallai. Ymhellach, gw. E.S. Hartland, “Pin-Wells and 
Rag-Bushes', Folk-Lore, iv (1893), 451-70. 


28 Miragl wrth godi meirwon! Digwyddiadau o hirbell oedd llawer o'r 
gwyrthiau a briodolid i'r saint, digwyddiadau yr adroddid amdanynt ar 


186 


30 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


bererindodau yr ymgymerid 4 hwynt yn dilyn cyflawni gwyrth. Haerid 
yn aml fod sant penodol wedi gweithredu’n gyflym, o hirbell, yn achos 
babanod a phlant, gan achub eu bywydau pan ddioddefent salwch 
difrifol, neu'n dilyn damwain. Yma dywedir bod Dwynwen wedi 
atgyfodi mwy nag un a oedd yn ymddangosiadol farw, ac y mae'n fwy 
na thebyg mai enghreifftiau o'r gwyrthiau a gyflawnid o hirbell fyddai'r 
rhain. 


cyff Dwynwen Rhestrir yr enghraifft hon dan yr ystyr “blwch, coffr, 
cist' yn GPC 727, gan ddeall, y mae'n debyg, y blwch a ddefnyddid ar 
gyfer casglu'r offrwm a gyfrennid gan y pererinion yn dâl am wasanaeth 
Dwynwen. O gofio'r ll. flaenorol, sy'n haeru bod pob math o gais a 
ofynnid o law'r santes fendigaid yn dod i feddiant yr unigolyn, nid yw'n 
syndod fod incwm eglwys Llanddwyn cyfuwch ag ydoedd, gw. y nodyn 
cefndir uchod. Fodd bynnag, nid ymddengys fod cyff ‘blwch’ yn 
digwydd yn y farddoniaeth gynnar (gw. G 220) a dyma'r unig enghraifft 
o'r ystyr yng nghanu'r Cywyddwyr a restrir yn GPC 727. Ond y mae'n 
debyg mai cyff Beuno yng Nghlynnog yw'r gynsail. 


31— Iechyd a golud a gaid, / Synnwyr a hawsâu enaid Y mae'n amlwg 


yma fod iechyd corfforol, cyfoeth, doethineb, ac esmwythder eneidiol i 
gyd i'w cael o law Dwynwen. Credid yn yr Oesoedd Canol fod 
anhwylderau corfforol yn ganlyniad pechod ac felly nid yw'n syndod 
fod pererinion yn deisyfu dau fath o iachâd o law'r saint, sef iachâd o 
afiechydon y corff a'r enaid. 


33-4 brig .../... traed Cyfeirir yma at ddelw Santes Dwynwen a oedd, 


37 


38 


o'i phen i'w thraed, yn glwstwr o roddion gwerthfawr. 


chweugeiniau Darnau o arian bath a oedd yn gyfwerth â hanner sofren 
yr un. Yn ystod teyrnasiad Harri Tudur (1485-1509) gwelwyd am y tro 
cyntaf rai o nodweddion arian bath modern: “The first of these was the 
striking in 1489 of a double noble or sovereign worth £1’, gw. P. 
Grierson, Coins of Medieval Europe (London, 1991), 200. 


yn drylau Ar y ffurf lafar yn dryla ‘in crowds’, gw. WVBD 553; gw. 
hefyd GPC 3626 d.g. trwl!, trŵl. 


noblau Ar nobl “uned ariannol a darn o aur bath gynt a oedd gan amlaf 
yn gyfwerth â thraean punt’, gw. GPC 2587 d.g. mobl^. Yn ystod 
teyrnasiad Harri Tudur yr oedd nobl, “now called a rose noble because 
of the great Tudor rose forming its reverse type’, yn werth deg swllt, 
gw. P. Grierson, op.cit. 200-1. 


plygedig Gellir deall bod y noblau ynghadw ym mhlygion gwisg y 
santes ond dylid hefyd gadw mewn cof fod camu neu blygu arian yn 
dod â lwc dda, cf. GHS 29.17, ac y byddid yn plygu ceiniogau cyn eu 
hoffrymu wrth ffynnon sant, gw. D.J. Bowen, ‘Nodiadau ar waith y 
Cywyddwyr’, LlCy xviii (1994-5), 369-70. 


40 


NODIADAU 13 187 


grotiau Ar grôt ‘darn o arian bath cyfwerth gynt â phedair ceiniog a 
fethid yn y cyfnod rhwng 1351 a 1663’, gw. GPC 1535. Y mae'n 
sylweddol llai ei werth na'r chweugeiniau (ll. 37) a'r noblau (ll. 38) a 
deflid, ac o hynny deellir bod nawdd Dwynwen ar gael i bob gradd ar 
berson. Ymhellach ar y grotiau Seisnig, gw. P. Grierson, op.cif. 118-19, 
155—6, 200. Ond cofier hefyd am grotiau Ffrainc, sef y gros, sy'n 
bosibilrwydd cryfach yma. Y mae gwedd ryngwladol i'r darlun hwn o 
geiswyr nawdd, nodwedd a gryfheir o ddeall y Grwyn yn enw La 
Corunna yn y ll. ddilynol, yn hytrach na grwyn ‘penrhyn’. O daflu 
offrwm i'r môr gellid sicrhau nawdd Dwynwen, hyd yn oed o fannau 
cyn belled i ffwrdd â Ffrainc a Sbaen. 

o Ffrainc Ai grotiau o Ffrainc, sef y gros, ynteu ffrydiau o Ffrainc a 
olygir yma? Y mae'n deg casglu y gallai grotiau o Ffrainc gael eu cario 
gyda llif a rhediad y cerrynt o gyfeiriad Ffrainc tuag Ynys Dwynwen. 


41— Deellir yma fod y saethau a deflid draw at Ddwynwen o greigiau'r 


41 


44 


Grwyn yn dod i dir gyda'r llanw tua phwynt uchaf porth y ffynnon, sef 
Ffynnon Ddwynwen (neu Ffynnon Dafaden, fel y'i gelwir). 


saethau Yn ei ystyr ffigurol gallai olygu'r hyn a anfonid draw o'r 
Cyfandir i dir Dwynwen: offrwm o arian, yn ôl pob tebyg. 


y Grwyn Deellir yma La Corunna yn Galicia, ar arfordir gogledd- 
orllewinol Sbaen, cyrchfan boblogaidd i bererinion yn ystod yr Oesoedd 
Canol, a phorthladd y byddai pererinion o Gymru yn ei ddefnyddio'n 
aml wrth deithio i Santiago de Compostela, gw. T. Roberts, “Cywyddau 
Pererindod”, Traeth xcix (1944), 29. Cyfeirid at y Grwyn gan amryw o'r 
Cywyddwyr, yn eu plith Dudur Aled a wnaeth sylw o'r grawnwin (ac 
felly'r gwinoedd) a gynhyrchid yno, gw. TA 6 (1.76) grâbs o'r Grwyn. 
Posibilrwydd arall yw fod grwyn yn fenthyciad o'r S. groyne ac yn 
golygu ‘fframwaith o goed neu fur o gerrig a godir allan i'r môr er 
mwyn atal symud y tywod oddi ar y traeth’, gw. GPC 1539, ond ni 
chofnodwyd enghraifft Gym. o'r gair hyd yr 20g. a hynny yng 
Ngheredigion. Deellid [c]reigiau'r Grwyn felly i olygu'r rhagfuriau a'r 
gwrthgloddiau a oedd yn amddiffynfa gadarn i'r dref, cf. GLGC 444 
(203.38) mor gref â thref y Grwyn. 

porth y ffynnon Er y gallai hwn fod yn e. lle y mae'n bosibl mai 
cyfeiriad at Borth yr Ogof, sef porth bychan ar lan orllewinol Ynys 
Llanddwyn, yn agos i Ffynnon Ddwynwen, sydd yma. Y mae dwy 
gilfach arall ar lan ddeheuol yr Ynys, sef Porth Tŵr Mawr a Phorth Tŵr 
Bach, a phedair cilfach eto ar yr ochr ddwyreiniol, sef Porth y Peilats, 
Porth y Clochydd, Porth yr Halen, a Phorth y Cwch, gw. H. Owen, 
op.cit. 58. 


45-50 Yr ergyd yma yw y byddai Dwynwen yn cyhuddo, yn gyhoeddus, y 


sawl a oedd wedi crynhoi cyfoeth drwy dwyll a chyfeiliornad, ac yn eu 


188 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


galw i gyfrif. Pe deuai lleidr at Ddwynwen i offrymu arian neu unrhyw 
offrwm arall, byddai ei geiniog a'i gannwyll yn gwneud ei dwyll yn 
wybyddus i bawb. 

52 nod Wrth offrymu gweddïau dros y meirw, sef yr eneidiau hynny sydd 
yn uchelder y nef, y mae'n gofyn am nod iddynt, drwy gymorth dau 
gynheiliad y bardd, sef Crist a Dwynwen; gall mai'r nod a sicrhâi 
gadwedigaeth yr enaid ar Ddydd y Farn yw hwn, gw. Eurys I. 
Rowlands, ‘Dydd Brawd a Thal’, LlCy iv (1956-7), 80-9 ynghyd â 
nodyn pellach Saunders Lewis, ‘Inc ar y tal’, ib. 177; cf. hefyd Y dyn a'i 
weithred i'w dâl, 15.39n. 


53 m wreiddgoll. 


56 Niwbwrch Enw arall ar Niwbwrch yw Rhosyr, yng nghwmwd Menai 
ar Ynys Môn, gw. WATU 165. 


58 tus Uno’r peraroglau gwerthfawr a roddid yn anrheg anrhydeddus, ac a 
oedd yn arwyddo offrwm sanctaidd, peraidd i Dduw. 


nith Iesu Sef Santes Dwynwen. 
61-2 Sylwer ar yr odl lafar glinie / ne’. 


14 


Canwyd y cywydd hwn ar achlysur adnewyddu ac ychwanegu at Eglwys 
Gadeiriol Bangor. Mawrheir ei hesgob cyntaf, Deiniol, yn sgil mawrhau’r 
esgob a barodd gynnydd yr Eglwys Gadeiriol yn ystod oes Dafydd Trefor ac 
a dalodd am y gwelliannau o'i boced ei hun, sef Thomas Skeffington. Dwy 
brif adran sydd i'r cywydd felly, a nodir yn y cwpled clo y dyddiad pan 
ddymunai'r bardd weld gorffen toi'r clochdy, ac efallai ddyddiad canu'r 
cywydd. 

Agorir gyda mawl Deiniol Sant fab Dunawd Fawr fab Pabo Post Prydain.! 
Yn ôl tystiolaeth y cywydd hwn bu Deiniol yn fynach yn sir Benfro, cyn 
symud i Wynedd a sefydlu yno fynachlog Bangor Fawr yn Arfon. Yn 
Llanilltud a chyda Maelgwn Gwynedd yr addysgwyd Deiniol. Dan nawdd 
Maelgwn Gwynedd dyrchafwyd mynachlog Bangor i statws esgobaeth, ac 
ystyrir Deiniol yn esgob cyntaf Bangor; yn ôl Llyfr Llandaf, Dyfrig a'i 
hurddodd yn esgob.? 


' Ar ach Deiniol, gw. “Bonedd y Saint? yn EWGT 56, ond sylwer ar dystiolaeth wahanol ByCy 
154-5. 

2 Am ffiniau daearyddol cwlt Deiniol, gw. LBS ii, 329-30, 331. 

3. LL 71, 337. Ymhellach ar Ddeiniol, gw. LBS ii, 325-32; TWS 187-8; ByCy 154-5; CLC? 188. 
Ni thrafodir Deiniol yn nhraethawd D.J. Jones, “Cerddi'r Saint a'r Bucheddau Cyfatebol’ (M.A. 
Cymru [Aberystwyth], 1929). Ond gw. golygiad o'r cywydd hwn yn Maredudd ap Huw, ‘A critical 
examination of Welsh poetry relating to the native saints of North Wales (c. 1350-1670)” (D.Phil. 
Oxford, 2001), 35—41, 269-77. 


NODIADAU 14 189 


Dydd gŵyl Deiniol Sant yn y calendrau cynharaf ac ym mhob merthyr- 
draeth gynnar yw 11 Medi,* er bod cryn gymysgu dyddiadau mewn ffynon- 
ellau diweddarach. Ni chadwyd odid ddim llyfrau gwasanaeth eglwysig o'r 
Oesoedd Canol yng Nghymru, ac y mae'r hyn a gadwyd o gylch Bangor yn 
brin. Ond rhestrir Deiniol yng nghalendr saint Llyfr Oriau Llanbeblig, ac 
yng nghalendr saint llawysgrif arall o Lanbeblig, sef Stonyhurst 61. Hefyd 
cadwyd gweddïau ar gyfer gŵyl Deiniol Sant yn Llyfr Offeren Bangor.’ At 
hynny, cadwyd yn llawysgrif Pen 225 destun Lladin yn ffurf llithoedd neu 
lectiones sy'n rhoi hanes Deiniol, ynghyd â gweddi ar derfyn pob llith. 
Canolbwyntir yn y testun hwnnw ar y traddodiadau a oedd yn hysbys 
amdano yn hytrach nag ar ffeithiau hanesyddol, ond yr oedd iddynt ddigon o 
hygrededd i gael eu defnyddio yng ngwasanaethau'r Eglwys Gadeiriol ym 
Mangor. 

Yn y cywydd hwn y ceir y cyfeiriad hwyaf at Ddeiniol yn y farddoniaeth. 
Cofnodir yma ddwy o'i wyrthiau (llau. 23-34). Croniclwyd y gyntaf 
ohonynt yn seithfed o'r llithoedd, ac fe'i dyfynnir yma: 


Rhyw noson pan oedd y gŵr santaidd hwnnw yn trigo ar y mynydd ym 
Mhenfro, daeth dau ddyn drwg eu hewyllys yno i ladrata'r ychen a 
fenthyciwyd i'r gŵr santaidd er mwyn iddo aredig ei dir, a chan gymryd 
yr ychen dechreusant eu harwain ymaith. Pan glywodd y gŵr santaidd yn 
ei gell fechan sŵn dynion ac anifeiliaid a gweld drwy'r ffenestr y lladron 
yn arwain ymaith yr ychen, aeth allan a gweiddi: “Gobeithiwch, 
gobeithiwch yn unig yn yr Arglwydd.” Eithr pan glywsant hwy ei lais, 
rhedasant yn gyflymach. Gwnaeth Deiniol Sant arwydd y grog i 
gyfeiriad yr ychen fel na châi'r sawl a'u rhoes ar fenthyg, golled am ei 
weithred glodfawr, ac yn ddisymwth trowyd y lladron yn y fan a'r lle yn 
ddwy garreg sydd yn sefyll yno ar ddelw dynion hyd y dydd heddiw. 
Cyfeiriwyd yr anifeiliaid ar y llaw arall at eu cynefin borfeydd.” 


Nid yw cofnod y llith yn union yr un fath â chofnod y cywydd. Nid Deiniol, 
o reidrwydd, oedd y [c]yfarwr (ll. 23) y sonia Dafydd Trefor amdano, ond 
yn ôl y llith y mae'n eglur mai oddi ar Ddeiniol y dygwyd yr ychen ac mai 
ef oedd yr aradrwr. Yn ôl y bardd rhoddodd Deiniol geirw dan yr iau yn lle'r 
ychen a ddygwyd, ond nid oes sôn am geirw yn y llith; ac y mae'r llith yn 
disgrifio'r lladron yn sefyll yn ddwy garreg yn hytrach na [g]orwedd fal 
cerrig (ll. 28), ys dywed y cywydd. Yr ymffrost yw fod dau leidr profiadol, 
yn eu hoed a'u hamser, wedi cael y trechaf ar sant a dau ych, ond fod y sant 
ifanc wedi cael y fuddugoliaeth derfynol ar y drwgweithredwyr. 


4 S.M. Harris, ‘Liturgical commemorations of Welsh saints’, Journal of the Historical Society of 
the Church in Wales, v (1955), 6-8. 

> Fe'u cyhoeddwyd yn D. Huws, “The Earliest Bangor Missal’, Cylchg LlGC xxvii (1991), 121. 

€ Am gyfeiriadau at Ddeiniol yn y farddoniaeth gynnar, gw. G 296 d.g. Danyel”. 

7. J.E. Caerwyn Williams, “Buchedd Ddeiniol Sant’, TCHSG x (1949), 131. 


190 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Y mae'r ail wyrth a nodir yn y cywydd (llau. 29-34) yn cofnodi stori am 
wraig a oedd wedi llyncu gwenwyn ac a fyddai wedi marw pe na bai wedi 
yfed dŵr iachusol o Ffynnon Ddeiniol; y funud y gwnaeth hynny poerodd 
allan bryfed dirifedi o'i chorff. Nid adroddir yr hanes hwn yn y llithoedd. 

Ni chadwyd llawer am fywyd Deiniol, ond bu farw yn 584 yn ôl yr 
‘Annales Cambriae’, ac fe'i claddwyd ar Ynys Enlli yn ôl Gerallt Gymro.® 

Wedi moli Deiniol y mae'r cywydd yn symud at ganmol ei eglwys. Yr 
oedd cadeirlan Bangor ar ei gwychaf tua chanol y bedwaredd ganrif ar ddeg: 


llosgwyd tŵr y groes eglwys ym Mangor yn 1309 ac ni chafwyd dim yn 
ei le hyd y ganrif ddiwethaf [sef y bedwaredd ganrif ar bymtheg], a'r 
esgob Skeffington, yn 1532, a gododd y tŵr gorllewinol. Ond ail bethau, 
ychwanegiadau yw'r rhain. Yr oedd y rhannau hanfodol at gynnal y 
gwasanaethau, y gangell a'r côr a'r brif allor, y breichiau gyda'u 
gwahanol gapeli, wedi eu cwblhau, a hynny, efallai, gyda cheinder na 
welwyd mo'i debyg byth wedyn. A barnu oddi wrth y gweddillion a 
oroesodd, a'r darnau a adferwyd gan Syr Gilbert Scott 1866—80, yr oedd 
yr eglwys a atgyweiriwyd ac a ehangwyd gan y ddau esgob Anian ym 
Mangor (Anian I 1268-1305, Anian II 1307—25) yn em bach o geinder 
gyda'r pileri gosgeiddig ar y cynhalbyst, fframwaith cymhleth y 
ffenestri, y teils lliwgar herodrol ar lawr y gangell, a delw Sant Deiniol 
yn ei gilfach fechan addurnol uwch ben drws y deau. Yr oedd Capel Ioan 
yn y fraich ogleddol, a Chapel Mair i'r dwyrain o'r fraich ddeheuol, pob 
un gyda'i drysorau gwerthfawr.” 


Urddwyd yr abad-esgob Thomas Skeffington yn Esgob Bangor yn 1509; yr 
oedd eisoes yn Abad Beaulieu yn Hampshire, ac yno yr oedd yn byw. 
Dywedir nad ymwelodd Skeffington ag esgobaeth Bangor am bedair 
blynedd ar ddeg o'r pum mlynedd ar hugain (1509-33) y bu'n esgob arni!9a 
cheryddwyd ef gan Thomas Wolsey am ei absenoldeb, ond y mae'n amlwg 
fod Dafydd Trefor yn helaeth ei glod i haelioni ei bennaeth eglwysig. 
Diddorol yw sylwi bod Thomas Skeffington wedi llunio ewyllys ar 10 Mai 
1533 yn cymynnu ei enaid i Grist, ei gorff i Beaulieu, a'i galon i Fangor: 


my body to be buryed in the Ouyer of Beaulieu, nighe unto the Place 
where the Gospell is redde, above my Tombe. And my Harte to be 
caryed to Bangor, there to be buryed in the Cathedrall Churche, before 
the Pictour of Saint Daniell, and a Stone to be layed thereupon, with a 
Scripture engravid, mentioning that here lyethe the Harte of Thomas late 


8 Gerallt Gymro: Hanes y Daith trwy Gymru, cyf. Thomas Jones (Caerdydd, 1938), 127. 

? E. Roberts, “Llys Ieuan, Esgob Llanelwy’, TCHSDd xxiii (1974), 99. Ymhellach, gw. RCAHM 
(Caernarvonshire), ii, 1—9. 

10 A.H. Dodd, A History of Caernarvonshire 1284-1900 ([Caernarvon], 1968), 42. 


NODIADAU 14 191 


Byshopp of Bangor.!! 


Gwireddwyd dymuniad yr Esgob Skeffington. !? 

Y mae'n bosibl mai Maurice Glyn, Archddiacon Bangor o 1502 hyd ei 
farwolaeth yn 1525, a fu'n gyfrifol am y llun o Ddeiniol Sant y cyfeirir ato 
uchod. Fe'i gwelir ar un o ddwy ffenestr Eglwys Gadeiriol Bangor: 


over the Stalls, in one of these is discernable the Figure of St. Daniel, 
with his Name underneath, viz. Daniel Epus; and at Bottom this, Orate 
pro Bono Statu Mauricii Bangor Canonici Collegiat Castri Kebii gui 
hanc Fenestram ... Who this Maurice was I can't guess, unless it was 
Maurice Glywn [sic], who might possibly be preferr'd from a Canonry in 
this Church to the Archdeaconry of Bangor; which he held An. 1502, and 
dy'd possess'd of An. 1524.8 


Yn ewyllys Thomas Skeffington rhoddir hefyd fanylion ynghylch y 
gwelliannau a oedd ar waith yn Eglwys Gadeiriol Bangor dan ei arweiniad 
ef, ond a oedd heb eu gorffen adeg canu'r cywydd hwn nac ar adeg llunio'r 
ewyllys. Dyma'r cyfarwyddiadau a nododd Thomas Skeffington yn ei 
ewyllys (rhoddwyd caniatâd i brofi'r ewyllys honno ar 21 Awst 1533): 


I will that the Steeple and Lofte of Bangor Churche where the Bells doo 
hange be fynished, and the three Bells hanged up, and a furthe Belle 
agreeable to them be providid and hangid there, and that the Roofe of 
that Steple to be well made, coverid with Leade, and the Windowe in the 
said Steple over the Doore to be well barride with Yron and glased.!* 


Canwyd y cywydd er mwyn canmol gwasanaeth Thomas Skeffington i 
esgobaeth Bangor yn adnewyddu rhannau helaeth o'r Eglwys Gadeiriol, ac 
yn benodol yn ail-doi'r adeilad â c[h]ap plwm (ll. 64), ar ei draul ei hun. Yn 
ôl teitl y gerdd mewn pedair llawysgrif (teitlau sy'n ddiweddarach na'r 
gerdd ei hun, fe dybir), cododd hefyd lys esgob, eto o'i boced ei hun. 
Gofynnir am hir oes i'r Esgob Skeffington er mwyn iddo fedru gwireddu ei 
fwriad i osod clychau newydd yn y clochdy, eto ar ei draul ei hun. Ategir yr 
haelioni hwn gan Browne Willis: 


he became a most magnificent Benefactor thereto, by building the 
Steeple and entire Body of the Church, from the Choir downwards to the 
West End ... He also rebuilt great Part of the Episcopal Palace. !5 


". Gw. B. Willis: Bangor 246. 

12 <.. which A. Woods says, (who informs us that he died in June 1533) was perform'd 
accordingly, and a Stone afterwards laid over the Place, shewing it was his Heart. This Image of St. 
Daniel was painted, as I take it, in the middle Window on the South Side the Choir; so the Stone 
(tho’ there is nothing now remaining of it) seems to have been laid in the Middle Space between the 
Stalls”, gw. ib. 98. 

Wb 

14 Tb. 246. 

'S Tb, 97. 


192 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Yn nau gwpled olaf y cywydd hwn nodir y flwyddyn 1527 yn ddyddiad 
pan roir y pen ar y wal (ll. 72), sef y dyddiad pan ddymunai'r bardd weld 
gorffen toi clochdy'r gadeirlan, neu'n wir union ddyddiad gorffen y 
gwaith.!* Yn sicr canwyd y cywydd naill ai yn 1527 neu'n fuan iawn ar ôl 
hynny. Ar wal y tŵr gorllewinol y mae arysgrifen yn dangos mai yn 1532 
y'i codwyd,!’ ar gais Thomas Skeffington, ac fe'i disgrifir gan Browne 
Willis: 

The Steeple or Tower, from the Top of the Battlements to the Ground, 
including the Pinnacles, is about double the Heighth of the Church, that 
being 61 Foot, and the Pinnacles 7 Foot and an half ... It was design’d to 
have been carry'd up to double the present Heighth, as appears by the 
Thickness of the Walls, but on Bishop Skevyngton's Death, his 
Executors immediately cover'd it, and so left it, as “tis reported. !8 


1 Bangor Bangor Fawr yn Arfon. Ar yr enw Bangor, gw. J.E. Lloyd: 
HW? 192-3. 

3—4 saith gefnder / ... saith saint oeddyn’? Yr oedd traddodiad am 
Ddeiniol yn un o saith cefnder a oedd oll yn saint: Llyma hennwav y 
Saith Gevynder Gwynvydedic: Bevno vab Hinsi, Kowrda vab Kriadoc, 
Deinniel vab Dynnawd vawr, Seirriel vab Owain dannwn, Dewi vab 
Sanck, Kybi vab Sele, gw. EWGT 71, ond yn ôl MA? 423, dyma'r saith: 
Y saith Gefnder sant / Dewi a Chybi achubant beunydd / Dwyn Beuno 
yn Warant / Dingad Cynfarch a barchant / A Deinioel a Seirioel sant. 
Ni chrybwyllir hwy yn y lectiones. 


5_ Deiniel Amrywiad ar Deiniol, a gw. llau. 20, 25, 36, 40, 50, 68. 


6 Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy fer oni chyfrifir gwnâi yn ddeusill 
(gwnaai). Ceisiodd y copïwyr gywiro'r diffyg, gw. ‘Darlleniadau’r 
llawysgrifau” uchod. 

7 meudwydy Cyfeiriad at gell Deiniol ym Mhenfro, gw. ll. 8n. 


8 Penfro Yn ôl y lectiones, treuliodd Deiniol beth o'i ieuenctid yn 
feudwy ar bentir Penfro. Rhestrir ffynnon a gysegrwyd i Ddeiniol yn 
agos at eglwys Penalun ar fraich Penfro yn agos i Ddinbych-y-pysgod, 
ac os gwraig o Gaeriw a iachawyd gan ddŵr y ffynnon honno (gw. llau. 
29-34n) diau y gallai fod wedi cerdded yr ychydig filltiroedd o bellter 
rhwng y ddau le. Tybed a wreiddiwyd y traddodiad am ysbaid Deiniol 
ym Mhenfro yn ardal Penalun? Hefyd, gw. ll. 32n. 


'6 Dylid nodi bod y dyddiad a roddir yn RCAHM (Caernarvonshire), ii, 9n16, yn gamarweiniol; 
haerir yno mai 1525 yw dyddiad y cywydd a dyddiad yr adnewyddu. 

17 ‘Under bishop Skevington the present nave arcades were built; the W. tower was added with his 
inscription dated 1532; and apparently the transepts were partly rebuilt with windows of uncusped 
tracery, as those of the tower, or as the large S. window of the presbytery, which is likely to be his 
work also’, gw. RCAHM (Caernarvonshire), ii, 3. 

'8 B, Willis: Bangor 21-2. 


NODIADAU 14 193 


9-10 Duw Iesu a'i dewisodd / Yn dad i fil Ail Berson y Drindod a fu'n 


10 
12 


13 


14 


15 


16 


17 


gyfrifol am alw Deiniol i’r offeiriadaeth. 
daed Unsill yw daed yma ac yn ll. 66. 


Lladiniaith Cyfeirir yma at ddiffyg addysg Deiniol Sant pan alwyd ef 
i'r offeiriadaeth; ni fedrai Ladin. Yn y pumed o'r /ectiones, dywedir 
iddo ryfeddu'n fwy nag y gellir ei gredu pan ddaeth negeswyr ato i 
Benfro i'w gyrchu'n esgob ac yn fugail ar eglwys Bangor: ‘Pa fodd y 
gall hyn fod—eich bod yn honni ddarfod fy ethol i'n esgob a minnau'n 
ŵr cwbl anllythrennog a heb wybod unrhyw wybodaeth lenyddol”, gw. 
J.E. Caerwyn Williams, “Buchedd Ddeiniol Sant’, TCHSG x (1949), 
129. Ond wedi i Ddeiniol weddïo wrth brif allor yr eglwys a chanu'r Te 
Deum Laudamus (gw. ll. 15 isod), “fe'i llanwyd ef gymaint â 
gwybodaeth eglwysig o bob llên fel nad oedd neb ym Mhrydain yr adeg 
honno yn ymddangos yn debyg iddo mewn gwybodaeth a llenyddiaeth”, 
ib. 131. Gw. ll. 15n. 


Ni adwaenai garrai o'i gob Nid oedd Deiniol yn gyfarwydd o gwbl â 
mantell clerigwr nes daeth yn esgob ei hun, gw. y ll. nesaf. Y mae'r ll. 
hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 

Oni wisgwyd e'n esgob Yn ôl Llyfr Llandaf, Dyfrig a urddodd Deiniol 
yn esgob, gw. LL 71, 337, ond y mae nodyn diweddarach ar ymyl y 
ddalen yn honni mai braint Teilo fu hynny, gan mai Teilo oedd piau 
Penalun (gw. WCD 605-7, yn enwedig 607, ynghyd â ll. 8n uchod). 
Cysylltir Deiniol â Dyfrig hefyd ym muchedd Dewi Sant, lle yr adroddir 
hanes y ddau yn ymweld â Dewi ac yn ei berswadio i fynd i Senedd 
Brefi yn Llanddewibrefi, rywbryd cyn 569, efallai yn 545, gw. BDe 14 
(ll. 22)-15 (ll. 22). 


Te Deum Emyn Lladin i'r Tad a'r Mab, mewn rhyddiaith fydryddol. 
*Its use in the offices is already referred to in the Rules of St Caesarius 
of Arles and of St Benedict, and in the RC Church it has remained an 
integral part of Mattins (now of the Office of Readings), at least on 
greater festivals’, gw. ODCC? 1592-3. Arwyddocâd y weddi yw'r ffaith 
i Ddeiniol weddïo'r weddi hon wrth brif allor eglwys Bangor ac yn 
ganlyniad iddi fe'i llanwyd â'r Ladiniaith olud (gw. ll. 12): “Yna 
arweiniodd clerigwyr yr eglwys honno Ddeiniol ei hun at brif allor yr 
eglwys, a chan ganu'n ddihewydus iawn “Te Deum Laudamus,” molas- 
ant drugaredd y Gwaredwr', gw. J.E. Caerwyn Williams, art.cit. 130-1. 

gŵr crwm Cyfeiriad, o bosibl, at y Crist o Fostyn yng nghadeirlan 
Bangor, gw. P. Lord, Diwylliant Gweledol Cymru: Gweledigaeth yr 
Oesoedd Canol (Caerdydd, 2003), 163—4, 281n56, a'r cyfeiriadau 
pellach yno. 

Cyfeirir yma at fudandod y Deiniol ifanc, a'r tro ar fyd a ddaeth wedi 
iddo fedru'r iaith Ladin a'i gramadeg, gw. ll. 12. 


194 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


18 bagl Sef ffon swyddogol esgob, ynghyd â'r awdurdod yr oedd yn ei 
gynrychioli. 

19 balsasmŵm Y mae'r sôn am Ddeiniol Sant fel balsam, sef “sudd 
persawrus yn nawsio allan o'r coed balm, ystor neu olew meddygol at 
wella clwyfau a lliniaru poen”, gw. GPC 252. 


21 Bai ‘crych a llyfn” onid acennir yn. 


23-8 Ychen gwâr ... / ... fal cerrig Adroddir hanes y wyrth hon yn un o'r 
lectiones ond nid yw'r manylion yn union yr un fath yn y cywydd hwn, 
gw. y nodyn cefndir. Ymddengys mai yn ystod cyfnod Deiniol ym 
Mhenfro y digwyddodd y wyrth hon. 


27 brychion eu brig Sef “brith eu gwallt’. 


29-34 A bun... / ... a boeres Nid adroddir hanes y wyrth hon yn y 
lectiones, ond dywed y Legenda novem lectionum de S. Daniele Ep'o 
Bangoriensi yr argraffwyd ei ddechrau a'i ddiwedd yn RWM i, 1051-2, 
mai gwraig o Gaeriw yng nghyffiniau Penfro ydoedd a deellir o hynny 
mai yn ystod cyfnod Deiniol yno y digwyddodd y wyrth hon. Adroddir 
yma hanes gwraig a oedd wedi llyncu gwenwyn ond pan yfodd ddŵr o 
Ffynnon Ddeiniol cafodd ei hiachâu a phoerodd bryfed dirifedi o'i 
chorff. 

32 o'i ffynnon Cyfeirir at Ffynnon Ddeiniol yn agos at yr eglwys ym 
Mhenalun ym Mhenfro yn LBS ii, 330; ni restrir honno yn F. Jones, The 
Holy Wells of Wales (Cardiff, 1992), 32, ond nodir pump o ffynhonnau 
eraill a gysegrwyd i Ddeiniol, yn eu plith un ym mhlwyf Bangor, gw. ib. 
148; am ffynhonnau eraill a gysegrwyd iddo, gw. ib. 157, 172, 178, 190. 
Gw. ll. 8n ynghyd â'r nodyn cefndir. 


34 peiriog Nis rhestrir yn GPC 2719 ond fe'i deellir yn a. o pair yn dwyn 
yr ystyr “byrlymus, cynhyrfus”; yr awgrym yw fod y pryfed yn berwi 
yng nghorff y wraig. Posibilrwydd arall yw mai cyfuniad o bâr llid” + - 
iog sydd yma = “cynddeiriog”. 

36 Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy fer oni dderbynnir y ffurf Deiniel Sant; 
twyll gynghanedd / gydag n ac r berfeddgoll. 


37 Codi'i ris, Cadair Iesu Sef codi statws Eglwys Gadeiriol Iesu un radd, 
neu fynd â hi gam ymlaen mewn anrhydedd. 


38 tir glas Ymddengys fod y gadeirlan wedi bod yn ddi-do am beth amser 
a'r gwelltglas wedi gwreiddio ar led. 

39 Fy swydd, dan lythyr a sêl Swyddogaeth y bardd, a hynny drwy 
awdurdod llythyr ac arno sêl i'w ddilysu, yw caru'r cynulliad o grefydd- 
wyr a gyfarfyddai yn eglwys Deiniol ym Mangor. Yr awgrym pendant 
yw fod Dafydd Trefor yn ymateb i gais yr awdurdodau eglwysig wrth 
ganu'r cywydd mawl hwn. 


NODIADAU 14 195 


41-2 Deellir yma frawddeg enwol, a bod organ + cân + clych yn hafal i'r 


41 


42 


45 


ddarpariaeth yn Winsor. 


Organ bêr, cân offeren Yn llau. 41—4 disgrifia Dafydd Trefor elfennau 
cerddorol bywyd yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor. Awgrymir yn y ll. 
hon mai cyfeiliant i gerddoriaeth leisiol yw'r organ, neu o leiaf fod yr 
organ a'r llais yn cydberfformio. Canodd Gutun Owain 1. debyg yn ei 
gywydd i Abad Glynegwestl, Organ y kaid ar gân côr, gw. GO 151 
(XXIV.31). Cyfeiria Dafydd ap Gwilym at organ Bangor yn dra 
chanmoliaethus yn ei awdl ‘I Hywel ap Goronwy Deon Bangor’, Ty 
geirwgalch teg ei organ, gw. GDG? 42 (15.11); cyfeirir ati ymhellach 
gan Ruffudd Grug yn ei ymryson â Dafydd ap Gwilym (gw. ib. 396 
(149.35—40)) gan bwysleisio'r ymdrech a wnaed i dalu amdani: Pawb 
o'i goffr a rôi offrwm / O'r plwyf er a ganai'r plwm (ib. llau. 39—40). Yr 
oedd lle i'r organ mewn gwasanaethau eglwysig er y 10g. Gwella 
ansawdd y gwasanaethau oedd ei diben a diau fod addolwyr cyffredin 
yn cael sŵn yr organ yn ddeniadol, onid yn hudol, gw. B. Miles a D. 
Evans, “Rhai Termau Cerddoriaeth Eglwysig yng Ngwaith y 
Cywyddwyr’, Traeth cxlii (1987), 135-7. 


clych Bangor Gosododd Thomas Skeffington dair cloch yn Eglwys 
Gadeiriol Bangor ar ei draul ei hun, a chymell bod pedwaredd yn cael ei 
phrynu atynt, eto ar ei draul ei hun. Nid oedd clychau wedi eu gosod yn 
y tŵr gorllewinol pan luniodd yr Esgob Skeffington ei ewyllys ym mis 
Mai 1533, ac nid oedd clychau yn y clochdy ar adeg canu'r cywydd 
hwn, gw. llau. 67—70n. 


ail Winsor Sef Windsor: y mae organ neu glychau arfaethedig (gw. y 
nodyn uchod) Eglwys Gadeiriol Bangor gystal o ran sain â chlychau neu 
organ Winsor. Crybwyllir Winsor droeon yng nghanu Lewys Glyn 
Cothi, a chan Hywel Swrdwal yn ei gywydd “Urddo Wiliam Herbert 
Ieuanc yn Farchog o'r Badd’ yng nghastell Winsor, gw. GHS cerdd 6. 
Ond tuag adeg canu'r cywydd hwn yr oedd cryn siarad am Gapel San 
Siôr yng nghastell Winsor. Codwyd côr y capel a'i ystlysau erbyn 1483, 
codwyd corff yr eglwys erbyn 1496, ond ni orffennwyd y celloedd tan- 
ddaearol i gladdu'r meirwon hyd 1528. Diau fod cryn ddathlu'r achlysur 
tuag adeg canu'r cywydd hwn i ddathlu adeiladu Eglwys Gadeiriol 
Bangor, a byddai cymhariaeth ffafriol rhwng y ddwy eglwys yn plesio 
awdurdodau esgobaeth Bangor. 


Tomas Sef Thomas Skeffington a sefydlwyd yn Esgob Bangor yn 1509 
ac a ddaliodd y swydd am chwarter canrif. Fe'i ganwyd yn Thomas 
Pace, yn Skeffington, swydd Caerlŷr, a'i addysgu yn Rhydychen. 
Treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn Beaulieu, yn abad yno, ond yr oedd ar 
yr un pryd yn noddwr hael i esgobaeth Bangor. Yr oedd hefyd yn 
noddwr hael i eglwys Skeffington ac y mae ei arfbais ar un o'r ffenestri 


196 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


yno, ‘being Argent, a Cheveron Sable, between three Gillyflowers 
proper, with this Inscription underneath it, Orate pro Thoma Pace, 
Episcopo Bangor’, gw. B. Willis: Bangor 98. Bu Thomas Skeffington 
farw ym mis Mehefin 1533. Gw. hefyd 1.26n. 

dulas Ar dulas ‘dark blue, purple’, gw. WVBD 109; fe'i deellir yn 
gyfeiriad at wisg esgobol Thomas Skeffington. 

dilid Ffurf 3 un.pres.myn. y f. dilid “dilyn”. 

46 eidionnau Duw Sef clerigwyr yr Eglwys Gadeiriol. 
dan ei did Y mae eidionnau Duw, sef y clerigwyr, dan ... did 
Skeffington am fod iddo awdurdod trostynt. 

47 canu a wnân’ Cyfeirir at glerigwyr yr Eglwys Gadeiriol a'u cymharu 
ag adar pan ganant ateb soniarus i weddi Thomas Skeffington. 

48 gosber Sef gwasanaeth hwyrol, neu weddi brynhawnol, yr Eglwys 
Gatholig, a'r Eglwys Anglicanaidd yn ddiweddarach. 

49 sens Sef ‘arogldarth’, S. incense; cf. GIG 131 (XXIX.22) Yn bwrw sens 
i beri sawr; GIRh 8.106 Sens a mwg ail Sain Siâm yw. 

50 plwy” Deiniel Sef esgobaeth Bangor. 

53 gwaith Sef llafur Thomas Skeffington ar y gadeirlan. 
ni beiwn Meiosis. 

54 Ysgefintwn Sef Thomas Skeffington. 

55-6 Costiodd aur lonaid cist dda, / Gist Domas, fu'r gost yma 
Esgobaeth Bangor oedd y dlotaf yng Nghymru a Lloegr yn ôl 
gwerthusiad 1535, yn werth dim mwy na £131 y flwyddyn, gw. G. 
Williams ‘The Reformation in sixteenth-century Caernarvonshire”, 
TCHSG xxvii (1966), 38. Ond i abad cyfoethog fel Thomas Skeffington 
yr oedd cael statws esgob yn bwysicach na'r arian a ddeilliai o'r 
fywoliaeth, ac yr oedd yn barod i dalu'n ddrud am y coffa da a fyddai 
amdano wedi iddo dalu am welliannau i'r Eglwys Gadeiriol. 

57 ar bar Sef ‘prepared, ready’, gw. GPC 2684. 

59-64 Canmolir Thomas Skeffington yn benodol am gynnal y gwaith o 
doi'r Eglwys Gadeiriol. Defnyddir plas (ll. 64) yn drosiadol am yr 
Eglwys Gadeiriol (yn hytrach na chyfeirio at blas yr esgob, er bod 
pedair llsgr. (ddiweddarach na chyfnod canu'r cywydd) yn barnu y gall 
mai at blas yr esgob y cyfeirir, gw. ‘Teitl’, td. 72). 

59 Bwâu ... breichiau Breichiau o goed praff yw'r bwâu sy'n amgâu crib 
y plas (ll. 64), “Under bishop Skevington the present nave arcades were 
built’, gw. RCAHM (Caernarvonshire), ii, 3. 

61 simwr Sef “mantell”, yn drosiad am do'r Eglwys Gadeiriol. 

64 cap plwm rhag glaw i'r plas Parodd yr Esgob Skeffington doi'r 


NODIADAU 14 197 


Gadeirlan yn ddiddos, fel yr oedd yn fwriad ganddo doi’r twr 
gorllewinol wedi hynny: ‘that the Roofe of that Steple to be well made, 
coverid with Leade’, gw. B. Willis: Bangor 246. Ceir yma lr 
berfeddgoll. 


65 Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 


67-70 Erfynnir ar Ddeiniol i estyn oes Thomas Skeffington er mwyn iddo 
fedru gweld ffrwyth ei lafur ar y clochdy a chlywed y clychau'n canu 
oddi yno. Fodd bynnag ni fu Thomas Skeffington byw cyhyd â hynny 
yn ôl tystiolaeth B. Willis: Bangor 21—2. Gynted ag y bu farw'r Esgob 
Skeffington daeth y gwaith i ben, ac ni chodwyd y tŵr i'r uchder a 
argymhellwyd ganddo. 


67 Ystod fawr yw ei stad fo Cyfeirir yma at Thomas Skeffington, gan 
ddweud bod iddo gyfoeth cang ei amrediad. 


68 Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir. 
70 Y mae yn y ll. hon ddwy gytsain ch yn ateb un. 
71 Oed Duw gwyn Oedran Crist, ail Berson y Drindod. 


72 Pan roi y pen ar y wal Yma y mae Dafydd Trefor yn nodi bod Thomas 
Skeffington wedi cael gweld toi'r clochdy yn y flwyddyn 1527. 


73 gwarant dan go' Sef “cadarnhad sicr'; ar fan gof yn golygu 
‘assuredly’, gw. GPC 536. 


74 hygo’ Sef hygof “hawdd ei gofio, a gofir yn dda’, gw. GPC 1965-6. 


15 


Y mae cryn ansicrwydd ynghylch priodoliad y cywydd hwn. Yn y 
llawysgrifau fe'i tadogir ar Ddafydd Trefor, Siôn Cent (ynghyd ag 
amrywiadau ar yr enw hwnnw: John Kent, Siôn Kemp a John Kemp), 
Maredudd ap Rhys (a elwir, yn ddiddorol iawn, Maredudd ap Rhys baintiwr 
yn LlGC 21248D, llawysgrif a ddyddir i hanner cyntaf yr 17g.), Iolo Goch, 
Siôn Ceri (un priodoliad), Dafydd Meifod, a Tomas Dafydd (un priodoliad). 
Y mae blas iau na chynnyrch cyfnod Iolo Goch ar y cywydd hwn, ac nis 
cynhwyswyd gan Dr A. Cynfael Lake yn ei olygiad o waith Siôn Ceri yn y 
gyfres hon.! Fe'i cynhwyswyd, fodd bynnag, yng ngolygiad Dr Enid Roberts 
o waith Maredudd ap Rhys.” Trafodir yn y rhagymadrodd i'r gyfrol honno y 
posibilrwydd mai copïydd y cywydd oedd Dafydd Meifod yn hytrach na'i 
luniwr, a dadleuir o blaid awduriaeth Maredudd ap Rhys. 

Y ddwy lawysgrif hynaf sy'n cofnodi'r cywydd “Yn erbyn caru'r byd” yw 
llawysgrif LlGC 17114B [= Gwysanau 25] a ddyddir i'r flwyddyn 1560, 
genhedlaeth yn unig ar ôl marw Dafydd Trefor, a llawysgrif Card 2.114 [= 


! Gw. GSC. 
? Gw. GMRh cerdd 20, a'r nodyn ar y gerdd, ib. 11-12. 


198 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


RWM 7] a ddyddir i 1564-5, eto o fewn cenhedlaeth, yn fras, i farwolaeth y 
bardd: y mae'r naill a'r llall yn tadogi'r cywydd ar Ddafydd Trefor. Ni cheir 
priodoliad yn llawysgrif Card 5.167 [= Thelwall], c. 1565, ond fe'i priodolir 
eto i Ddafydd Trefor yn llawysgrif LlGC 3037B [= Mostyn 129], c. 1574. 
Gellir anwybyddu priodoliad y ddwy lawysgrif nesaf eu hynafiaeth, sef 
llawysgrif Llst 47 (1586-90) a llawysgrif Card 2.26 [= RWM 18] (1588), 
gan eu bod yn enwi Iolo Goch yn awdur: y mae'r gwaith yn amlwg yn iau 
na'i gyfnod ef.* Dafydd Trefor yw'r bardd a enwir yn y ddau gopi a gadwyd 
yn llawysgrif BL Add 14979, c. 1590. Ceir copi o'r cywydd mewn chwe 
llawysgrif arall a ddyddir i'r unfed ganrif ar bymtheg: o'r rheini fe'i 
priodolir i Siôn Cent mewn pum llawysgrif, ac i Faredudd ap Rhys mewn 
un. Lled-ddisgwylir i gopïwyr briodoli cywyddau duwiol i Siôn Cent, ac nid 
yw hynafiaeth y llawysgrifau yn brawf o ddilysrwydd y priodoliad yn ei 
achos ef. Yn hytrach, y mae'n fwy tebygol mai'r awdur anghyfarwydd yw 
lluniwr y cywydd a briodolir hefyd i Siôn Cent mewn llawysgrifau o'r un 
cyfnod. 

O ystyried y priodoliadau yn y llawysgrifau, ynghyd â natur y 
cynganeddu, tueddir i gredu bod y dystiolaeth o blaid Dafydd Trefor yn rhy 
gryf i'w hanwybyddu ac felly penderfynwyd cynnwys y cywydd yn y gyfrol 
hon. Ond y mae'r mater ymhell o fod wedi ei setlo a gall tystiolaeth newydd 
beri bod yr achos dros awduriaeth Maredudd ap Rhys unwaith eto'n 
ymddangos yn drech na'r achos a dderbyniwyd yma. 

Cerdd sy'n tynnu sylw at faterion moesol a glendid buchedd yw'r cywydd 
‘Yn erbyn caru'r byd’. Oherwydd atyniad y testunau hynny i 
gynulleidfaoedd yr Oesoedd Canol Diweddar, yr oedd hwn yn gywydd 
poblogaidd dros ben, ac yn dyst i hynny cadwyd 95 o gopïau ohono. 
Ymranna'n ddwy adran. Yn y gyntaf (llau. 1-42) rhybuddir rhag peryglon 
enbyd ymddiried ac ufuddhau i dri gelyn enaid dyn, sef y cnawd (ll. 3), y 
cythraul (ll. 5), a'r byd (ll. 7). Oherwydd breuder bywyd a sicrwydd 
marwolaeth dylai dyn ystyried ei ddiwedd mewn da bryd: ni waeth beth 
fydd llwyddiannau bydol yr unigolyn, bydd yn gwbl ddirym yn wyneb 
marwolaeth (llau. 21-2) ac ni fydd ei gryfderau a'i feddiannau daearol o 
ddim llesâd. Y mae'r marw yn aros yn y bedd (Ef a drig yma, ll. 34) i 
ddisgwyl cadernid y Farn ar Fynydd yr Olewydd (ll. 37), a bydd ei 
weithredoedd yn ei ganlyn yno: bydd popeth a wnaeth ar hyd ei fywyd (wrth 
yr edef, ll. 35) yn cael ei bwyso yn y glorian. 

Yn wyneb hynny, medd ail adran y cywydd (llau. 43-62), dylid troi at 
Dduw. Arwydd tréedigaeth fyddai i ddyn ymroi i weinidogaethu i'w gyd- 
ddyn Saith Weithred y Drugaredd (llau. 47—52), dysgeidiaeth a dynnwyd o 
Efengyl Mathew lle y rhestrir saith dyletswydd y credadun (gw. ll. 45n). 
Cynigir inni ddelwedd rymus o'r saith bren (ll. 53) sy'n cynrychioli 
gweithredoedd y drugaredd, ac a fydd yn haeddu nef (A dâl nef, ll. 54) i'r 


3. Ni chynhwyswyd y cywydd yn IGE, IGE’, GIG. 


NODIADAU I5 199 


enaid. Anogir y gynulleidfa i gasglu’r coed uchelwrol hyn ([cloed 
gwehelyth, ll. 55) yn brofiad iddynt, a chyda'r prennau hynny adeiladu 
iddynt eu hunain gartref a bery byth. Daw'r cywydd i ben drwy annog y 
cwmni i fynd â'u hannedd, a adeiladasant o weithredoedd da, at Dduw i'r 
dathliad tragwyddol. 


2 


13 


14 


16 


17 


19 


tri gelyn Tri gelyn dyn oedd y cnawd, y byd a'r cythraul (gw. llau. 3— 
8), y tri fel ei gilydd yn elyniaethus tuag at Dduw ac yn rhyfela yn erbyn 
yr enaid. Gellid deall yma naill ai coelio i neu coelio ei. 


udone Sef anudonau; ar anudon “llw celwyddog a dyngir yn fwriadol, 
gau dystiolaeth ar lw mewn cyfraith”, gw. GPC 160. 


Ni ad un enaid i ne’ Y mae problem gyda'r gynghanedd (sef y bai 
‘crych a llyfn”) o ddewis y darlleniad hwn, ond y mae tystiolaeth y 
llsgrau. yn hawlio'r ystyr hon: nid yw'r chwantau cnawdol a gynhyrfir 
mewn dyn oherwydd llygredd ei natur yn caniatâu nef i'r enaid, gw. 
Rhuf viii.8 Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd foddhau Duw. 
Posibilrwydd arall yw darllen, Ei gnawd un; gan udone / Ni chaid un 
enaid i ne’. Sylwer ar yr odl lafar rhwng udone / ne’. 


a wna brad dyn Cedwir cysefin yr enw (mewn goddrych a gwrthrych) 
pan ddaw'n union ar ôl ffurf 3 un.pres.myn. sy'n diweddu yn -a, gw. 
Treigladau 208-9. 


i'w Dilynir darlleniad llsgrau. SUWX^Zdh^BY yma i ddal, gan ddeall i 
— i'i i'w”, gw. GMW 53n2, a'r rh.m. yn cyfeirio'n ôl at hudol “dewin” y 
ll. flaenorol, neu at byd. 

pana Amrywiad ar pony(t), pany(t) ‘oni(d)’ ac fe'i defnyddir yn union 
o flaen bf. i gyflwyno cwestiwn uniongyrchol, gw. GMW 175—6; GPC 
2848. 


gwŷdd elawr Fe'i defnyddir yn drosiadol am farwolaeth: dyletswydd 
pob dyn yw ystyried ei ddiwedd. 


Ni phery'r byd ennyd awr Yr oedd byrdra bywyd a byrhoedledd ei 
wychder yn thema boblogaidd yng nghanu crefyddol y cyfnod: sic 
transit gloria mundi. 

Ennill o gestyll a gâi Deellir yma yr ystyr ‘winning as many castles as 
he would take’. Sylwer ar yr odl -ill / -yll. 

tai meinin Tanlinellir yma oferedd balchder yr uchelwyr yn codi tai o 
gerrig, ni adewir yma faen ar faen; ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr, gw. 
Math xxiv.2. Ar ddatblygiad adeiladu tai cerrig yn yr Oesoedd Canol 
Diweddar, yn enwedig yng ngorllewin Cymru a'r ardaloedd arfordirol, 
gw. Peter Smith, Houses of the Welsh Countryside (London, 1975), 72. 


tan amod Ceir tystiolaeth i'r ymadrodd hwn yn y 14g. yn golygu ‘on 
condition, conditionally', gw. GPC 97. Ni cheir cynghanedd yn y ll. hon 


200 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


oni bai am gynghanedd lusg wallus sy’n odli -an ac -am, neu 
gynghanedd sain wallus gydag odl ond heb gyflythreniad. 


21-2 deudroed ... / ... yn un hosan Y darlun a dynnir yw hwnnw o ŵr a'i 


25 


30 


31 


33 
35 


37 


39 


ddau droed mewn un hosan, sef yn gwbl ddiymadferth ac yn analluog i 
fod o gymorth iddo'i hunan nac i neb arall. Cyfyd Dr Enid Roberts 
gwestiwn diddorol: ‘A oes yma gyfeiriad at y modd y byddid yn 
“diweddu” corff cyn ei gladdu gan wneud yn siŵr na allai wneud dim 
drwg pellach? (Cf. mewn cyfnod diweddarach gwisgo “hosan garu” cyn 
“caru yn y gwely”)”, gw. GMRh 20.22n. Gw. GPC 1899 d.g. hosan: dod 
... y ddeudroed ... i'r ... un hosan, S. “to be prepared for burial’. 


gwialen Sef gwialen fesur, gw. Alwyn a Brinley Rees, “Gwialen 
Fesur', B xiv (1950—), 212-16, lle yr esbonnir yr arfer o dorri ffon 
gollen er mwyn mesur y corff marw a'r bedd y cleddid ef ynddo; mewn 
rhai cylchoedd yng Nghymru rhoddid y wialen i orwedd gyda'r corff yn 
y bedd a dyna ergyd y ll. hon. Ceid arfer gyffelyb yn Iwerddon, ond 
amrywia'r dystiolaeth yno: mewn rhai ardaloedd cedwid ffon fesur ym 
mhob mynwent, mewn ardaloedd eraill teflid y ffon ar ôl ei defnyddio 
unwaith. 


Mae'r tyrau gwych? Mae tai'r gwin? Gw. yr amrywiadau i'r ll. hon. 
Ceir r berfeddgoll yn hanner cyntaf y ll. 


Ni cheir cynghanedd yn y ll. hon oni bai am gynghanedd sain wallus, 
gydag odl ond heb gyflythreniad, a lle y ceir y bai “twyll odl” drwy odli 
-ae ag -au, gw. J. Morris-Jones: CD 300. 


Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 


wrth yr edef Sef edau bywyd. Cyfeiriad yw hwn at y Tynghedau, sef 
Lachesis (a bennai dynged pob unigolyn), Clotho (a nyddai edafedd 
bywyd), ac Atropos (a dorrai edau einioes). Yr oedd y tair ar waith ac 
yn gwau drwy ei gilydd drwy gydol einioes dyn: pan fyddai Atropos yn 
torri edau bywyd, yna byddai dyn farw. Ymhellach ar y Tynghedau, gw. 
OCD? 389-90, ac am gyfeiriad penodol atynt, gw. GLMorg cerddi 61 a 
62 a'r cyfeiriadau pellach yno. 


Mynydd Sef Mynydd yr Olewydd a safle'r Farn, gw. GDB 10.50 
Deuwn rac y uronn Urynn Olifer (Llywelyn Fardd II). 


a'i weithred i'w dâl Un o gredoau Eglwys Rufain yw fod pechod yn 
gadael ei staen ar yr enaid a bod yn rhaid dileu'r staeniau hynny cyn 
cael mynediad i'r nefoedd. Yn ogystal, credid bod gweithredoedd pob 
unigolyn yn ysgrifenedig ar ei dalcen, gw. RWM ii, 100 ddydd Brawdd 
pan vo yn ysgrifenedic gweithred pawb yni daal. Er i'r pechadur 
edifarhau a chael maddeuant ‘ni cheid mynd yn syth i'r Nefoedd ... 
rhaid mynd drwy'r Purdan i buro'r enaid a dileu olion pechodau”, gw. 
Eurys I. Rowlands, “Dydd Brawd a Thal’, LlCy iv (1956-7), 80-9; gw. 


40 


43 
44 


45 


47 
48 


51 
53 


54 
57 


NODIADAU I5 201 


hefyd nodyn pellach Saunders Lewis, ‘Inc ar y Tal’, ib. 177. 

dan ei ofal Cyfeirir yma at y dyn sydd ar ei ffordd i'r Farn, yn llawn 
pryder. 

Cynghanedd wallus lle y ceir cyfatebiaeth t.dd = t. 


Yno dêl ynn adeilad Cyfeirir at yr adeilad hwn yn 2 Cor v.1—3 [y mae] 
gennym adeilad oddi wrth Dduw, tŷ nad yw o waith llaw, sydd yn 
dragwyddol yn y nefoedd. 


y Saith Weithred O ran ystyr byddai Am Saith Weithred yn ddarlleniad 
deniadol, ynghyd â'r syniad y byddai adeilad nefol yn dod i ran dyn yn 
wobr am y Saith Weithred, ond y mae'r dystiolaeth i'r darlleniad 
hwnnw yn brin. Ar Saith Weithred y Drugaredd a fyddai, yn ôl dysg- 
eidiaeth eglwysig yr Oesoedd Canol, yn ennill nefoedd i'r sawl a'u 
cyflawnai, gw. LIA 146 (llau. 8-11) Sef ynt yg6eithredoed hynny. Rodi 
b6yt yne6yna6c. Dia6t ysychedic. lletty ybellynnic. Dillat ynoeth. Gofoy 
claf. Rydhav carchara6r. Claddv ymar6. Oni allai dyn wneud hynny am 
resymau corfforol, dylai gyflawni ypvmb g6eithret hynn yn yspryda6l. 
kyghori annoeth ae lessav. Achospi en6ir yr dyscu. Aphob tst galarus 
ydidanv. kyt dolurya6 Ag6ann tr6y ygar6. Athros pob aghyfnerthus 
g6ann g6edia6 ar duó ydrugarhav vrtha0, gw. ib. (llau. 12-16). Codwyd 
y ddysgeidiaeth hon o Efengyl Mathew xxv.34—46. Crybwyllir y Saith 
Weithred gan amryw o feirdd yr Oesoedd Canol, gw., e.e., GC 8.71—4, 
GIBH 5.434. 


o'm credan’ Sef ‘if they trust me’, a'r bardd yn siarad fel offeiriad. 

Nid oes cynghanedd yn y ll. hon. 

edryd Ar edryd yn amrywiad ar edfryd “rhoi'n ôl, adfer, dychwelyd’, 
ac yn ei ystyr gyfreithiol “ad-dalu; dwyn yn ôl (i'w gyflwr cyntefig, i 
iechyd, &c)’, gw. GPC 1164. 

Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 


saith bren Trosiad grymus lle y mae'r bardd yn delweddu Saith 
Weithred y Drugaredd yn nhermau saith pren, a chryfheir y ddelwedd 
honno drwy annog y crediniwr i adeiladu cartref nefol i'w enaid drwy 
gyfrwng y [c]oed gwehelyth (ll. 54) hyn. Y mae'n drosiad unigryw a 
dychmygus, ac yn ddiwinyddol fentrus i offeiriad y cyfnod. Ar 
ddiddordeb beirdd yr Oesoedd Canol mewn coed a choedwigoedd, gw. 
P.L. Williams, ‘ “Ar Ganghennau'r Gynghanedd”: Agweddau ar y 
Goedwig yn Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol”, Dwned, vi (2000), 55-76; 
M.T. Davies, ““Aed i'r coed i dorri cof”: Dafydd ap Gwilym and the 
Metaphorics of Carpentry', CMCS xxx (Winter 1995), 67—85. 


a dâl nef Sef ‘sy’n teilyngu nefoedd”. 
Y mae'r ll. hon sillaf yn rhy hir oni chywesgir hi. 


202 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


58 gwledd Sef y wledd odidog y bydd Duw yn ei pharatoi yn y nefoedd ar 
gyfer yr holl gredinwyr, gw. Eseia xxv.6; Dat xix.9. 


62 ni bydd diwedd Cyfeiria at y wledd (ll. 61) na bydd diwedd arni. 


16 


Cadwyd 131 o gopïau o'r cywydd hwn, yn dyst i'w boblogrwydd a'i 
ledaeniad helaeth. Fe'i priodolir mewn un ar hugain o lawysgrifau i Siôn 
Cent ac mewn 96 llawysgrif i Ddafydd Trefor, at hynny y mae tair 
llawysgrif yn cynnig dewis i'r darllenydd gan nodi enw'r ddau fardd, tra ceir 
enwau Dafydd Trefor, Siôn Cent a Dafydd Meifod yn dri phosibilrwydd yn 
ôl llawysgrif arall; Siôn Dafydd Trefor yw'r bardd yn ôl dwy lawysgrif arall 
eto, ac y mae wyth llawysgrif yn hepgor priodoliad yn gyfan gwbl. 

Goroesodd y cywydd mewn chwech ar hugain o lawysgrifau'r unfed 
ganrif ar bymtheg, a cheir dau gopi ohono yn llawysgrif Brog (y gyfres 
gyntaf) 1. O blith llawysgrifau'r unfed ganrif ar bymtheg fe'i priodolir seith- 
waith i Siôn Cent, gan gynnwys y priodoliad hynaf, ac ugain gwaith i 
Ddafydd Trefor: y mae'r dystiolaeth lawysgrifol, fe welir, yn gogwyddo'n 
drwm o blaid Dafydd Trefor. At hynny y mae ansawdd y cynganeddu yn 
cadarnhau enw Dafydd Trefor yn awdur; yn llawysgrif BL Add 14866, 222* 
(a gopïwyd gan Ddafydd Johns ac a ddyddir i'r flwyddyn 1587) ceir y sylw: 
gwell ywr synwyr nor gynghanedd mewn ymbell le. 

Dengys y darlleniadau amrywiol fod cryn ddryswch ym meddyliau rhai 
copïwyr rhwng y cywydd hwn a chywydd Siôn Cent ‘Hud a lliw nid gwiw 
ein gwaith”,! ac efallai mai hynny, yn rhannol, sydd i gyfrif am y nifer 
priodoliadau i Siôn Cent, ynghyd â'r rhagdybiaeth mai ef a fyddai'r awdur 
mwyaf tebygol o fod wedi llunio cywydd ar destunau megis byrder einioes 
ac ystyriaethau pellach ar fywyd. 

Agorir y cywydd ag un o themâu clasurol barddoniaeth yr oesoedd, sef y 
thema ubi sunt? “b'le y mae mawrion y gorffennol?’* Dygir gerbron 
bantheon o gymeriadau o'r hen draddodiad, o weithiau safonol llenyddiaeth 
Groeg a Rhufain gyda'i sôn am Alecsander a Fferyll, o'r hen fyd Ysgryth- 
urol fel y gellid disgwyl, yn ogystal ag o draddodiad cynhenid llenyddiaeth 
Gymraeg. Er coethder a gorffennedd iaith ac arddull y clasuron lle y sonnir 
amdanynt, daeth diwedd ar y mawrion gynt. 

Nodwedd amlwg ar y canu ar fyrder einioes yw'r galar ar ôl yr enwogion 
gynt a'r sicrwydd mai diflannu oddi ar wyneb daear fydd rhan y dyrchafedig 
a'r distadl fel ei gilydd, a hynny'n ddieithriad ac ym mhob oes. Parhaodd y 
thema yn nodwedd gref ar ganu'r Oesoedd Canol o'r ddeuddegfed ganrif 
hyd y bymthegfed. Diflanedigrwydd y byd a'i bobl oedd un o ddewis 


! Gw. IGE? ‘erdd XC, 270-2. 
? Ymhellach, gw. GIBH 166-7; GGM 130-1 a'r cyfeiriadau pellach yno. 


NODIADAU 16 203 


themâu bardd o'r enw Elaeth, efallai o gwmpas troad yr unfed ganrif ar ddeg 
a'r ddeuddegfed ganrif: Pop pressent ys hawod (‘[Megis] hafod yw pob 
trigfan ddaearol”).? 

Lluniwyd gweithiau cofiadwy ar y pwnc oddi allan i ffiniau Cymru yn 
ogystal, yn nodedig felly waith Giovanni Boccaccio (1313—75) ‘De Casibus 
Virorum Illustrium’; “The Monk's Tale’, un o straeon “The Canterbury 
Tales’ Geoffrey Chaucer (c. 1343-1400); a cherdd John Lydgate (?1370— 
1449) “The Fall of Princes” (1431—8), cyfieithiad o fersiwn Ffrangeg o waith 
Eidaleg Boccaccio.* Baledi nodedig ar yr un thema yw dwy faled François 
Villon (1431—?), y naill i'r gwŷr enwog gynt, sef ‘Ballade des seigneurs du 
temps jadis’, a'r llall i'r merched enwog gynt, sef ‘Ballade des dames du 
temps jadis’. Ymhlith y merched, holir hynt y canlynol: 


La royne Blanche comme liz Oueen Blanche, as white as a lily is, 

Oui chantoit a voix de seraine, Who sang so sweetly a siren strain— 

Berte au grant pié, Bietris, Aliz, | Bertha Big-foot, Beatrice, Alice, 

Haramburgis qui tint le Maine, Queen Arembourg who ruled in Maine? 

Et Jehanne la bonne Lorraine And Joan the Maid from fair Lorraine, 

Qu’Engloys brulerent a Rouen. Burned by the English in Rouen? 

Ou sont ilz, ou, Vierge souvraine? Sweet Mother of God, where are they 
then? 

Mais ou sont les neiges d’antan? But where are the snows of last year 
gone?° 


Rhestrir enwau gwŷr a merched y gorffennol o fewn llinellau'r un cywydd 
gan Ddafydd Trefor, a diddorol yw sylwi bod ei ddewis ef yn cynnwys dau 
o'r gwŷr a gydiodd yn nychymyg y bardd o Ffrainc. Enwir y Brenin Arthur 
gan y ddau; felly hefyd Siarlymaen. Er eu mawredd: 


Il n’est gui contre mort resiste There's none can resist mortality 

Ne qui treuve provision. Nor is death escaped by anyone. 

Encor faiz une question: Yet one more question Ill ponder on— 
Lancellot le roy de Behaygne, Where’s Lancelot, who did obtain 

Ou est il? Ou est son tayon? Bohemia? Where’s his grandsire gone? 
Mais ou est le preux But where is the mighty Charlemagne?’ 
Charlemaigne? 


3. HG Cref 20 (XII) ll. 6, 162-3; BI BGCC ‘Gofyn am Nawdd Duw, Mair, y Saint a'r Merthyron’, 
267-71. 

4 Gw. Lydgate's Fall of Princes (London, 1924-7), testun a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol 
Rhydychen ar ran yr Early English Text Society. 

$ Ymhellach ar Villon, gw. Francois Villon, Oeuvres, éd. A. Longnon revu par L. Foulet (4 éd., 
Paris, 1932); ar werth esthetig barddoniaeth Villon, gw. J. Fox, The Poetry of Villon (London, 1962). 

9 Complete Poems of Francois Villon translated by Beram Saklatvala, introduction and 
explanatory index by John Fox (London, 1968), 36. 

7 1b. 38. 


204 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Parheir â'r un thema yn nhrydedd adran cywydd Dafydd Trefor, lle y mae'n 
siarsio ei gynulleidfa i gofio byrhoedledd pethau daearol: 


Ar fyw'n hir ofer yw'n hiaith, 
Ni phery'r byd hoff hirwych 
Mwy no'r drem ym min y drych. (llau. 46—8) 


Cyngor ar sut i ennill nefoedd yw pedwaredd adran y cywydd (llau. 57— 
70), lle yr anogir y gynulleidfa i ochel rhag tri gelyn dyn, sef y diafol, y 
cnawd, a'r byd, ac i gofleidio'r tri meddyg, sef y gweithredoedd hynny sy'n 
foddion i wrthweithio gwenwyn y tri gelyn: cardod, ympryd, a chariad. 
Rhybudd rhag canlyniadau adfydus posibl Dydd y Farn sy'n cloi'r cywydd 
(llau. 71-84), gydag uchafbwynt gorfoleddus y gerdd yn atseinio yn ei dau 
gwpled olaf lle y mynegir dewis eglur y bardd, sef cael eisteddle ar 
ddeheulaw Crist, a chael ei arwain allan o fyrhoedledd y byd presennol i 
lawenydd diddarfod y nef. 


1 pand Ffurf amrywiol ar y gn.gof.neg. poni, ponid, a chywasgiad o 
panid “onid”. 

3 Anair i ddyn roi'i fryd ar dda Deellir yma anogaeth i ddyn ymwrthod 
â'r gwrthuni o fod yn ariangar gan mor fyr yw parhad bywyd. 


5_pana Ar pana ‘oni(d)’, gw. 15.9n. 
6 mae... ? Y gn.gof. “b'le y mae?’, gw. GMW 143. 


7 Salmon Sef Solomon, mab y Brenin Dafydd a Bathseba. Ar farwolaeth 
Dafydd dyrchafwyd Solomon i'r orsedd, a gofynnodd gan Dduw galon 
ddeallus i farnu dy bobl, gw. I Br iii.9. Ymatebodd Duw yn hael: 
Rhoddaf iti galon ddoeth a deallus, fel na bu dy fath o'th flaen, ac na 
chyfyd chwaith ar dy ôl, gw. ib. iii.12, ac ychwanegwyd at hynny 
gyfoeth, gogoniant, a hir ddyddiau. Ar gyfrif ei ddoethineb fawr daeth 
Solomon yn safon doethineb ym marddoniaeth yr Oesoedd Canol. 
Sylwer ar y gynghanedd lusg wallus sy'n odli -on ac ann-, a cf. 15.19. 


8 Sibli Ddoeth Ymddengys yr enw hwn yn un o Drioedd Ynys Prydain 
yn Llyfr Coch Hergest 7ri dyn a gauas Doethineb Adaf: Cado Hen, a 
Beda, a Sibli Doeth. Kyn doethet oedynt ell tri ac Adaf ehun, gw. TYP? 
128, 508, ond y mae'n amlwg i enw Selyf, neu Solomon, gael ei 
ddisodli o fersiwn hŷn ar yr un triawd er mwyn cynnwys enw Sibli, 
efallai oherwydd fod y testun “Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth” (gw. RB 
colofnau 571-7; R. Wallis Evans, “Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth’, LlCy 
xiv (1981-4), 216-23) hefyd wedi ei gopïo i'r Llyfr Coch. Ar yr 
“Oracula Sibyllina’, a oedd yn boblogaidd ledled Ewrop yn ystod yr 
Oesoedd Canol, gw. EVW 14-17, 41—4. Ar Sibli o fewn y byd clasurol, 
gw. hefyd OCD? 1400-1 d.g. Sibyl. 


9 Absalon Absalom, trydydd mab y Brenin Dafydd. Yr oedd yn enwog 


11 


12 


13 


14 


15 


NODIADAU 16 205 


am ei degwch ac yn enwedig am ysblander ei wallt, a bwysai 200 sicl 
pan eilliai ei ben bob blwyddyn, gw. 2 Sam xviii.25—6. Bu farw 
Absalom pan ddaliwyd ef mewn derwen gerfydd ei wallt wedi i'r mul a 
oedd dano fynd yn ei flaen, a Joab wedyn yn ei ladd â phicell, gw. 2 
Sam xviii.9—-17. Nodir ei harddwch yn LIA 67 (llau. 6-9); ac yn un o 
Drioedd Ynys Prydain: 7ri dyn a gauas pryd Adaf: Absolon ab Dauyd, 
A Iason vab Eson, A Pharis vab Priaf. Kyn decket oedynt yll tri ac Adaf 
e hun, gw. TYP? 127, 263. Cynghanedd lusg tâl / Absdlon. 


Samson Bu Samson yn farnwr ar Israel am ugain mlynedd pan oedd 
Israel yn cael ei gorthrymu dan iau'r Philistiaid. Digwydd ei enw yn y 
gofrestr o rai enwog gynt am eu ffydd, gw. Heb xi.32, lle y clodforir ei 
enw am ei nerth (gw. ll. 12), ymhlith rhinweddau eraill. Dylid cofio nad 
milwyr Samson, yn gymaint ag ef ei hun, a gafodd y fuddugoliaeth ar 
genedl ryfelgar y Philistiaid. 

Arthur Sef y Brenin Arthur a ystyrid gan y beirdd yn baragon o 
ryfelwr; arno, gw. TYP2274-7. Odlir yma -ŷr ac -ur, cf. llau. 29-30. 


Gwalchmai Gwalchmai fab Gwyar, a enwir yn un o'r Tri Deifnyawc 
Enys Prydein: Gwalchmei mab Gwyar, a Llacheu mab Arthur, a 
Riwallawn Wallt Banhadlen, gw. TYP? 8-9, 369-75. Am ei wroldeb y'i 
mawrygir yma, gw. Ystorya Gereint uab Erbin, gol. R.L. Thomson 
(Dublin, 1997), 1 (llau. 14-15) ef o arderchogrwyd clod milwryayth ac 
urtas boned oed bennaf ar y naw penteulu. Ond yr oedd iddo enw da 
hefyd am fod yn lladmerydd gwych, gw. WM 144 (llau. 23-4) Moy a 
wna ef oe eireu tec no nini o nerth an harueu. 


Gei o Warwig Arwr chwedlonol un o'r rhamantau S. y cyfeirir ato'n 
fynych gan y Cywyddwyr ar gyfrif ei wrhydri gorchestol a'i 
feudwyaeth. Priododd Felice, ond gadawodd am y Dwyrain ymhen deu- 
gain niwrnod, ac er iddo ddychwelyd i ardal Warwig i ddilyn buchedd 
meudwy ni chysylltodd â Felice nes ei fod ar ei wely angau. Ymhellach 
arno, gw. DNB? xxiv, 328-9; GSH 7.65-70. 


Siarlas Awgrymwyd gan Irene George yn Dafydd Trefor: Gw 385 mai 
cyfeiriad sydd yma at yr ymherodr Siarl V; llywodraethodd ef dros 
diroedd eang a chipiodd deitl Ymherodr ar draul Francis I, Brenin 
Ffrainc, ei brif wrthwynebydd am y swydd a'i huchel statws. 
Datblygodd yr elyniaeth rhyngddynt, a bu rhyfela yn 1521 a barhaodd 
yn ysbeidiol drwy gydol gyrfa'r ddau lywodraethwr. Ystyriai Brenin 
Lloegr, a Thomas Wolsey yn benodol, eu bod yn ganolwyr yn yr ornest 
hon, mater a fyddai'n sicr wedi bod o ddiddordeb i Ddafydd Trefor. 
Ond nid yw dyddiadau'r ymherodr Siarl V (1500-58) yn cefnogi'r 
ddadl. Bu farw Dafydd Trefor ynghynt na Siarl V a byddai'n amhosibl 
i'r bardd restru Siarl V yn un o'r mawrion gynt. Ail awgrym Irene 
George yw mai Siarl, Dug Orleans (1391-1465), ewythr Siasbar Tudur, 


206 


16 


17 


19— 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


sydd dan sylw yma. Ond y mae'n fwy tebygol fod yma gyfeiriad at 
Siarlymaen (742-814), Charles yn ôl ei enw bedydd, ac fe'i cyferchir 
felly yn y Trioedd: un o'r naw milwr gwrolaf, ag urddasaf or holl vyd, 
or rrain y mae tri Pagan, tri Iddew, a thri Christion: ... Y tri Christion: 
Arthur. Siarlys. Godffre de bwlen, gw. TYP? 122; Dafydd Ifans, 
‘Nawwyr Teilwng Plas Bodwrda', Cylchg LlGC xviii (1973—4), 181-6. 
Gwyddai Siarlymaen yn dda am lyfr Awstin Sant ‘De Civitate Dei’ (gw. 
llau. 41, 79), a chredai Siarlymaen iddo sefydlu'r Civitas Dei ‘in the 
second empirical sense’, gw. The Cambridge Medieval History, ii, H.M. 
Gwatkin and J.P. Whitney (Cambridge, 1913), 628; ymhellach ar 
Siarlymaen, gw. The New Cambridge Medieval History, ii, ed. 
Rosamond McKitterick (Cambridge, 1995), 101-7 et passim. Enwir 
Charlemaigne yn rhestr Francois Villon hefyd o'r gwŷr enwog gynt 
(gw. y nodyn cefndir uchod). 


maes eurlawr Os at yr ymherodr Siarl V y cyfeirir, yna gellid deall y 
maes eurlawr yn gyfeiriad at gyfarfyddiad ysblennydd Harri VII a 
Francis I, Brenin Ffrainc, yn ystod haf 1520 ar feysydd agored ger 
Calais. Bu peth trafod diplomatyddol, ond gwychder yr aur (mewn 
gwisg a phafiliwn a thwrnamaint) a roddodd yr enw the field of the cloth 
of gold i'r achlysur: hynny yn hytrach na'r trafodaethau a greodd yr 
argraff barhaol; ymhellach, gw. J.G. Russell, The Field of Cloth of 
Gold: Men and manners in 1520 (London, 1969); S. Anglo, “The 
Hampton Court Painting of the Field of Cloth of Gold considered as an 
Historical Document’, The Antiquaries Journal, xlvi (1966), 287-307. 
Os Siarlymaen yw'r Siarlas, yna deellir maes eurlawr yn e.c. yn golygu 
‘maes wedi'i balmantu ag aur’. 


Alecsander Sef Alecsander Mawr, 356-323 C.C. Amo, gw. M. 
Haycock, “ “Some Talk of Alexander and Some of Hercules”: Three 
Early Medieval Poems from the Book of Taliesin”, CMCS xiii (Summer 
1987), 22-4. Ef oedd rhyfelwr gwychaf yr hen fyd, ac y mae bron yn 
sicr iddo yn y flwyddyn 324 wneud cais swyddogol i ddinasoedd Groeg 
ei drafod fel duw, gw. OCD? 57-9; rhestrir ei enw yn un o'r Naw 
Concwerwr, gw. TYP? 122; Dafydd Ifans, art.cit. 181—6. 


Edward Yr oedd delw o Edward II ar borth castell Caernarfon, gw. 
RCAHM (Caernarvonshire), ii, 125b, 141b. 


plwm Y mae'n bosibl mai cyferbyniad rhwng golud castell Caernarfon 
a thlodi cymharol cynulleidfa Dafydd Trefor yw'r ergyd yma: metel 
rhad, gwenwynig a meddal yw plwm; cf. GDG? 274 (101.54) Plwm a 
ffals, pla am ei phen! am ferch fileinaidd. Y mae yma hefyd gyferbyniad 
ag aur y maes eurlawr, gw. ll. 15. 


22 Darllenir y ddau gwpled fel gosodiad yn hytrach nag fel cwestiwn 
Mae ...?, sef fod delw Edward i'w gweld eto mewn man uchel, ac yntau 


NODIADAU 16 207 


bellach yn fud yn y bedd. 


20 yn y porth uwch ein pen Tybed a gafodd y cywydd hwn ei ddatgan 
ym mhorth castell Caernarfon? 


23 Fyrgyl Y bardd Lladin Vergil, neu Fferyll, a oedd yn enwog yn yr 
Oesoedd Canol fel swynwr celfydd yn hytrach nag fel bardd, gw. G 505. 
Yn y cwpled hwn mawrygir ei ddysg, cf. GST 135.11-12 Ff a roddai 
frau addysg, / Frawd Sele ddoeth, Fyrdsil ddysg; y mae'r cywydd hefyd 
yn mawrygu ei ddawn farddol, gw. ll. 26n. 


25 saith gelfyddyd Ar saith ddysg Fferyll, cf. IGE? 271 (ll. 26) Mae'r 
saith ddysg Fferyll, mawr sâl? (Siôn Cent). Yn yr Oesoedd Canol 
rhennid dysg yn saith ran neu'n saith gelfyddyd, ac fe'u rhestrir yn 
YCM? 167-9: seith gelfydyt ... Gramadec ... Music ... Dilechdit ... 
Rethoric ... Geometria ... Arismetica ... Astrologia. 


26 pen awen y byd Telir teymged hael i Fferyll ar gyfrif ei athrylith 
farddol; ar cathleu Feryll vard, gw. BT (RB) 178 (ll. 8). 


28 Tubal O’ Sef Twbal-Cain y gof, gw. Gen iv.22 cyfarwyddwr pob un 
sy'n gwneud cywreinwaith pres a haearn, a cf. GHD 25.27—8 Tŵr wrth 
unllaw, torth wenllwyd, / Tybio ôl llaw Tubal llwyd. Er mai'r ffurf 
Fyrgyl a ddefnyddir yn y testun, dylid cadw mewn cof y ffurf Fferyll, a 
bod yr eg. fferyll yn golygu “crefftwr celfydd, gof haearn”, gw. G 505. 
Cf. Cefnarth O' ym mhlwyf Clynnog. 


29-30 Ar yr odl, gw. llau. 11-12. 


31 Hywel y Pedole Urddwyd chwech o Gymry yn farchogion yn y 14g., 
sef Syr Dafydd Hanmer, Syr Grigor Sais, Syr Hywel y Fwyall (gw. ll. 
32n), Syr Gruffudd Llwyd, Syr Hywel y Pedolau, a Syr Rhys ap 
Gruffudd, gw. R.R. Davies: ROG 77. Llysenwyd Hywel ap Gruffudd ab 
Iorwerth ar gyfrif y ffaith “ei fod yn alluog i uniawni pedol march trwy 
nerth ei ddwylaw a'i thori hefyd', gw. J.T. Jones, Geiriadur 
Bywgraffyddol o Enwogion Cymru (2 gyf., Aberdar, 1867-70), i, 577. 
Nid oes cynghanedd yn y ll. hon oni bai fod yma gynghanedd lusg â 
phroest yn lle odl; esboniai hynny yn rhannol 1. 39 hefyd, gw. isod. 


32 yllall Syr Hywel y Fwyall, milwr proffesiynol. Arweiniodd fyddin o 
Gymry dan faner y Tywysog Du, ac ar gyfrif y celanedd a barodd â'i 
fwyell, rhoddodd y Tywysog Du le urddasol iddi yn y neuadd frenhinol. 
Ymhellach arno, gw. GGLl 12.47n d.g. Syr Hywel. 

36 pridd “Llwch fel canlyniad dadfeilio corff dynol”, gw. GPC 2883; yr 
awgrym yw nad oes neb yn adnabod y ddau farchog, Syr Hywel y 
Pedolau a Syr Hywel y Fwyall, yn ganlyniad i'w claddu yn y bedd, er 
eu gwyched. 

39-40 Er y siarter o eira / Ag eira sêl mewn gwres ha’ “Dogfen yn 
cyfrannu hawl neu berchnogaeth’ yw siarter, ond nid yw dogfen sy'n 


208 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


honni gwneud hynny gyda golwg ar y byd a’r bywyd hwn ond eira, yn 
toddi’n ddim o flaen ein Ilygaid. Wrth siarter ddilys yr oedd sé/, ond o 
eira y gwnaed hon hefyd ac nid o gŵyr. Felly ergyd y cwpled yw nad 
oes gan neb yr un hawl ar fywyd, yn enwedig bywyd hir ei barhad. 


39 Cynghanedd lusg anfoddhaol ar gyfrif odli -er ac -eir, ond gw. ll. 31. 


41 Awstin Awstin Sant, y mwyaf o'r Tadau Eglwysig (354—430). Gwrth- 
wynebodd dair heresi, sef Manichaeaeth, Donatiaeth, a Phelagiaeth, a 
heb ei ddeallusrwydd a'i ddirnadaeth ysbrydol ef byddai diwinyddiaeth 
y Gorllewin yn bur wahanol i'r hyn ydyw heddiw. Cyfeirir yma at “De 
Civitate Dei’, sef amddiffyniad cynhwysfawr o Gristnogaeth yn wyneb 
beirniadaeth baganaidd a haerai mai troi cefn ar yr hen dduwiau a oedd i 
gyfrif am anrheithio Rhufain yn 410; gw. hefyd ll. 79. Ymhellach ar 
Awstin Sant, gw. ODCC? 128-30. 

42 y byd byr Sef bywyd ar y ddaear, byd o amser, o'i gymharu â'r byd 
tragwyddol. 

45-6 Ni wn amod ... / ... yw'n hiaith Yr ystyr yw: “Nid wyf yn gwybod 
bod amod y cawn fyw'n hir’, ynghyd â dau sangiad. 

50 y byd arall Sef tragwyddoldeb. Er bod y dall (ll. 49), yr un cibddall o 
feddwl neu'r un anystyriol, yn meddwl bod iddo oes hir ar y ddaear, nid 
yw oes felly ond megis dim o'i chymharu â thragwyddoldeb. 

53 ar ein hw Deellir yma yr ystyr ‘yn ein ffrwst’. Ar hw, ebychiad a 
ddefnyddir i alw sylw ond hefyd eg., gw. GPC 1928. Yr ergyd yw y 
bydd dyn yn marw er gwaethaf unrhyw orchestion y bu iddo eu 
cyflawni ar dir a môr yn ystod ei fywyd, ac er cymaint y bydd yn ceisio 
denu sylw ato'i hun. 

54 marw Noder bod marw yn ddeusill yn safle'r brifodl. 

58 efôbaid Cywasgiad o efô a baid. 

59 tri gelyn Tri gelyn dyn yw'r cnawd, y byd, a'r diafol, cf. 15.2n. 

63 tri meddyg Tri meddyg dyn yn ôl y cywydd hwn yw cardod, sef 
elusengarwch, ympryd a chariad, gw. llau. 65-8. Ar odl y gynghanedd 
sain, gw. ll. 23n. 

65 Cardod o'i dda cywirdeb Sef “elusen o eiddo a enillwyd yn gyfiawn”. 

66 ympryd Arwydd o edifeirwch ac ymbiliad am drugaredd. 

67-8 A chariad ... / ... perffaith Daw cardod (ll. 65) a cariad o'r un 
gwreiddyn ond deellir cariad i olygu ewyllys da ar raddfa fwy 
cyffredinol na chardod. 

73 i'm cern fry Sef ‘fry wrth ochr fy mhen, yn fy nghlust”; cf. cwpled 
Guto'r Glyn (1440-93), Mae corn y frawd i'm cern fry / A'm geilw yma 
o'm gwely, gw. GGP 307 (CXIX.63-4). 

79 llu eiddo Duw Credid yn yr Oesoedd Canol fod dynoliaeth wedi ei 


NODIADAU 16 209 


rhannu'n dair rhan, neu'n dri llu. Sonnir am y tri llu mewn traethawd 
‘De Numero’ a gambriodolir i Isidor o Seville, sef y ualde boni neu'r llu 
eiddo Duw a âi i'r nefoedd yn dilyn y Farn, y valde mali neu'r llu du a 
âi i uffern, a'r nec valde boni nec valde mali neu'r llu brith a âi i'r 
purdan, gw. HG Cref 139—40. Tybir bod yr athrawiaeth yn tarddu o ‘De 
Civitate Dei’ Awstin Sant y cyfeirir ato yn ll. 41. Y mae'r ll. fel y mae 
sillaf yn rhy hir onis cywesgir. 

80 llu du Sef y llu eneidiau a ddamniwyd ac a deflir i uffern ar Ddydd y 
Farn, gw. ll. 79n. 


82 Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir onis cywesgir. 


17 


Cadwyd tri chopi o'r cywydd hwn. Digwydd y copi hynaf o'r tri yn 
llawysgrif BL Add 31057, 67', llawysgrif hynod aneglur ei darlleniadau 
oherwydd traul ar y dalennau perthnasol. Yn anffodus ni chadwyd llinellau 
agoriadol y cywydd yno, ond y mae'r priodoliad i Ddafydd Trefor ar ei 
derfyn yn ddigon eglur. Ni chynhwyswyd y cywydd hwn yng nghasgliad 
Irene George o waith y bardd, ac nid oes cyfeiriad ato yno. 

Ond y mae'n amlwg mai cywydd brud ydyw, ac y mae'n gywydd sy'n 
enghraifft dda o'r genre.! Proffwydir ynddo haf cynddeiriog pan fydd y 
ddraig goch yn fuddugol ar y ddraig wen. Y mae'n deg tybio mai'r brwydro 
a fu rhwng Harri Tudur a Rhisiart III ar Faes Bosworth yw testun y cywydd 
hwn, a gellir ei ddyddio'n ddiogel i'r cyfnod c. 1485. Nid yw'r testun 
hwnnw'n un annisgwyl o gofio mai o Fôn y deuai'r Tuduriaid, a chofir 
hefyd am yr elfen frudio eglur ym marwnad Dafydd Trefor i Harri VII.” 

Digwydd y fersiwn byrraf o'r tri, wedi ei dadogi ar Ddafydd Llwyd, yn 
llawysgrif BL Add 14892, 97” lle y cofnodwyd chwech a deugain o linellau. 
Derbyniwyd y cywydd yn eiddo Dafydd Llwyd gan R. Wallis Evans,’ ac yn 
ddiweddarach cyhoeddwyd y cywydd yn rhan o ganon Dafydd Llwyd yng 
nghyfrol W. Leslie Richards o waith y bardd.* Dim ond yr un copi hwn o'r 


' Ar genre y canu brud, gw. R. Wallis Evans: Dar; id., “Trem ar y Cywyddau Brud” yn HSt 149— 
63; id., ‘Prophetic Poetry’, GWL ii? 256-74; H. Lewis, “Rhai Cywyddau Brug’, B i (1921-3), 240— 
55; M.B. Jenkins, “Aspects of the Welsh Prophetic Verse Tradition in the Middle Ages' (D.Phil. 
Cambridge, 1990); “Prophecy, Poetry and Politics in Medieval and Tudor Wales' yn Glanmor 
Williams, Religion, Language and Nationality in Wales (Cardiff, 1979), 71-86; G.A. Williams, “The 
Bardic Road to Bosworth: A Welsh View of Henry Tudor’, THSC, 1986, 7-31; C. Lloyd Morgan, 
‘Prophecy and Welsh Nationhood in the fifteenth century’, THSC, 1985, 9-26. 

? Gw. cerdd 5. 

3. Gw. R. Wallis Evans: Dar 163, lle y trafodir llau. 3-6 y cywydd o fewn yr adran sy'n ymdrin â 
gwaith Dafydd Llwyd. 

4 GDLI cerdd 9. 


210 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


cywydd a nodir ganddo, felly y mae’n rhesymol tybio nad oedd yn ym- 
wybodol o fodolaeth y ddau gopi arall na'u priodoliadau i Ddafydd Trefor a 
Robin Ddu. 

Digwydd y copi llawnaf yn llawysgrif LlGC 3077B, 87 ac fe'i priodolir 
yno i Robin Ddu o Fôn (Robin Ddu ap Siencyn Bledrydd), bardd enwog am 
ei ganu brud. Dylid cofio mai prin oedd y beirdd a fu'n canu cywyddau brud 
er bod sawl un, megis Lewys Glyn Cothi, yn cynnwys elfennau brudiol yn 
eu canu. Ar sail enwogrwydd Robin Ddu fel awdur nifer helaeth o 
gywyddau brud y mae'r cywydd hwn yn fwy tebygol o gael ei briodoli iddo 
ef, awdur sy'n arbenigo yn y maes, nag y byddai o gael ei dadogi ar awdur 
llai profiadol o dipyn, a barnu oddi wrth y nifer cerddi brud a oroesodd o 
waith y bardd-offeiriad o Fôn; yn betrus cymerir hynny'n dystiolaeth i 
ddilysrwydd y tadogiad lleiaf ffasiynol, ac yn wir y mae i'r cywydd lawer o 
nodau crefft Dafydd Trefor. 

Cyfleir rhyw elfen dywyll yn y cywydd hwn, fel sy'n nodweddu'r genre, 
ac y mae'r bardd yn amlwg yn rhagdybio bod gan y gwrandawr wybodaeth 
gefndirol o ganu brud y cenedlaethau a fu. Pwysir ar dystiolaeth “Y 
Broffwydoliaeth Fawr’ (llau. 3—4), testun anhysbys, yn sail i'r gerdd hon, a 
disgwylir cyflawni'r broffwydoliaeth honno ym mherson Owain, y Mab 
Darogan, a fydd yn dychwelyd o'r tu hwnt i'r moroedd gyda thyrfa 
ddirifedi, ryng-genedlaethol, i waredu ei bobl.° Yn dilyn y gyflafan honno ni 
fydd ar ôl o'r Saeson ond eu cyrff crimp ar lethr y mynydd. 


1— Gwaith anorffen ... / ... er curo ci Ergyd y cwpled agoriadol yw fod 
gan y bardd dasg ddiddarfod, nad oes terfyn iddi, sef caru Crist er 
gwaethaf y ffaith fod y gelyn yn erlid yn daer. 


1 genni’ Cywasgiad o gennif, amrywiad ar gennyf. 
2 ei Mewn proffwydoliaethau sy'n dyddio o gyfnod Dafydd Trefor 


defnyddir ci yn gyfeiriad at Risiart III. Ceir yma r berfeddgoll yn union 
o flaen yr acen. 


3—6 Dilyn “Y Broffwydolieth / Fawr’ ... / Ac edrych, dywyllfrych du, / 
Brud hen Deellir “Y Broffwydoliaeth Fawr’ yn deitl testun brudiol na 
oroesodd, gw. R. Wallis Evans, ‘Prophetic Poetry’, GWL ii? 268; id., 
* “Y Broffwydoliaeth Fawr” a'r “Broffwydoliaeth Fer” ’, B xxii (1966— 
8), 119-21. Nodwedd ar y canu brud yw ei fod yn aml yn cyfeirio at 
broffwydoliaeth gynnar sy'n darogan buddugoliaeth i'r Cymry, a hynny 
er mwyn rhoi awdurdod cadarnach i'r gerdd. Cf. y brud brych hwn â'r 
‘Leabhar Breac’ (“Y Llyfr Brych”), llsgr. ar gadw yn llyfrgell Academi 
Frenhinol Iwerddon yn Nulyn. Sylwer ar yr odl lafar rhwng -olieth / 


> Cf. proffwydoliaeth Rhys Fardd yn Pen 53, 19: yna y daw gwr a elwyr Owein y wledychy ynis 
brydein. / Ac yna y gwyskyr y goron am y ben ar bont lyndein. / Ac ... y gwysc ynteu y goron y hun 
am ben beli hir yna tre beli hir y gelwyr. 


NODIADAU 17 211 


beth yn llau. 3-4. 

6 Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy fer. 

8 y Bergam Ni cheir llau. 7-8 yn llsgr. A, B gair[ ] y ber[...], C gair o 
ber-gain. Diwygiwyd yn gair y Bergam (cf. llsgr. B). Yr oedd Adda 
Fras a'r Bergam yn ddau frudiwr enwog o'r 14g. a chadwyd daroganau 
am Fôn a briodolwyd i'r Bergam, cf. EVW 182, Ef adaw byt ygwasgeryt 
rota / dygymon brythyon ac ym mon bla. Gallai copïydd llsgr. C yn 
hawdd fod wedi camddehongli minims m yn y llsgr. wreiddiol am in, ac 
os felly, gellir darllen Ac edrych ... / Brud hen ... / A wnaeth ... / ... y 
Bergam. O dderbyn gobergain, gellid deall yma air cyfansawdd, sef 
gober “gwaith, llafur, gweithred’, gw. GPC 1418, a cain ‘hardd’. 
Posibilrwydd arall yw fod yr elfen gyntaf yn ffurf ar goberaidd 
‘melysaidd’, gw. GPC 1418, “clod melys a hardd”. Bai “crych a llyfn”. 


11 dau froder Cyfeiriad at ddau o feibion Owain Tudur sydd yma (gw. 
hefyd llau. 9, 11, 18), sef Edmwnd Tudur, Iarll Ritsmwnd (m. 1456), a 
Siasbar Tudur, Iarll Penfro. Edmwnd Tudur oedd tad Harri Tudur a'i 
bwysigrwydd, meddir, oedd cyflwyno etifedd (os “etifedd” a olygir wrth 
aer (ll. 18) yn hytrach na “cyflafan, brwydr’): “Bu farw Edmwnd Tudur, 
hanner-brawd y Brenin Harri VI, cyn geni ei etifedd yn Ionawr 1457 
yng nghastell Penfro’, gw. Bosworth a'r Tuduriaid, gol. D.G. Jones a 
J.E. Jones (Caernarfon, 1985), 5. Cf. GGM 13.5n sy'n gweld aer yn 
gyfeiriad at y Mab Darogan. Y brawd arall yw'r rhyfelwr Siasbar Tudur 
a fagodd Harri yng nghastell Penfro wedi marwolaeth Edmwnd; ar yrfa 
wleidyddol a milwrol Siasbar, gw. R.S. Thomas, “The Political Career 
... of Jasper Tudor” (Ph.D. Cymru [Abertawe], 1971). Daeth Edmwnd a 
Siasbar yn flaenllaw yn llys Harri VI, a chawsant eu cydnabod yn 
hanner brodyr i'r brenin. 


llawnder llu Y llu estron yw'r llu anhaeddiannol, nid y ddau frawd. 


12 deirydu Deellir yma deiryd, deirydu “perthyn i; dal perthynas (deuluol) 
â, bod o'r un gwaed â', gw. GPC 924. Ai cyfeiriad sydd yma at y ffaith 
mai hanner brodyr i'r Brenin Harri VI oedd Edmwnd a Siasbar, yn 
hytrach na brodyr llawn? 


15-16 Un a dynn ... / Pr gogledd Ymladdodd Siasbar Tudur yn y 
gogledd, sef yn yr Alban, yn ogystal ag yng ngogledd Lloegr. Cwynodd 
Gruffudd ap Dafydd Fychan fod Harri VI a Siasbar yn ymddiried 
gormod yng ngwŷr twyllodrus gogledd Lloegr: Mwy gan Siasbar a 
Harri / A'u gyr o'r Nordd na'n gwŷr ni ... / Ymddiried mae ened Môn / 
Eleni i'w elynion (dyfynnwyd yn E. Roberts, Dafydd Llwyd o Fathafarn 
(Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1981), 23). 


18 dyry aer Gellid deall yma ‘he gives battle’ yn ogystal â'i fod yn rhoi 
etifedd. 


212 


21 
22 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


hwn Cyfeiriad at dyrnod (ll. 20) neu gyfeiriad at Edmwnd a fu farw. 


Dewr y blaenwr, dair blynedd Llsgr. C dewr blaen gwr dair blynedd. 
Oherwydd bod tystiolaeth y llsgrau. yn wan, diwygiwyd y ll. hon. (Ni 
chynhwyswyd y ll. yn llsgrau. AB ac y mae ll. llsgr. C sillaf yn rhy fer a 
cheir twyll gynghanedd g o dan yr acen.) 


tair Yr oedd y rhif frï yn bwysig yng nghyd-destun y canu brud, cf. H. 
Lewis, “Cywyddau Brud', B i (1921-3), 302 (llau. 35—8). 


23-4 haf... / ... hirfelyn. Un o hynodion y canu brud oedd manylu ar 


25 


2T: 


28 


29 


30 


31 
32 


nodweddion y tywydd ac yr oedd yr ‘haf hirfelyn” yn un o'r arwyddion 
brudiol; yr oedd hefyd yn enw ar broffwydoliaeth, gw. EVW 154; 
“Proffwydoliaeth yr Haf Hirfelyn’ yn Pen 50 ('Y Cwta Cyfarwydd”), 
300. 


Lloegr â'n wan Un o'r arwyddion brudiol oedd fod y Sacsoniaid yn 
mynd i wendid, cf. GDLl 36.58 Mae'r wadd heb nemor o wŷr; ar gwadd 
yn gyfeiriad at Risiart III, gw. ll. 70n. 


y brawd hen Sef Harri Tudur, o linach hir a hen waed Cymreig y 
Brythoniaid. 

Brytaniaid Brutus ap Sylvius o Gaerdroea oedd hynaf chwedlonol y 
Brython (gw. G 78) a'r Brytaniaid oedd ei ddisgynyddion, sef y Cymry. 
Tudur ei daid Owain Tudur o hil Tuduriaid Penmynydd ym Môn, a 
disgynnydd Ednyfed Fychan; dyma deulu a gymerodd ran flaenllaw yng 
ngweinyddiaeth leol tywysogaeth Gwynedd. Yr oedd Owain Tudur (m. 
1461) yn daid i'r darpar Frenin Harri Tudur. 

gogledd Sef naill ai yr Alban, neu'r Nordd (sef gogledd Lloegr). Y 
mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir. 

yr Eidal Bu Harri Tudur ar encil ar y Cyfandir, hyd yr Eidal meddir 
(ond nid oes tystiolaeth annibynnol i hyn); awgrymir yma iddo fynd i 
Rufain yn benodol er mwyn dod ag esgyrn Cadwaladr Fendigaid oddi 
yno'n ôl i Gymru, gw. llau. 33—4n, a cf. y cyfeiriad at y Mab Darogan 
fel “Owain o Rufain” yn GDLl 78.51—2 Owain o Rufain yw'r Iôn / A 
gwncweria gan coron. 

Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir ond gellid cywasgu Adre y. 


nai Arthur Deellir nai yn ei ystyr letaf, sef ‘un o ddisgynyddion’ y 
Brenin Arthur, yn hytrach na mab brawd neu chwaer iddo. 


33-4 esgyrn ... / ... Gadwaladr Fendigaid Cadwaladr Fendigaid ap 


Cadwallon ap Cadfan, sylfaenydd eglwys Llangadwaladr ger Aberffro 
ym Môn. Yn ôl Sieffre o Fynwy, dihangodd Cadwaladr o'r wlad er 
mwyn osgoi'r pla, a chael ei hun, o'r diwedd, yn Rhufain. Daeth yn 
enwog yn y canu proffwydol fel arwr a ddychwelai i arwain ei wlad i 
fuddugoliaeth, gw. G 92. Ond yn ôl Sieffre o Fynwy, ymddangosodd 


33 


34 
35 


37 


38 


40 


43 


48 


49 


54 
55 


56 


NODIADAU 17 213 


angel i Gadwaladr i'w rybuddio y byddai farw yn Rhufain ac mai yno y 
câi ei gladdu; dywedwyd wrtho hefyd na fyddai'r Cymry yn ymryddhau 
o'r gorthrwm a oedd arnynt hyd oni ddeuai esgyrn Cadwaladr yn ôl i 
Gymru, gw. BD 206 (1l.27)-207 (ll. 8). Ymhellach, gw. TYP? 292-3. 
taid Fe'i deellir yn ei ystyr letaf, sef “cyndad, hynafiad” (gw. GPC 
3423-4) ac yn cyfeirio at y téyrn Cadwaladr Fendigaid. 

Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir. 

Owain Enw poblogaidd ar y Mab Darogan, gw. GDGor 6.63n; yr oedd 
stori ar led mai Owain oedd yr enw a roddwyd gyntaf ar Harri Tudur 
ond iddo gael ei newid yn ddiweddarach, gw. 5.23—4n. P'un ai oedd 
hynny'n wir ai peidio, “Owain” oedd Harri i'r beirdd. 

[yl Werddon Daw ymladdwyr yn eu dialedd o bob rhan o Iwerddon i 
dir Cymru; darlunnir yma'r broffwydoliaeth mai o dros y môr y deuai'r 
Mab Darogan i hawlio'i deyrnas, cf. “Darogan y llynges drom droch’, R. 
Wallis Evans: Dar 41. 

gwna Copïwyd wnan i lawysgrifau AC, ac nid yw darlleniad llsgr. B yn 
eglur; ychwanegiad at destun llsgr. C, a hynny mewn llaw wahanol, 
yw'r darlleniad antirio a wna. Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir ond 
gellid cywasgu Anturio a. 


Dulyn Ceir sôn aml yn y brudiau am losgi Dulyn, cf. ll. 46 Dulyn yn 
dân. Efallai fod yma gyfeiriad at y Mab Gwyddelig, sef yr un a ddeuai, 
yn ôl y canu brud, i achub cam y Cymry gan adfer iddynt goron 
Llundain; cf. GGM 13.5-8, 167, a gw. ‘Yr Ych Gwâr a'r Mab 
Gwyddelig” yn R. Wallis Evans, “Canu Darogan: testunau amrywiol”, B 
xxxvi (1989), 88-9. 

ffrewyll Fel rheol ‘fflangell, chwip, strap’, gw. GPC 1313, ond am yr 
ystyr bosibl ‘ffrwd (o waed}, gw. R 1038.14 ac amd6ylann ffra6 
ffrowyll; GLMorg 3.79n. Yma deellir “fflangell o dân o faint dau 
ddwrn’. 

Manaw Sonnir yn aml am Fanaw yn y brudiau, ac am ‘dân ym 
Manaw’, gw. HSt 156; EVW 155, 173. Am ddaroganau sy’n cysylltu’r 
Mab Darogan 4 Manaw, gw. EVW 100, 177. 

Llychlyn Ymddengys isod (llau. 59-62) fod y Llychlynwyr yn 
gynghreiriaid i'r Cymry. 

Cent Swydd Gaint; cf. 5.15 Gwae nyni, Gymry hyd Gent. 

Môn Yr oedd arwyddocâd penodol i Fôn yn y canu brud ar gyfrif yr 
arwydd ‘ymwan drud ym Môn’, ynghyd â'r broffwydoliaeth “cad ym 
Môn’, gw. HSt 153 a'r gyfeiriadaeth ati yn “Oianau Myrddin’, gw. 
LIDC 34 (17.176). 

ymwrdd Ar ymwrdd, gw. GPC 3788 d.g. ymhyrddiaf, ymhyrddaf: 
ymhyrddio, “hyrddio, taflu, neu wthio (ei gilydd) ... ymosod, rhuthro, 


214 


57 


59— 


GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


ymladd ...”, bg.a. a hefyd gyda grym enwol i'r be. 

Milfwrdd Proffwydir y bydd y llynges yn dod i dir ym Milfwrdd, sef 
Aberdaugleddau; glaniodd Harri Tudur ym Mill Bay, Dale yn ardal 
Aberdaugleddau ar 7 Awst 1485, a hynny y mae'n debyg oherwydd 
cysylltiadau Harri Tudur â chastell Penfro lle y cafodd ei fagu gan ei 
ewythr, Siasbar Tudur, Iarll Penfro. Y mae beirdd y canu brud yn enwi 
Aberdaugleddau'n aml, gw. EVW 151—4; cf. hefyd broffwydoliaeth 
Rhys Fardd yn Pen 53, 17: Jn hawlfort ar ddyw ieugweith y gosodant / 
obob parth y ly lloyger y gosodant. / A day gleddy yn waet hwy a 
gwelant. / Saeson heb draet hwy a gwelant. / XV Mil o loyger bleid ar 
draeth ddeu gleddu y gorweddant. 


62 Anrheg ... / ... eu batelu Os cymerir y ddau gwpled hyn gyda'i 
gilydd yr ergyd yw ei bod yn briodol rhoi bafelau, anrhegion o fwyd a 
diod, i wŷr Llychlyn gan eu bod yn gynghreiriaid. Cf. proffwydoliaeth 
Rhys Fardd yn Pen 53, 18: anrec gan gymry hwy ae kaffant. / Dwy vyl o 
warthec yr llychllinwyr a roddant. Yr oedd wyna a defeita yng 
Ngwynedd, ynghyd â chynnull gwartheg, yn hen drefn, gw. E. Roberts, 
op.cit. 29-30. Ond ar ystyr wahanol i'r gair batelu, gw. ll. 62n. 


heb wedd Ar ddwy ystyr y cyfuniad heb wedd, gw. GPC 1609, ‘(i) 
unsightly, ugly, deformed ... (ii) exceedingly'. Yr ail ddewis sydd fwyaf 
addas yn y cyd-destun hwn. 

Gwynedd Gwelir yma gyfeiriad at gyfoeth a ffrwythlonedd Gwynedd. 


batelu Gellid yma yr ystyr batel ‘?taliad am fwyd yng ngholegau 
Rhydychen’, gw. GPC 264 d.g. batel*; os “dogn bwyd, rations’ yw'r 
ystyr, yna gellid aralleirio “y mae'n deilwng eu porthi” a'r ergyd yw fod 
rhoi bwyd i wŷr Llychlyn yn weithred deilwng gan eu bod yn 
gynghreiriaid. Posibilrwydd arall yw batelaf: batelu “brwydro, ymladd, 
ymfyddino', gw. GPC 264; os dyna'r ystyr, aralleiriad posibl fyddai 
‘boed eu rhyfela'n deilwng [o'u rhan yn y broffwydoliaeth]. 

Llsgr. A vthvr yw'r hanes; llsgr. B arth [ ]; ond sylwer ar yr 
amrywiad arith sy'n gyffredin ar lafar yn Arfon, gw. GPC 212. 

Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir ond gellid cywasgu yno y. 

camwri Fe'i deellir yma i olygu ‘gorchestion’. Y mae'r ll. fel y mae 
sillaf yn rhy hir ond gellid cywasgu Cymru i. 

Cynghanedd sain wallus lle yr odlir hwynt a helynt. 

Camlan Sef Brwydr Camlan, lle y bu brwydro rhwng Arthur a 
Medrod; yn ddiweddarach daeth Camlan yn gyfystyr â lladdfa waedlyd 
neu ofer. Yr oedd enwau'r cadau mawr yn rhan o eirfa gonfensiynol y 
cywydd darogan, brwydrau megis kad nan konwy achad ieithon / kad 
kors fochno a chad ymon / kad kwminod a chad kaerlleon / kad 
abergwaith a chad ieithon, gw. BL Add 31057, 63 (sef y llsgr. lle y ceir 


NODIADAU 17 215 


y copi cynharaf o'r cywydd hwn). 
70 gwadd ‘Un o symbolau'r canu brud pan ddefnyddid enwau anifeiliaid i 
ddynodi dynion, e.e. y brenin Rhisiart III”, gw. GPC 1543. 


71—4 A'r ddraig goch ... / ... / A'r ddraig arall ... / Wen Cyfeirir yma at 
y dreigiau yn chwedl “Lludd a Llefelys” ac ym Mrut Sieffre, y naill (y 
ddraig goch) yn orchfygol ac yn cynrychioli cenedl y Cymry, a'r llall (y 
ddraig wen) wedi ei choncro ac yn cynrychioli cenedl y Saeson. Am un 
fersiwn ar yr ymladdfa, gw. Cyfranc Lludd a Llefelys, ed. Brynley F. 
Roberts (Dublin, 1975), 4 (llau. 92-110)— (llau. 129-138); ar Lludd 
fab Beli, arwr y stori, gw. TYP? 424-7. 


71 hydd Dynodi arwr a wna hydd yn y canu brud, ac y mae'n rhan o'r 
gyfeiriadaeth at y Mab Darogan; y mae'n debygol ei fod ynghlwm wrth 
y syniad o hirhoedledd fel yn hanes, e.e., Carw Rhedynfre; cf. hefyd 
GGLl 6.4n. 

72 Bai ‘crych a llyfn’. 

75-6 Yno y bydd ... / ... diwedd Saeson Wedi'r gyflafan fawr bydd Dydd 
sias “dydd ymlid” y Saeson a'u diwedd dros byth yn sicr; y mae'r 
ddelwedd o'u cyrff fal briwydd bron ‘fel coed crin [ar] lethr bryn” yn 
drawiadol. 

75 Y mae'r ll. fel y mae sillaf yn rhy hir ond gellid cywasgu Yno y. 


18 


Un copi o'r englyn (di-deitl) hwn a oroesodd. Hon yw unig gerdd serch 
Dafydd Trefor a gadwyd inni, a byddai'n braf cael prawf pellach mai ef a'i 
lluniodd. Ond yn niffyg priodoliad arall, fe'i cynhwysir yma.! Ei neges yw 
fod yr un a allai ddwyn llawenydd i galon y bardd yn hytrach yn ei glwyfo. 


2 clwyfau Sef clwyfau serch. 


3 enaid Sef bywyd, einioes”, gw. GPC 1211, ond yma'n gyfarchol am y 
ferch, “cariad, anwylyd”. 


19 


Englyn proest dalgron? sydd â'i ddiweddiadau i gyd yn acennog yw'r englyn 
hwn. Diogelwyd tri chopi ohono, y cynharaf ohonynt yn llawysgrif Pen 85, 
ii, yn dyddio o c. 1550; copi BL Add 14999 yn dyddio o ail hanner yr unfed 
ganrif ar bymtheg; a chopi LlGC 3039B [= Mos 131], yn dyddio o 
ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg, 1613—18. Ni cheir priodoliad yn y copïau a 


' Ni chynhwyswyd yr englyn yn rhan o ganon Dafydd Trefor yn Dafydd Trefor: Gw. 
2? Gw. J. Morris-Jones: CD 324-5. 


216 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


gadwyd yn llawysgrifau LlGC 3039B [= Mos 131] a Pen 85, ii. Yn 
llawysgrif BL Add 14999, fodd bynnag, ceir pedwar englyn ar ffolio 6*: y 
cyntaf ohonynt yw'r englyn proest di-deitl hwn, yr ail yw englyn unodl 
union di-deitl ‘A gasglo Mai ... * (gw. cerdd rhif 20 isod), ac yna ceir cyfres 
o ddau englyn, eto'n ddi-deitl, i'r Saith Gefndyr Saint gydag enw Dafydd 
Trefor o dan y pedwerydd, ar waelod y ddalen. A yw'r priodoliad hwnnw'n 
cyfeirio at y pedwar englyn sydd ar ffolio 6*, neu ai tadogi'r ddau englyn 
olaf ar Ddafydd Trefor a wna'r copïydd? Cynhwysir yn y gyfrol hon y ddau 
englyn unigol a'u gosod mewn adran o gerddi amheus eu hawduriaeth, ond 
gwrthodir yr englynion i'r Saith Gefndyr Saint o ganon Dafydd Trefor.’ 

Os Dafydd Trefor piau'r englyn ‘I Fair’, yr englyn proest hwn yw ei unig 
gerdd i'r Forwyn Fair a gadwyd inni. Deisyfiad ydyw ar i Fair ganiatâu i'r 
bardd rodd ysbrydol a fydd yn ei alluogi i ffieiddio cynneddf meddwl 
anghyfiawn, ac a fydd yn ei gynysgaeddu â'r gallu i garu Duw uwchlaw 
pawb a phopeth arall. 


1 drem Ceid drem yn ogystal â trem yn ffurfiau cysefin mewn Cym.C.; 
gellid yr ystyr “edrychiad, cipolwg? yn ogystal â ‘gwedd, 
ymddangosiad” sy'n rhan o'r topos moli Mair am ei harddwch. 


20 


Un copi o'r englyn (di-deitl) hwn a oroesodd. Ceir englyn tebyg iddo o 
waith Lewys Môn dan y teitl J wynt y deau y sydd yn bwrw i lawr ym mis 
Hydref y dail a gasglodd mis Mai,* ac englyn arall eithriadol debyg ar yr un 
testun ac a briodolir i Dudur Aled? testun atyniadol i ddau gyfoeswr, os nad 
tri. 


3. Am y ddau englyn i'r Saith Gefndyr Saint, fe'u cynhwyswyd yn rhan o ganon Hywel Rheinallt 
yn Hywel Rheinallt: Gw 111. 

4 GLM 361 (cerdd CVII): A gasglodd Mai, maith olwg, o ddail / ar ddolydd Caer Widwg, / 
cydymladd â'r coed amlwg, / cafodau o'r deau a'u dwg. Fe'i cyhoeddwyd hefyd yn TA 537. 

> TA 546: A gasglodd Mai, maith ddolef,—o ddail / Ar ddolydd Caer Hendref, / Natur i wynt hynt 
Hydref / Fyned i gerdded ag ef. 


Geirfa 


Rhestrir yn yr Eirfa hon y geiriau hynny sy'n digwydd mewn ystyr anarferol 
neu anghyfarwydd, yn hytrach na phob enghraifft o bob gair. 


aberth aberth yr offeren 3.49n 

abl galluog, nerthol eith. apla’ 
2.8n, 14.49, 50 

achub meddiannu 9.50n 

adail eglwys 4.40n 

adain //. adenydd 8.45n 

adeilad cartref 15.44n 

adeiladu / //.pres.myn. ’deilwn 
15.54 

adweddu dychwelyd 5.61 

adwy colled, chwithdod 4.47 

addef dweud, cyfaddef 
3 un.pres.myn. addef 9.63 

addysg 1.27n 

ael ymyl //. aeliau 6.28 

aer! brwydr 2.18n, 17.18n 

aer? etifedd 4.59, 7.25, 9.6, 10.12n 

aerwy coler 12.7n 

afrwyddo rhwystro 3 un.grch. 
afrwyddid 1.8n 

angall ffôl 16.1 

angel 9.31n, 12.22n 

anghred y gwledydd paganaidd 
15.41 

ail tebyg (i) 14.42n 

alarch 3.3n, 10.31n 

almari 7.43n, 50 

allan 0’u co’ yn wallgof 4.42 

allor bwrdd, silff //. allorau 7.54 

am o gwmpas 4.33n 

amod 16.45n (a gw. tan amod) 

amrafael amryfal 13.19 

anad arbennig, hynod cmhr. 
anadach 10.55n 


anair gwarth 16.3n 

anhrugarog 4.32n 

annedd cartref 15.57 

annwyl gwerthfawr 7.1 

anorffen diddarfod, annherfynol 
17.1n 

anrheg 17.59n 

anudon gau dystiolaeth ar lw 
mewn cyfraith 16.62 //. udone 
15.3n 

anwes soriant 1.61n 

anwyl anhwylder 1.1 

apla’ gw. abl 

arall amgen 4.59 

ar bâr wedi'u paratoi 14.57n 

arch deisyfiad 8.56, 9.19n 

archddiacon 1.55n, 56n 
archiagon 2.48, 72, 81 

ar hw mewn ffrwst ar ein hw 
16.53n 

aren digywilydd 6.34n 

ar faeth meithriniad plentyn gan 
un sydd heb fod yn rhiant iddo 
12.33n 

arfer ymarfer(iad) 11.28n 

arglwyddwaed o linach 
arglwyddi 13.8 

arian 13.7n 

art celfyddyd, dysg yr ysgolion 
3.10n 

arth gw. calyn eirth 

aruthr dychrynllyd 5.11, 6.77, 
18.63 

arwydd amlygiad 5.66 


218 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


asen asen //. ase 10.48 

asgwrn 1.71n; //. esgyrn 12.43n, 
17.33n 

aur 6.37n, 9.34n, 10.15n, 11.27n, 
12.8n, 14.55n 

awenydd bardd 12.9n 

awgrym llaw 11.35n 

awr 6.44n 

awran yn awr 11.41 

bad llong 9.48n 

bagl ffon esgob 14.18n 

bai camwedd, amherffeithrwydd 
2.60n 

bait gw. bod 

balch pobl wych 4.23 

baled 11.32n 

balsamŵm balm 14.19n 

bara torth, cynhaliaeth 4.88n, 
7.16n, 10.10n 

Barn gw. Farn, y 

barwn uchelwr (weithiau am 
Grist) 3.50, 5.19n, 6.71; JI. 
barwniaid 4.20, 15.12 

batelu porthi, rhyfela 17.62n 

bedydd gwledydd Cred 15.41 

beio / un.amhff.dib. beiwn 
14.53n 

bendigo bendithio 3 un.grff.myn. 
bendigawdd 1.20 

blaenu arwain 3 un.amhff.myn. 
blaenai 2.59n 

blaenwr gŵr dewr ym mlaen 
brwydr 17.22n 

bod 2 un.amhff.dib. bait 12.2 

boda dim pob dim 7.71n 

bodd ffafr 15.62 

bonc bron, codiad tir 8.30n 

boreuddydd 1.9n 

botwm gem //. botymau 13.35 

braich braich, pentir 13.3; 
ll. breichiau 11.1n, 14.59n 

braint rhyddid 5.70n 

braisg grymus 10.3 


brân //. brain 5.60n 

brau hael, cain, di-oed, cyflym 
1.30,4.16, 12.16 

brawd! 1.64n, 17.27n; ll. broder 
1.65, 2.9n, 17.11n 

Brawd? Dydd y Farn 16.73 (gw. 
hefyd Farn, y) 

breferod rhuad 1.11n 

breiniol yn meddu ar ragorfraint 
4.87 

breuant pibell wynt 4.12 

breuddwyd 1.8, 9n 

brig brig, rhagoriaeth, pen, gwallt 
7.25n, 12.16, 13.33n, 14.27n 

briwydd coed crin 17.75 

broder gw. brawd! 

bron llethr 1.47n 

brud hanes, darogan 17.6 

brych staen, brith //. brychau 
13.27n brychion 14.27n 

Brytanaidd yn perthyn i'r 
Brythoniaid neu'r hen Gymry 
732 

Brytaniad Brython, Cymro 
ll. Brytaniaid 8.8n, 17.27n 

buddugolieth buddugoliaeth 
5.57n 

bun 14.29n 

buwch gethin buwch ruddgoch 
5.30n 

bw ofn 1.2n 

bwa 8.28n; //. bwâu 14.59n 

bwa bach 8.41n 

bwlan cod, pwtyn byrdew 7.14, 
10.30 

bwrw peritybio 1.11 

bwyall 16.32 

byd arall, y 16.50n 

byd byr, y byd amser 16.42n 

byrdwn tant ar offeryn yn 
cyfateb i'r bas 12.20n 

bys 1.72n; //. bysedd 12.19n 

byw 2.60n 


GEIRFA 219 


cacwn gw. nyth cacwn 

Cadair Eglwys Gadeiriol 14.37n 

cadarn rhyfelwr (traws) 
ll. cedyrn 3.45 

cad-dygiad un sy'n ymarweddu'n 
briodol i frwydr, un sy'n tycio 
mewn brwydr 11.12n 

Cad Gamlan Brwydr Camlan 
12.24n (gw. hefyd Camlan fel 
e. lle) 

cadw amddiffyn 12.24n; 
3 ll.amhff.myn. eedwyn” 5.43n; 
3 un.pres.dib. catwo 1.24 

cafn seinfwrdd telyn 12.44n 

calyn canlyn 3.37, 12.36, 15.36 

calyn eirth baetio eirth 6.66n 

camwri gorchestion 17.66n 

can gan / un. genni’ 17.1n 

can coron 5.24n 

canfod 3 un.pres.myn. cennyw 
10.51n 

caniad casgliad o rhwng 13 a 17 
o geinciau telyn //. caniadau 
12.15n 

cannwr cant o wŷr 10.26 

cannyn cant o ddynion neu o 
filwyr 9.12 

canol gwely afon, gwely'r môr 
9.59n 

canon deddf eglwysig 1.37, 3.34 
(gw. hefyd llyfr canon) 

cantor 12.35n 

canu 3 un.pres.myn. cân 11.30n 

cap mwng caseg, to 9.50n, 14.64n 

câr perthynas, ffrind 9.33, 12.32n 

cardod 16.65n 

carennydd perthynas (hyd y 
nawfed ach) 9.62n (gw. hefyd 
torri carennydd) 

cariad 16.67n 

carol dawns 6.61n 

carrai darn hirgul o ledr, edau 
14.13n 


carreg //. cerrig 1.44n, 14.28n 

carw //. ceirw 14.26 

cas atgasrwydd, gelyn 1.57n, 
17.19 

catrfawr llu enfawr o filwyr 17.72 

cau twyllodrus 6.2n, 21 

cawellan basged fechan 6.14 

caws gw. tŷ caws 

cebystr penffrwyn 9.58 

cefen cefn 7.28 

cefnder gw. saith gefnder 

ceiliog 5.57n 

celfyddyd gw. saith gelfyddyd 

celli 2.71n 

cennyw gw. canfod 

cerdd crefft 12.11n 

cerdd dafod 16.29 

cerddwriaeth crefft neu 
gelfyddyd cerdd dafod a cherdd 
dant 17.7 

cern boch, ochr pen, clust 
16.73n; //. cernau 12.50n 

cethin gw. buwch gethin 

ceudod calon, meddwl 16.29 

ci (weithiau am Risiart III) 6.56n, 
17.2n; I. cŵn 6.62, 72; b. gast 
ll. geist 6.62 

cinio 2.54n 

cist 14.55n, 56n 

cistiaid coffraid, corff mewn arch 
4.39 

claf //. cleifion 13.21n 

clai gw. tŷ o glai 

clawdd 12.43n 

cled gw. clyd 

cleddef cleddyf 3.43n 

clennig rhodd //. clenigion 13.33 

clêr beirdd a cherddorion 15.20 
(gw. gleisiad y glêr) 

cloch gwobr, cloch //. clych 
13.7n, 14.42n, 70 

clochdy 14.70 

clun ôl coes ôl 6.66n 


220 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


clwyf archoll serch //. clwyfau 
18.2n 

clyd cysgodol b. cled 7.65 

cneifio anrheithio 5.44 

co’ gw. allan o'u co”, o'i go’, tan 
go” 

cob mantell laes, ddilewys 
clerigwr 1.25n, 8.3, 14.13n 

cod bag i ddal telyn neu fwa 7.11, 
8.58, 12.45n (a gw. gŵr y god) 

codi 13.28n 

coed //. dwbl coedydd 3.45n 

coelio ymddiried, ufuddhau 15.2 

coffr trysorfa 2.33n 

coler 10.16n 

colofn gw. pedair colofn 

colon colofn, cynheiliad, 
cefnogydd 13.53, 16.11 

coludd S. ‘gut’ 12.43n 

colli 2.70n; 3 un.grff.myn. colles 
3.48n 

comisiwn awdurdod 1.29 

confocasiwn synod 1.57n 

côr cangell, corff o gantorion 3.7, 
28, 11.30n, 14.40, 15.49 

corf bwa, cyfrwy (am gorff telyn) 
12.44n 

corff 4.88n 

corn gw. ewin gorn 

coron gw. can coron 

corsen coesyn, ?cywarch //. cyrs 
8.52 

corwgl cwch pysgota bychan â'i 
waelod yn fflat 6.10 

coweth cyfoeth 1.53n 

crach-hwyad 6.19 

crair anwylyd 5.74, 17.39 

credu ymddiried 3 //.pres.myn. 
credan’ 15.45n 

crupl //. crupliaid 13.22n 

crwm 14.16n 

crys crys, amdo 4.38n; //. erysau 
13.27n 


cryswyn gwyngalchog 3.11n 

cul eith. cula’ 2.79n 

cwd bag 6.12 

cweirio cyweirio, tiwnio 12.38 

cweirgorn corn tiwnio 12.46 

cwlm cwlwm, casgliad o 24 o 
geinciau telyn 12.14n 

cwrrwm crymedd cefn 4.10 

cwrser march hela, rhyfelfarch 
ll. ewrseriaid 10.18 cyrsers 3.20 

ewrt cartref uchelwr 12.29 

cwta sarrug 17.72 

cwymp 5.40n 

cwyn gofid 6.2 

cwynos swper 6.60 

cwyr cannwyll 13.56 

cychwedl adroddiad 1.6n 

cydlasu cydlafasu, beiddio, 
anturio 3 un.amhff.myn. 
cydlasa’ 8.14n 

cyfa cyflawn 1.37 

cyfarwr un yn cydaredig 14.23 

cyfion cyfiawn, person cyfiawn 
1.37, 12.26 

cyfrith ffurf, ymddangosiad 4.29 

cyff offeryn penyd, coffr //. 
cyffion 2.33n 

cyff Dwynwen 13.30n 

cyffes cyfaddef pechod wrth 
offeiriad 6.30 

cymesur priodol 1.29 

cymyrredd anrhydedd 17.16 

cynfas amdo 15.23 

cynired ymgynnull 3.17 

cynnal 10.12n 

cynnar amserol 5.35 

cynnydd prifiant 9.59 

cyntedd mynedfa 7.58 

cytân mewn harmoni 12.39 

cyw eryr mab i arwr 9.33n 

chwannog awyddus, blysig 4.6 

chwarel carreg werthfawr 13.2n 

chweugain arian bath //. 


GEIRFA 221 


chweugeiniau 13.37n 

chweugeintorth cant ac ugain o 
dorthau 7.58n 

chwyrn chwim 12.50 

da daioni, cyfoeth bydol 2.31n, 
13.45n daf 10.27n; cfrt. daed 
14.10n; eith. gorau 2.45n 

dadal gw. dadl 

dadl ymryson, ymresymiad 
12.12n dadal 3.39 

daered treth 5.12 

daf gw. da 

“Dafydd Broffwyd” “Cainc 
Dafydd Broffwyd” 12.41n 

dal golwg syllu ar 11.24n 

dan gw. tan 

dau 11.10n; b. dwy 12.11n 

Dawns, [y] Dawns yr Angau 
4.14n 

dechrau dechreuad 1.3 

deffro cyffroi 12.17 

deg 12.39n 

degwm tal o ddegfed ran o 
incwm, set o ddeg carreg 
werthfawr mewn llaswyr 6.31n, 
11.48n 

deifio rhuddo gan wres 6.57 

deigryn //. deigr 4.46, 5.9 
dagrau 2.63n 

“deilwn gw. adeilad 

deirydu bod o'r un gwaed â, 
perthyn 17.12n 

deisyfreg rhodd i'w chwennych 
3.33n 

deol alltudio 5.45n 

der pengaled, gwrthnysig 10.38 

detholiad dewisddyn 7.29 

deudroed 15.21n 

deudryll o faint dau [ddwrn] 17.43 

deugain 11.47n 

deuliw dwywaith tecach ei liw na 
11.24 

deurudd wyneb, anrhydedd 9.5 


deuwell dwywaith gwell 2.37n, 
11.30n 

dewis 3 un.grff:myn. dewisodd 
14.9n 

diawl 6.58, 78n 

di-blyg heb blygiadau (am wisg) 
11.26n 

dichwerwgerdd cerdd felys 
12.46 

di-dlawd cyfoethog 12.12 

diddetens di-ddal-yn-ôl 3.40n 

difrïaidd dilornus 4.12n 

diful hyderus 16.23 

digon helaethrwydd 12.16 

dihareb 1.67n 

dilid dilyn 3 un.pres.myn. dilid 
14.45n 

dinas nodded 13.14n 

diosglog llyfn 11.57 

di'rabedd diddigrifwch 4.15 

diriwr anogwr taer 8.55n 

dirwesta dirwestu 2.67n 

dirwy colled 5.11n 

dis 10.38n 

disiarad 3.59n 

di-wâd dinacâd 17.61 

diwan cryf 17.64 

diwarnod 10.35n 

diwedd 15.62n 

dobio pwnio 10.43n 

dodren dodrefn 7.69 

doef gw. dyfod 

doniag un dawnus a hael 3.41n 

draig //. dreigiau 17.69 

draig goch 17.71n 

draig wen 17.73—4n 

drem trem, ymddangosiad 16.48, 
19.1n 

dringaw dringo 12.22n 

drwg 7.40n; cmhr. gwaeth 7.16n 

drych patrwm, esiampl 2.22 

du anfad 6.58n, 78 (gw. hefyd du 
gwrol, y, go” du) 


222 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


dug //. dugiaid 5.9n 

du gwrol, y 10.1n 

dulas porffor 14.45n 

dull 11.30n 

dwbled gwasgod //. dwbledau 
15.31 

dŵr dagrau 4.84 

dŵr drostyn” eu golchi 2.67n 

dwrn 1.72n 

dwy gw. dau 

dwygod 7.10n 

dwylath 8.29n 

dwywaith 4.34n 

dwyn gwisgo, cario 9.23 

dwyn bloneg cario braster [corff] 
10.36 

dwyn y bel rhagori 3 
un.pres.myn. dwg y bel 8.9n 

dwywaith 4.34n 

dwywlad 2.2n 

dy atat ti 10.1n 

dychanu difenwi 4.6 

dyfaliad pôs 6.47 

dyfalu cymharu, sef gorchest y 
Cywyddwyr; gwatwar 6.57 

dyfalwr bardd sy'n llunio 
cymariaethau, goganwr 6.58n 

dyfod 3 un.amhff.myn. doef 6.47n; 
3 ll.grff.myn. doethon” 5.51n 

dyfyn gwŷs 1.59 

dyfynnu hawlio presenoldeb, 
galw ynghyd 3 un.pres.myn. 
dyfyn 1.58; 2 un.pres.myn. 
dyfynni 4.28; 2 un.grff.myn. 
dyfynnaist 4.25 

dygyn eithafol ofidus 4.61n, 7.7 

dyhuddo cysuro, ennill ffafr 12.38 

dyrnod cyffyrddiad 12.40n 

dyroi 3 un.pres.myn. dyry 17.18n 

dysg 2.23, 24,27, 11.15n 

dywedyd 3 un.grff.myn. dywawd 
14.15 

edef edau bywyd 15.35n 


edryd edfryd, adfer i iechyd 
15.48n 

eddi mân edafedd 16.56 

eddyw gw. myned 

eglurder ysblander 2.9 

egroes ffrwyth y rhosyn gwyllt 
11.42n 

egwyd hual, chwydd uwchben 
carn ceffyl 9.42n 

eidion clerigwr //. eidionnau 
14.25, 46n 

eilio dirdynnu 4.83 

eira 16.40n 

elawr gw. gwŷdd elawr 

emprwr 4.17n 

enaid bywyd 13.32n, 18.3n 

enw awdurdod 11.58 

enwair gwialen bysgota 6.8n 

enwog clodfawr 17.39, 65 

erchi gofyn, deisyfu 
3 un.pres.myn. eirch 10.62 

erchwyn gŵr, arglwydd 4.33n 

erlyniog ymbilgar 5.73 

ermin ffwr seremonïol 11.54 

eryr arwr 1.24, 2.77n (gw. hefyd 
cyw eryr, eryr du) 

eryr du 5.36n, 63n (gw. hefyd 
cyw eryr, eryr) 

esgob 1.26n, 14.14n, 58 

euraidd 9.32n 

eurlawr gw. maes eurlawr 

euro anrhydeddu 11.11; 
amhrs.grff.myn. eurwyd 11.9 

eurwar 5.63n 

ewigol fel ewig 6.61n 

ewin gorn blaen ewinog 
cyweirgorn telyn 7.19 

ewyrth 9.3n, 16, 74n 

Farn, y diwedd y byd 16.75 (gw. 
hefyd Brawd?) 

fellyn fel hyn 1.45 

ffens brwydr 5.50 

ffêr hardd 11.51n 


GEIRFA 223 


ffloring arian bath 9.32n 

ffluwch mwng 9.44 

fflwch cyflym 9.44 

ffon teyrnwialen 5.50n 

fformasiwn ffurfiad, S. 
formation 1.39 

ffrewyll fflangell 17.43n 

ffrins ymylwe, S. fringe 11.21 

ffriw ymddangosiad, wyneb 
11.22, 12.17 

ffrwythlawnwych llwyddiannus 
a gwych 12.10 

ffydd 11.51n 

ffynnon 13.44n, 14.32n; 
ll. ffynhonnau 13.15n 

gado gadael 4.37, 58, 15.27 

gadu caniatâu 3 un.pres.myn. gad 
13.5n 

gafael cynheiliad, cord cerddorol 
727n 

gain gw. genni 

gâl gelyn //. galon 5.52 

galawnt cwrtais a mawrfrydig, 
S. gallant 4.50 

gallel gallu 4.30 

gallt llethr serth 2.38n 

galluol cryf 3.57n 

gar coes //. garrau 4.2 

garw sarrug 1.5 

geist gw. ci 

gen gan 7.1n 

genni cael lle yn 3 un.pres.myn. 
gain 7.68n 

genni” gw. can 

gerbron yn gyhoeddus 13.27 

glain carreg werthfawr 11.46, 
50n, 51n; //. gleiniau 11.41n, 
13.35 

glas 11.46n 

gleisiad y glêr gŵr eglwysig 8.27n 

gloyw 13.7n 

gnawd naturiol 20.3 

go’ du 5.62n 


gofal pryder 15.40n 

gofegu caru, chwenychu 
3 un.pres.myn. gofeg 8.5 

gogledd 17.16n, 29n 

gogylch o gwmpas 6.61, 9.42 

golchi curo, dyrnu, ysbarduno 
10.45n, 47n 

golud 13.31n 

gorau gw. da 

gordderch gw. merch ordderch 

gorlliw disgleirdeb 13.12 

gormeisiad //. gormeisiaid 7.6n 

gormes bod yn faich ar 3.48n 

gorwydd march 10.23 

gosber gwasanaeth hwyrol 14.48n 

gosod ymosod 7.13 

gown 12.47n 

gradd urddas, statws 2.23 

graeandir tir llawn graean 3.25n 

gramadeg 3.33, 14.17n 

gras rhodd, hawddgarwch 1.39 

grawn pysg mân wyau yn wygell 
pysgodyn 11.43n 

Grawys, y 11.42n 

gris statws 14.37n 

grot arian bath //. grotiau 13.40n 

grudd 2.79n, 10.42 

grugionyn morgrug 7.74n 

grwndwal sylfaen, sail, prif 
gynhaliaeth 3.34 (a gw. maen 
grwndwal) 

gwadd 17.70n 

gwaeth gw. drwg 

gwaith gwaith, brwydr 5.53, 
11.59n, 14.53n 

gwan 17.25n; //. gweiniaid 
13.22n 

gwarant cadarnhad 14.73n 

gwarhau dofi 8.48 

gwartheg 17.59n 

gwasbraff praff fel gŵr ifanc 
17.41 

gwatworus gwawdlyd 10.49 


224 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


gwayw gwaywffon //. gwewyr 
726 


gwehelyth uwchradd, uchelwrol 
15.55 

gweithred 15.39n (a gw. Saith 
Weithred, y) 

gweld 3 un.pres.myn. gwŷl 15.9, 
17.55 

gwellt porfa 9.50n 

gwen merch ifanc 8.43n 

gwenith ŷd, moliant 1.47n, 3.58n 

gwenwyn gwenwyn, gofid 1.79n, 
5.33, 14.30 

gwep pen 9.57n 

gwêr S. ‘suet , saim 6.56 

gweundir rhostir 9.52 

gwewyr gw. gwayw 

gwialen 15.25n 

gwiber 5.38n 

gwiddon gwrach 9.55 

gwin 2.16, 18, 71, 4.88n, 5.13n 

gwineulas gwelw ei wedd a 
gwinau ei wallt 4.50 

gwineuwyn gwinau ci wallt a 
gwelw ei wedd 4.90 

gwinllan 1.66n 

gwisgo gwisgo, urddo 12.43n; 
amhrs.grff.myn. gwisgwyd 
14.14n 

gwledd swper neithior yr Oen 
15.58n 

gwleddwych gwych ei wledd 13.8 

gwndwn gwyndwn, gwastadedd 
9.52, 15.28 

gwneuthur 2 un.pres.myn. gwnai 
7.44; 3 un.pres.myn. gwna 
17.38n; 3 un.amhff.myn. gwnâi 
9.20n 

gwneuthuriad (am Grist) 5.77n 

gwnïad //. gwniadau 11.27n 

gŵr 14.16n 

gwrach 1.9n 

gwraidd 7.31n 


gwrda gŵr bonheddig 1.60n 

gwregys 12.45n 

gwreiddyn //. gwreiddion 10.20 

gwrthol dychweliad 17.32 

gwrŷf cafn gwin //. gwryfiau 
13.39 

gŵr y god bwgan 4.2n 

gwrym gwnïad, ?grym 11.35n 

gwybod 3 un.amhff.myn. 
gwyddiad 14.11 

gwych 12.9n 

gwŷdd pren, llinach 8.46n, 10.8n 

gwŷdd elawr 15.13n 

gwŷl gw. gweld 

gwyn disglair 4.38n, 7.16n, 8.10, 
9.31n, 50n; //. gwynion 2.71n; 
cmhr. gwynnach 11.18n 

gwŷn dolur 5.33 

gwynt awel 12.40n 

gwyrth //. gwyrthiau 13.15n 

gynt cenedl elyniaethus 5.67 

haeni ceffyl marchogaeth 
ll. hacnis 9.68 

had 1.41n 

hadyd had ŷd 3.55n 

haeddu 3 un.pres.myn. haedd 
1.33 

haf hirfelyn 17.23—4n 

hafodwraig gwraig fferm 
ll. hafodwragedd 6.74 

hap llwyddiant, ffawd dda 4.89 

harp telyn 7.11 


hau 1.45n; 3 un.pres.myn. hea 3.57n 


hawsâu esmwytho 13.32n 

hea gw. hau 

hebrwn hebrwng 14.49 

heb wedd dros ben, S. 
‘exceedingly’ 12.20n, 17.59n 

hedyn 1.46n 

hedd 3.43n 

hel casglu 3 //.pres.myn. heliwn 
15.55 

helynt ymlidiad 17.67 


GEIRFA 


hen eith. hyna’ 4.44n 

henddyn henwr 1.58n 

henyd hen ŷd 7.17 

heri coes gloff 6.45 

het 1.40n 

het aur coron 5.48n 

heuwr gw. dameg yr heuwr 

hir 12.47n 

hirwydd coeden dal 5.76n 

hirynt hynt maith 16.5 

hort sen, athrod 9.64n 

hosan 15.22n 

hudol dewin 15.7 

hunan 9.65n 

hutarth arth ynfyd 9.64n 

hw gw. ar hw 

hwn 17.21n 

hwpio gwthio 3 un.pres.myn. 
hwpia 2.40 

hwyr araf 17.24 

hydref 20.3 

hydd 17.71n 

hygo’ 14.74n 

iad corun, talcen, pen 11.2, 60n 

iarll //. ieirll 12.6n 

iechyd 13.31n 

ill deuwedd ill dau 17.26 

ir ffrwythlon 1.47n 

iraid saim 6.51 

irddoeth ifanc a doeth 12.1 

irgainc cân newydd, fywiog 14.44 

irwydd disgynnydd ifanc 8.11 

Lladiniaith 14.12n 

llai nag amgen na, arall 7.28 

llall 2.57n, 16.32n 

llathen 8.4n 

llaw 3.57n, 6.78n 

llawes ymyl, cwr 6.24 

llawgaead dyn crintachlyd 3.55n 

llawgoch a gwaed ar ei ddwylo 5.64n 


llawnfrig cyflawn o ragoriaeth 
12.21 

lletben ochr (mynydd), llethr 
9.45 

llew 5.35n 

llew coch 5.58n 

lliain 11.35n 

llifair gorlifiad //. llifeiriau 6.1 

llin llinach 11.8 

lliw cyflwr, stad 9.70 

llorf piler y delyn 12.44n 

llosgwrn cynffon 17.44 

llu 17.11n 

llu du llu eneidiau damnedig 
16.80n 

llu eiddo Duw llu eneidiau 
gwynfydedig 16.79n 

llu'r gwlith llu dirifedi 3.61 

llun ffurf; lluniaidd 6.51, 8.18n 

llwyd gwallt wedi britho, 
duwioldeb; sanctaidd 7.28n, 
10.2 

llwysteg hardd a glandeg 3.51 

llwyteg gwelw a glandeg 7.76n 

llydan helaeth 9.13 

Llyfr, [y] Y Beibl 3.44n, 8.6n 

llyfr canon 1.35n (gw. hefyd 
canon) 

llygad tarddiad 6.19 

llythyr 14.39n 

llythyren disgynnydd 5.3n (gw. 
hefyd pen llythyren, tair 
llythyren) 

llywydd llywodraethwr 17.52 

mab 1.60n, 4.44n 

mab bedydd 2.32n 

mae? pa le y mae? 15.29, 30(2), 
31,32(2), 16.6n 

maelu anrhegu 3 un.grff.myn. 
maelodd 3.47n 


225 


llawiad y weithred o 
ddefnyddio'r llaw 6.35n 
llawnder 17.11n 


maen carreg, gem 11.58; //. main 
11.3n, 25, 36, 45, 47, 48, 54, 55, 
57, 59, 60n 


226 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


maen grwndwal carreg sylfaen 3.25n 


maenol maenor, tiriogaeth 9.47 

saffir S. sapphire 3.29n 

maentumio cynnal 14.52 

maes eurlawr maes wedi’i 
balmantu ag aur 16.15n 

maeth gw. ar faeth 

main gw. maen 

mam 9.66n 

mamaeth un sy’n magu plentyn 
person arall 12.34n 

mamog 9.2n, 38 

mant gwefus 4.11 

marfolaeth marwolaeth 15.10 

marian llethr bryn wedi'i 
orchuddio â cherrig mân 9.39 

marmwr marmor 11.46 

marw! marwolaeth 1.6n, 11 (gw. 
hefyd marfolaeth) 

marw? //. meirwon 13.28n 

marw? 16.54n 

masg rhwymyn 1.71n 

mau fy, eiddof fi 4.27n, 12.49 

mawr sylweddol 2.66n, 4.27n 

mawrddaf mawrdda, gwych 9.73n 

meddiant awdurdod 5.71 

meinin wedi ei wneud o gerrig 
15.17, 29 

meinir 11.60n 

meinllin llin, lliain main 8.32n 

meistrolaeth uchafiaeth, 
awdurdod 1.54 

merch (am delyn) 12.33n, 49n 

merch ordderch merch 
anghyfreithlon 9.40n 

mererid perlau, gemau 11.56 

meudwydy cell meudwy 14.7n 

mil 14.10n 

milgi 5.34n 

miragl gwyrth 13.28n 

misiff S. mischief 7.6n 

modd moes //. moddau 8.47 

moelcen pen moel 4.11n 


moelrhon morlo 6.17 

molt ffurf 11.20 

môr 5.2n, 11.46n 

môr-gerwyn trobwll 6.10 

morwyn 12.35n 

mul swil, gwylaidd 15.10 

mulfran bilidowcar 6.18 

mur gwarchodwr, cynheiliad 
11.5 

mwnai arian 3.52n, 13.48, 15.15 

mwnws cyfoeth 7.22 

myned / un.pres.myn. af 11.53n; 
3 un.pres.myn. â 7.61n; 
3 un.prff. myn. eddyw 9.63n 

mynydd 5.16n, 23n 

mynydd iâ S. ‘iceberg’ 4.43n 

nai nai, disgynnydd 2.30n, 
17.32n 

nawdd-dir noddfa 13.14n 

newyddian baban newydd- 
anedig 4.21n 

nith 13.58n 

nobl arian bath //. noblau 13.38n 

nod both olwyn, nod 11.49n, 
13.52n 

nodol nodedig 3.31 

nodwydd offer pysgota, 
nodwydd 6.13, 11.27n 

noddyn pwll dwfn, affwys 6.23n 

noethi gwneud yn noeth 
3 un.grff. myn. noethed 6.39 

nofio hwylio (dros) 9.46 

nyddu troelli ei ffordd 3 
un.grff.myn. nyddodd 6.23n 

nylu enylu, anelu amhrs.pres.dib. 
nyler 8.31n 

nyth cacwn 7.67n 

o! o (gw. allan o'u co”, o'i go’, 
o'm sir) 

071 o'i i'w 9.64n 

Oed Duw Oedran Crist 14.71n 

oen //. ŵyn 17.60n 

oer isel ysbryd 13.16n 


GEIRFA 227 


oerwr dihiryn 1.5, 6.34, 51 

offeren 14.41n 

offis swyddogaeth, dyletswydd, 
gwasanaeth 10.37 

o'i go” yn angof 6.44n 

olwyn $.31n, 11.50n, 51n 

o'm sir yn anhapus 2.41n 

organ 12.47n, 14.41n 

orsib addoliad, clod 3.14n 

pabwyr wic cannwyll 13.25n 

pader 11.52n 

paderau llaswyr 11.40 

padriarch 2.22n, 8.18n 

pais tiwnig 13.36 

palis pared 3.5, 14.49 

pan ffwr 15.32 

pana oni(d) 15.9n, 16.5n 

pand onid 16.1n 

par gw. ar bar 

parth aelwyd 3.15n 

pasio rhagori ar 3 un.amhff.myn. 
pasiai 11.38 

pawb pob un 11.43, 54 

pedair colofn casgliad o geinciau 
telyn (colofn = 240 cainc) 12.14n 

pedeirawr 11.40n 

pedeirgwlad pedair sir 2.10n 

peiriog byrlymus, cynddeiriog 
14.34n 

pen blaen saeth, to 8.45n, 14.72n 
(gw. pen awen, pen llythyren) 

penadur pennaeth, uchelwr 
ll. penaduriaid 4.73 

pen awen pennaf bardd 16.26n 

pencerdd pencerdd [telyn] 12.18n 

penhygen ysgadenyn, yn ffigurol 
am ysbardun 10.46n 

pen llythyren manylyn dysg 3.35 

pêr 1.66n 

perl 3.30 

pi pioden 6.46 

pib casgen //. pibau 13.26 

pig 5.65n 


pilwrn saeth //. pilwrnau 8.50 

pla poendod 6.76 

planed 7.47n 

plas 14.64n 

pluen //. plu 9.32n, 34n 

plwm metel rhad, gwenwynig 
14.64n, 16.17n 

plwy” Deiniel esgobaeth Bangor 
14.50n 

plygain awr weddi ganonaidd 
11.26n 

plygedig ym mhlygion gwisg 
13.38n 

plygu torri calon amhrs.grff.myn. 
plygwyd 4.49 

poeri 3 un.grff.myn. poeres 14.34 

porth mynedfa, drws y bedd 
13.44n, 15.26, 16.20n 

porthcwlis 5.32n 

post cynhaliaeth 7.36 

p'radwys 2.70, 14.51 

praffwydd llinach gref 7.25 

prelad gŵr eglwysig o radd uchel 
1.36 


pren 8.33n (gw. hefyd saith 
bren, y) 

pridd defnydd y corff dynol 
16.36n 

priddell pridd (y bedd) 
ll. priddellau 16.34 

pris gwerth 3.10 

proffwydolieth gw. ‘Y 
Broffwydolieth Fawr’ 

prydydd bardd 12.9n 

pryf //. pryfed 14.33 

pum 11.49n, 50(2)n, 51(2)n, 
11.52n 

purdan 2.69 

pwmpa afal mawr, ?pomgranad 
ll. pwmpâu 11.52n 

pwnc nodyn, cân 12.18n 

pwyll iechyd meddwl 13.25 

pybyr ysblennydd 4.26 


228 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


pymthecant ... hugain gyda 
saith 1527 14.73-4 
pysg gw. grawn pysg 
ralai cweryl, rhyfel, S. ra//y 6.78n 
rhad rhodd 6.48 
rhag llaw yn y dyfodol, eto 3.70 
rhagor ardderchogrwydd, 
rhagoriaeth 3.27, 11.29 
rhawn cynffon 9.41 
rhawnir â chynffon hir 9.62 
rhent bywoliaeth 4.26n 
rhithio (peri) ymddangos 
2 un.pres.myn. rhithi 4.29 
rhodol rhwyf 6.11 
rhoi 3 un.amhff.myn. rhôi 7.2n; 
3 un.grff.myn. rhoes 5.40n 
rhoi hyr herio 3 un.amhff.myn. 
rhôi hyr 6.45n 
rhôn gwaywffon 17.13 
rhosgampi blodeuyn yr egroes 
5.40n 
rhosyn 4.55 
rhuddin hanfod, craidd 1.27n 
rhusio gwrthod symud ymlaen 
3 un.pres.myn. rhusia 10.54 
rhwth un gwancus 10.30 
rhwy?” rhwyf 6.7 
rhwyd //. rhwyde 6.11 
rhwydd hael 12.3 
rhwyddwin gwin helaeth 9.4 
rhychor ych yn aredig 
ll. rhychorion 2.4n 
rhyrio ?taro 3 un.grff.myn. 
rhyriodd 6.7n 
rhyw rhywogaeth, disgynydd- 
iaeth, math; naturiol 2.3n, 6.44, 
7.32n, 8.8n, 10.59 
rhywiogaidd ucheldras 3.27 
rhywoli llywodraethu 
3 un.amhff.myn. rhywolai 11.7n 
sad cadarn 9.28 
sadliw graen gadarn 10.5 
Saeson gw. Sais 


saeth //. saethau 13.41n 

safedig cadarn 16.63 

saffir S. sapphire 3.29n 

said gw. yn ei said 

saig gwledd 10.28 

Sais //. Saeson 17.14, 68, 76 

saith bren, y 15.53n 

saith gefnder 14.3n 

saith gelfyddyd 16.25n 

saith saint 14.4n 

Saith Weithred, y Saith 
Weithred y Drugaredd 15.45n 

sant gw. saith saint 

sarn llwybr 7.24 

sawl nifer 4.89 

sawyr aroglau 10.33 

seilio sefydlu, gosod sail 4.89, 
15.18 

Seithfed (am Harri VII) 5.75n 

seithgant 17.52, 53 

sêl 6.34, 14.39n, 16.40n 

sens arogldarth 14.49n 

sentes dedfryd, S. sentence 6.30n 

sêr 12.7n 

sewer swyddog sy'n blasu ac yn 
gweini bwyd //. sewers 3.20 

sgrwd corff marw 4.3n 

siampler patrwm 11.28n 

siarter siartr 16.39n 

sias brwydr, helfa, ymlid 9.8, 
17.14n, 68, 76 

sied atafaeliad; ceffyl esgyrnog, 
anystwyth 10.40n 

sifiliwn 1.34n 

simwr mantell 14.61n 

sir S. (good) cheer 4.48n, 11.23 
(a gw. o'm sir) 

Siry’ siryf, [Uchel] Siryf 4.48n, 
10.18n 

siwgrwin 3.19 

soelio rhoi pardwn i 6.34n 

soniaid sôn 9.15n 

swydd swyddogaeth 14.39n 


GEIRFA 229 


swyddog 4.32n 

sylfyd symud 3 un.pres.myn. sylf 
3.26n 

synnwyr doethineb 13.32n 

syrfeier 8.28n 

syw rhagorol, doeth 16.35 

tabler gém fwrdd 10.38n 

tad 14.10n 

taid taid, hynafiad 2.3n, 5.63n, 
11.11n, 12.13n, 17.33n 

tair llythyren 8.34n (gw. hefyd 
llythyren) 

tâl! talcen 6.16, 10.63, 15.39n, 
16.9 (a gw. un dâl â) 

tal’ taliad, dial 4.70, 11.11, 
14.54, 17.29 

tab gw. talu 

talu teilyngu 3 un.pres.myn. tâl 
15.54n 

tân 11.50n 

tan amod S. ‘on condition’ 15.19n 

tan go” a gedwir yn y cof, sicr 
13.15n, 14.73n 

tant 12.39n 

tapr cannwyll gŵyr fain //. 
taprau 12.25 

tario oedi 3 un.pres.myn. taria 
9.51 

tarw 2.20, 5.25n; I. teirw 2.1n, 
3, 6, 

tau dy, eiddot ti 4.3 

Te Deum 14.15n 

teirgwaith 4.34n 

teiriaith 5.25n 

telynor 12.10n 

term tymor 1.70 

tew trwchus 16.22 

tewi 2.37n 

tewlwyd tew a gwelw 10.31 

tid cadwyn, awdurdod 12.23, 
14.46n 

tido harneisio 9.55n 

tir 2.28n 


tirf tew 10.35 

tir glas 14.38n 

tirio glanio 3 //.pres.myn. tirian” 
17.58 

tir’waed llinach groyw 12.4n 

to glas to o borfa ir 15.24 

torch //. tyrch 2.4 

torri rhannu 3 un.pres.myn. tyr 
3.52n 

torri carennydd 3 un.pres.myn. 
tyr ... ei charennydd 9.61—2n 

torri dydd torri cymod, torri oed 
3.67n 

torri'r carchar dianc, torri dros 
y tresi 3 un.amhff.myn. torrai'r 
carchar 9.54n 

tost blin, llym 6.15n, 15.6 

trach bron gerbron 3 un.g. trach 
ei fron 2.82n 

trada da dros ben 8.41 

trefnu'n dda newid pethau er 
gwell 3 un.pres.dib. trefno'n 
dda 1.63n 

treisio gormesu 2 un.grff.myn. 
treisiaist 4.33 

tre tad etifeddiaeth, genedigaeth 
fraint 2.1, 15.43 

treulwin 2.20n 

tri 2.38n; b. tair 17.22n 

tribys tair lleuad ar arfbais 6.37n 

tri gelyn 15.2n, 16.59n 

tri meddyg 16.63n 

tripio baglu 3 un.pres.dib. tripio 
10.56 

triphren 12.42n 

troed //. traed 13.34n 

trwch toredig 5.56 

trwm trist 4.45 

trychiolaeth bwgan 6.4n 

trydydd 9.30n 

trylau gw. yn drylau 

trylef soniarus iawn 20.1 

turio tyllu 7.14 


230 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


tus thus, perarogl 13.58n 
twn toredig 1.30, 7.32n, 8.8n 
tŵr rhyfelwr cadarn, cadernid 9.9 
twred tŵr bychan 7.56, 12.8n 
tŷ 6.70n ll. teiau 7.9n tai 15.17n 
(gw. hefyd tŷ caws, tŷ o glai) 
tŷ caws //. tai'r caws 6.72n 
tynnu tynnu (i), cyrchu 
3 un.pres.myn. tyn 17.15; 
2 un.amhff.myn. tynnai 8.43n 
tynnud 4.22 
tŷ o glai bedd 15.24 
tyrch gw. torch 
tywyllfrych tywyll ac ysmotiog, 
ystaeniog ei liw 17.5 
tywyn traeth 13.18 
udone gw. anudon 
unben 3.6 
un dâl â yr un ffunud â 11.23 
uwch ein llaw drosom 1.32 
weithian yn awr 8.53 
wyllys bwriad 1.7 
wyneb anrhydedd 10.6, 11.18n 
wynebisel pruddglwyfus, di-hwyl 
3.16n 
ŵyr wyres, ŵyr 11.7n, 12.6n 
wyth 8.12n 
Wythfed (am Harri VIII) 5.75n 


“Y Broffwydolieth Fawr’ 17.3— 
4n 

ych 5.30n; //. ychen 2.5n, 14.23n 

ŷd 3.56n 

yngod yno, yn ymyl 4.1 

ymddiried 7.49n 

ymgusanu 1.80n 

ymhell 2.68n 

ymherodr 4.18n 

ymlid ymosod 12.24n 

ympryd 16.66n 

ymsocian gwlychu’n wlyb 
domen 6.18n 

ymwasg gwasgfa 17.14 

ymwrdd gwrthdaro 17.56n, 57 

yn dPôl yn unol â'th [farn] 12.31 

yn drylau yn bentyrrau 13.37n 

yn ei said yn sefydlog, yn 
ddisyfl 8.2n 

ysbrotiannwr chwilotwr 6.26n 

ysgol 3.31n 

ysgrîn arch, bedd 4.3n 

ysgwliwn gwas cegin, S. scullion 
6.54n 

ystelff twpsyn 6.53 

ystad cyflwr 4.22n, 10.3 

ystod gyrfa, amrediad 10.3, 
14.67n 


GEIRFA 231 


Enwau personau 


Absalon Absalom 16.9n 

Adda 2.65n, 75 

Angau 4.1 

Angharad 4.37n, 57 

Alecsander Mawr Alecsander 
Fawr 16.16n 

Arglwydd Tomas gw. Tomas 

Arthur y Brenin Arthur 16.12n, 
17.32n 

Awstin 16.41n 

Baglan 1.21n 

Bergam, y 17.8n 

Beuno 1.20n 

Brân 4.72n 

Brân ... Llywarch Llywarch ap 
Brân 8.19—20n 

Brutys Brutus 8.15n 

Brychan gw. Dwynwen ... 
merch Frychan 

Bwlcleiod 2.8n 

Cadwaladr Fendigaid 17.34n 

Caradog ... Freichfras 9.7—8n 

Celi Duw 15.59 (gw. hefyd Duw) 

Crist 14.16n, 17.2 (gw. hefyd 
Duw Iesu, Iesu, Mab, Mab y 
Forwyn) 

Cynfrig 8.13n 

Dafydd! Dafydd Llwyd ap 
Dafydd ap Gwilym 4.81n 

Dafydd? Dafydd ab Ieuan 10.27n 

Dafydd,? Syr Syr Dafydd Trefor 
9.73n 

Dafydd* gw. Rhydderch ap 
Dafydd 

“Dafydd Broffwyd” gw. fel e.c. 

Dafydd fab Hywel Nudd gw. 
Margred ... merch Dafydd ... 
ap Hywel Nudd 

Dafydd ... Gethin 8.11—12n 

Dai ap Gwilym Dafydd ap 
Gwilym ap Dafydd 7.72 Dai 
Wilym 12.27n Dai 7.10n, 21, 


44 

Deiniel Deiniol 1.22n, 14.5n, 25, 
40, 68 Sain Deiniel 14.20 
Deiniel Sant 14.36 (a gw. plwy” 
Deiniel) 

Doctor Wiliam gw. Wiliam 

Duw (weithiau am Iesu) 1.2, 8, 
63n, 2.54n, 62n, 3.56, 4.58, 61, 
5.11,39,7.2, 8.17, 10.2, 12.39, 
14.18n, 46, 66, 71, 15.43, 57, 
62, 16.79 19.4 (gw. hefyd Celi) 

Duw Iesu 14.9n (gw. hefyd Iesu) 

Dwynwen ... merch Frychan 
13.67 Dwynwen 1.19n, 13.14, 
30, 55, 62 (gw. hefyd cyff 
Dwynwen) 

Edward Edward II 16.17n 

Edward Sirc 12.4n Edward 
12.30, 54 

Edwin 11.13n 

Efa!2.65 

Efa? Efa ferch Rhys ap Maredudd 
4.53 

Eingian Einion Sant 1.21n 

Ei Ras gw. Harri! 

Eleth Elaeth 2.20n 

Esyllt 11.3n 

Fyrgyl Vergil 16.23n 

Gei o Warwig 16.14n 

Gruffudd, Syr Wiliam gw. 
Wiliam’, Wiliam‘ 

Gruffudd Goch gw. Siôn? 

Gwalchmai Gwalchmai fab 
Gwyar 16.13n 

Gwilym gw. Dai ap Gwilym 

Gwnda 1.23n 

H! gw. Harri! 

H? gw. Harri? 

Harri! Harri Tudur 5.1n, 8, 55n, 
12.72n Harri Seithfed 5.71 H! 
5.5 Ei Ras 5.4n (gw. hefyd 
Seithfed fel e.c.) 


232 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Harri? Harri VIII 5.76n H? 5.6n 
(gw. hefyd Wythfed fel e.c.) 

Harri Sant Harri VI 5.72n 

Hywel Nudd gw. Marged ... 
merch Ddafydd ... ap Hywel 
Nudd 

Hywel y Pedole 16.31n 

Idwal Idwal Foel ab Anarawd 
11.13n 

Iefan gw. Ieuan 

Iemwnt Edmwnd Tudur 5.3n 

Iesu 1.17, 2.83, 4.87, 11.33n, 
12.19, 13.54, 14.37, 16.81 (gw. 
hefyd Crist, Duw, Duw Iesu, 
Mab, Mab y Forwyn) 

Ieuan Ieuan ap Tudur 8.25n 
Iefan 8.5n 

Ieuan ap Rhys 9.22n 

Ieuan Goch o Lŷn 9.10n 

Ifan Amhredudd Fychan Ieuan 
ap Maredudd Fychan 7.47—8 
Ifan 7.28n 

Ifor Ifor Hael 3.8n 

Ithel 9.9n 

Lewys, Syr Lewys ab Ieuan ap 
Tudur 8.3n, 54 Syr Lewys ... 
Niwbwrch $.15—16 

Lowri! Lowri ferch Hywel ap 
Gruffudd Goch 3.67n 

Lowri? Lowri ferch Maredudd ap 
Tomas 4.82n 

Llwyteg, y 12.6n 

Llywarch ap Brân gw. Brân ... 
Llywarch 

Llywelyn! Llywelyn ap Dafydd 
Gethin 8.9n 

Llywelyn? 9.9n 

Mab Iesu Grist 5.18 Mab y 
Forwyn 5.17 (gw. Crist, Iesu) 

Maelgwn Maelgwn Gwynedd 
5.34n 

Mair Mair Forwyn 5.74, 7.16n, 
11.58n, 19.1n y Forwyn 5.17 


Mair Fadlen Mair Magdalen 

2.53n 

Maredudd Maredudd ap Tomas 

o Borthaml 4.45n Mredudd 

4.65 

Marged ... merch Ddafydd ... 

ap Hywel Nudd 9.17—20n 

Marged 9.36 

Margred ... ferch Wiliam 

Margred ferch Wiliam Gruffudd 

(yr ail) o'r Penrhyn 11.4—5n 

Moesen Moses 5.27n 

Morgan Fychan 9.29n Morgan 

9.36 

Mredudd ... ŵyr Rhys gw. 

Wiliam$ 

Myfanwy Myfanwy ferch Ieuan 

ap Maredudd Fychan 7.45n 

Non 11.22n 

Nudd Nudd Hael ap Senyllt 
2.12n, 11.38n (gw. hefyd 
Marged ... merch Ddafydd ... 
ap Hywel Nudd) 

Ofydd 3.8n 

Olwen 11.1n 

Owain y Mab Darogan 5.68n, 
17.35n 

Owain Amhredudd 4.35n 
Owain 4.41, 50, 70, 78, 90 

Owain ... Glyndŵr 4.75—6n 

Pab 2.12n, 26, 4.15n, 6.33 

Peder Pedr 2.61n 

Percyn Perkin Warbeck 5.53n 

Robart ap Rhys, Mastr 3.9—10n 
Robert 3.49 

Robert ... Salbri Robert Salsbri 
6.37—8n 

Robin gw. Siôn? 

Rolant, Mastyr Rowland 
Bwlclai 2.15n 

Rhisiart! Rhisiart ap Maredudd 
ap Tomas 4.55n 

Rhisiart” Rhisiart III 5.49n 


Rhisiart?, Mastr Rhisiart 
Bwlclai 2.13n 

Rhotbert Robin ap Gruffudd 
11.16n 

Rhydderch ap Dafydd 10.7n 
Rhydderch 10.20, 39, 59 

Rhys! Rhys ap Maredudd, Rhys 
Fawr 3.66n 

Rhys? Rhys ap Dafydd ap 
Gwilym 4.81n 

Rhys? 10.31n, 42, 44, 50, 54, 62, 
66 Rhys Cwg 10.34 

Rhys‘ gw. Ieuan ap Rhys 

Rhys* gw. Wiliam® 

Salmon Solomon 16.7n 

Samson 16.1 1n 

Siân! Siân ferch Maredudd ap 
Tomas 4.82n 

Siân? Siân Stradling 11.23n 

Siarlas Siarlymaen 16.15n 

Sibli Ddoeth 16.8n 

Sieffre ... fab Siôn 11.37—8n 

Siob Job 3.9n 

Siôn! 12.4n 

Siôn? Siôn ap Robin ap Gruffudd 
Goch 9.8, 28,35 Siôn ... fab 
Robin ... ŵyr Ruffudd ... 
Goch 9.3—6n 

Siôn? gw. Sieffre ... fab Siôn 

Sirc gw. Edward Sirc 

Tegau Tegau Eurfron 11.20n 

Tomas Thomas Skeffington 


GEIRFA 233 


14.45n, 52, 56 Arglwydd 
Tomas 14.63 Ysgefintwn 
14.54n 

Trindod 1.77n 

Trowtbeg, y Syr William 
Troutbeck 11.16n 

Tubal Twbal-Cain 16.28n 

Tudur' Tudur ab Einion Sais 
8.7n 

Tudur? Owain Tudur 17.28n 

Twrog 1.24n 

Wiliam! Wiliam ap Dafydd ap 
Gwilym 4.83n 

Wiliam? Wiliam ap Gruffudd ap 
Robin 10.16n 

Wiliam? Syr Wiliam Gruffudd 
Hen o'r Penrhyn 11.7n, 10n 

Wiliam* Syr Wiliam Gruffudd 
(yr ail) o'r Penrhyn 11.10n (a 
gw. Margred ... ferch Wiliam) 

Wiliam,” Doctor 1.18n Mastr 
Wiliam 1.54n 

Wiliam Wiliam ap Maredudd ap 
Rhys 7.29, 39, 43 Wiliam ... 
aer Mredudd ... ŵyr Rhys 
7.23—6n 

Wiliam” Wiliam ap Gruffudd ap 
Dicws 6.6 Wil 6.5n, 28, 43, 47 

Wiliam?, Syr clerigwr anhysbys 
8.23n 

Ysgefintwn gw. Tomas 


234 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Enwau lleoedd 


Affrig 12.42n 

Bangor 14.1n, 42 

Berwig Berwick-upon-Tweed 
5.66n 

Blac-heth Blackheath 5.58n 

Brycheiniog 13.1n 

Caer Chester 10.17n 

Camlan 17.69n (a gw. Cad 
Gamlan) 

Cent swydd Gaint 5.15n, 17.54n 

Coedleision 8.14n 

Conwy 3.1, 6.2n, 8 

Cornwel Cernyw 5.60n 

Cymru 17.66 

Dulyn 17.40n, 46 

Eidal, yr 17.30n 

Eifionydd 9.3n 

Ffrainc 3.19, 13.40n 

Glyn Glynllifon 1.28n 

Grwyn, [y] La Corunna 13.41n 

Gwynedd 5.28, 17.60n 

Iwerddon gw. Werddon 

Llanallgo 9.71n 

Llanbedrog 8.18n 

Llandygai 11.8n 

Llanddwyn 13.4n, 55 (gw. hefyd 
Penrhyn ... Llanddwyn) 

Llanidan 4.40n 

Lleweni 6.38n 

Lloegr 17.25n 

Llundain 1.4n 

Llychlyn 17.49n, 61 

Llŷn 1.4n, 9.2, 10n, 45 

Manaw Ynys Manaw 17.48n 


Meirionnydd gw. sir 

Feirionnydd 

Menai cwmwd Menai 4.68, 

13.9n; [Afon] Menai 7.22 

Milfwrdd Aberdaugleddau 

17.57n 

Môn 1.56n, 2.22, 34, 47, 72, 
3.13n, 4.48n, 79, 9.1, 70, 10.13, 
19, 60, 12.33, 13.60, 17.55n 
(gw. hefyd sir Fôn) 

Myfyrian 10.10n 

Mynydd Mynydd yr Olewydd 
15.37n 

Mynydd Nefyn 9.46n 

Mynyw Tyddewi 3.13n, 11.47n 

Niwbwrch 8.16n, 13.56n 

Penfro 14.8n 

Penrhyn ... Llanddwyn 13.11— 
12n (gw. hefyd Llanddwyn) 

Rhis-mwnt Richmond 5.4n 

Rhôn talaith Rhône yn Ffrainc 
5.23n 

Sieb, y Cheapside 11.21n 

Sin Sheen 5.59n 

sir Feirionnydd 1.55n 

sir Fôn 13.54 (gw. hefyd Môn) 

sir Gaer swydd Gaer neu sir 
Gaernarfon 10.33n 

swydd Ddinbych 3.6n 

Trent Stoke on Trent 5.56n 

Warwig gw. Gei o Warwig 

Werddon Iwerddon 9.40n, 
17.37n 

Winsor Windsor 14.4 


Llawysgrifau 


Cynnwys nifer o'r llawysgrifau a restrir waith sawl copïwr. Ceisir dyddio'r 
rhannau hynny y mae gwaith beirdd y gyfrol hon yn digwydd ynddynt yn 
unig. Diolchir i Mr Daniel Huws am unrhyw ddyddiadau neu wybodaeth na 
chrybwyllir yn y ffynonellau printiedig a nodir. 


Llawysgrifau yng nghasgliad Prifysgol Cymru Bangor 

Bangor 1268: Rowland Lewis, canol yr 17g. (ar ôl 1638), gw. “Catalogue of 
Bangor MSS. General Collection’, 1217-3133 (cyfrol anghyhoeddedig, 
Prifysgol Cymru Bangor), dan rif y llawysgrif; Rhiannon Francis 
Roberts a Geraint Gruffydd, ‘Rowland Lewis o Fallwyd a'i 
Lawysgrifau’, Cylchg LlGC ix (1955—6), 495—6. 

Bangor 5945: William Evans, Llanwnda, 1772—4, gw. “Catalogue of 
Bangor MSS. General Collection’, 5446-7060 (cyfrol anghyhoeddedig, 
Prifysgol Cymru Bangor), dan rif y llawysgrif. 

Bangor 7288: Iaco ap Dewi, 1707, gw. “Catalogue of Bangor MSS. General 
Collection’, 7061-10436 (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru 
Bangor), dan rif y llawysgrif. 

Bangor 13829: Robert Prichard, Llannerch-y-medd, c. 1821-2, gw. ib. dan 
rif y llawysgrif. 

Bangor 24245: llaw anh., ail hanner y 18g., gw. “Catalogue of Bangor MSS. 
General Collection’, 23759-25705 (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol 
Cymru Bangor), dan rif y llawysgrif. 

Bangor (Mos) 6: John ap Humffrey ap Tudur, c. 1600 (o bosibl), E. 
Gwynne Jones and A. Giles Jones, ‘A Catalogue of the (Bangor) 
Mostyn Collection” i, (copi anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru Bangor, 
1967), dan rif y llawysgrif. 

Bangor (Mos) 11: llaw anh., ail hanner yr 17g., gw. ib. dan rif y llawysgrif. 


Bangor (Penrhos) 1573: ?Siôn Brwynog, c. 1590-1637, gw. ‘A Catalogue 
of the Penrhos Papers” (cyfrol anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru 
Bangor, 1940), dan rif y llawysgrif; Eurys I. Rowlands, “Llaw dybiedig 
Siôn Brwynog', Cylchg LlGC vii (1951—), 381. 


Llawysgrifau Ychwanegol yn y Llyfrgell Brydeinig, Llundain 
BL Add 12230 [= RWM 82]: Griffith Vaughan, c. 1689, gw. RWM ii, 
1136—44. 


236 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


BL Add 14866 [= RWM 29]: Dafydd Johns, 1586-7, gw. CAMBM 1844, 
16; RWM ii, 1022-38. 


BL Add 14874 [= RWM 51]: llaw anh., canol yr 17g., gw. ib. 1131-5. 


BL Add 14875 [- RWM 30]: Siôn Tudur (o bosibl), ar ôl 1570, gw. 
CAMBM 1844 19; RWM ii, 1039—48. 


BL Add 14876: Richard Morris, 1722—49, gw. CAMBM 1844, 19—20. 


BL Add 14879 [-RWM 38]: Richard ap John o Ysgorlegan, c. 1620, gw. 
RWM ii, 1079—82. 


BL Add 14880 [= RWM 36]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g. (ar ôl 1609), 
gw. CAMBM 1844, 21; RWM ii, 1074-6. 


BL Add 14881 [= RWM 50]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 
1130-1. 


BL Add 14885 [= RWM 34]: llaw anh., c. 1600, gw. CAMBM 1844, 23; 
RWM ii, 1069-70. 


BL Add 14892: Wiliam Bodwrda a’i gynorthwywyr, c. 1642, gw. CAMBM 
1844, 25-6; R. Geraint Gruffydd, ‘Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o 
Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, Cylchg LIGC viii 
(1953-4), 349-50; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda 
(1593-1660) o Aberdaron’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 410- 
49; id. “Wiliam Bodwrda (1593—1660), Cylchg LlGC xix (1975-6), 
300-10, passim. 

BL Add 14894 [- RWM 40]: llaw anh., chwarter cyntaf yr 17g., gw. 
CAMBM 1844, 26; RWM ii, 1087-91. 

BL Add 14900: Rowland Lloyd (y mae'n debyg), 1626-89, gw. CAMBM 
1844, 28. 

BL Add 14906 [- RWM 45]: Wiliam ap Wiliam ap Robert o Dregarweth, 
16g./17g., gw. ib. 29-30; RWM ii, 1101-4. 

BL Add 14940: John Owen (dan oruchwyliaeth Richard Morris), c. 1758, 
gw. CAMBM 1844, 40-1. 

BL Add 14962: Owen Jones “Owain Myfyr', c. 1768-1799, gw. ib. 44. 

BL Add 14965: Edward Kyffin, c. 1580, gw. ib. 45—6. 

BL Add 14966: Wiliam Bodwrda, c. 1644-6, gw. ib. 46-7; R. Geraint 
Gruffydd, “Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i 
John Price o Fellteyrn)’, Cylchg LlGC viii (1953-4), 349-50; Dafydd 
Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593-1660) o Aberdaron” 
(M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 266—340; id. “Wiliam Bodwrda 
(1593—1660)”, Cylchg LlGC xix (1975—6), 300-10, passim. 

BL Add 14967 [= RWM 23]: llaw anh., canol yr 16g. (ar ôl 1527), gw. 
CAMBM 1844, 47; RWM ii, 996-1014. 


LLAWYSGRIFAU 237 


BL Add 14975: llaw anh., 16g./17g., gw. CAMBM 1844, 51-2. 

BL Add 14978: llaw anh., c. 1600, gw. ib. 53. 

BL Add 14979: John Fowk, c. 1579, gw. ib. 53—4. 

BL Add 14984: llaw anh., c. 1600, gw. ib. 55-6. 

BL Add 14985: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 56. 

BL Add 14999: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. ib. 60. 

BL Add 15006: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 64. 

BL Add 15007: llaw anh., c. 1600, gw. ib. 64. 

BL Add 15010: William Roberts, Llwynrhudol, 1757—63, gw. ib. 65. 
BL Add 15038: llaw anh., 1575, gw. ib. 76-7. 

BL Add 24980 [- RWM 39]: llaw anh., c. 1600, gw. RWM ii, 1082-7. 


BL Add 31056: llaw anh., ail hanner yr 17g. (ar ôl 1658), gw. CAMBM 
1876-81, 154. 


BL Add 31057: llaw anb., 16g./17g., gw. Lc. 

BL Add 31058: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. Lc. 

BL Add 31059: Rhisiart ap Siôn o Ysgorlegan, c. 1590, gw. /.c. 

BL Add 31060: Richard Cynwal a Huw Machno, c. 1620, gw. Lc. 

BL Add 31061: Lewys Dwnn ac eraill, diwedd yr 16g., gw. Lc. 

BL Add 31062: Owen Jones “Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, c. 1800, gw. 
Lc. 

BL Add 31071: Owen Jones ‘Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, c. 1800, gw. 
Le. 


BL Add 31072: Owen Jones “Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, 19g., gw. l.c. 
BL Add 31085: Owen Jones “Owain Myfyr’ a Hugh Maurice, 19g., gw. L.c. 


Llawysgrif yng nghasgliad Bodewryd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

Bodewryd 2: Robert Lewis, c. 1724 (y mae'n debyg), gw. “Schedule of 
Bodewryd Manuscripts and Documents” (cyfrol anghyhoeddedig, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth), 1-2; D. Huws, ‘Robert 
Lewis of Carnau', Cylchg LlGC xxv (1987—8), 118. 


Llawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Bodley, Rhydychen 
Bodley Welsh e 7: llaw anh., 16g./17g., gw. SCWMBLO vi, 216. 


238 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Llawysgrifau yng nghasgliad Brogyntyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

Brog (y gyfres gyntaf) 1: Harri ap Llywelyn ap Siôn ac eraill, canol yr 16g., 
gw. ‘Catalogue of Brogyntyn Manuscripts and Documents’, i (cyfrol 
anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1937), 1-2; E.D. 
Jones, “The Brogyntyn Welsh Manuscripts”, Cylchg LlGC vi (1949—50), 
309-16. 

Brog (y gyfres gyntaf) 2: Humphrey Davies, 1599, gw. ‘Catalogue of 
Brogyntyn Manuscripts and Documents’, i (cyfrol anghyhoeddedig, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1937), 3-5; E.D. Jones, 
‘The Brogyntyn Welsh Manuscripts’, Cylchg LlGC v (1947—8), 234—6. 

Brog (y gyfres gyntaf) 3: llaw anh., 17g., gw. “Catalogue of Brogyntyn 
Manuscripts and Documents”, i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1937), 6-7; E.D. Jones, ‘The 
Brogyntyn Welsh Manuscripts’, Cylchg LlGC vi (1949-50), 1—42. 

Brog (y gyfres gyntaf) 5: llaw anh., 1625—30, gw. “Catalogue of Brogyntyn 
Manuscripts and Documents” i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1937), 10-12; E.D. Jones, ‘The 
Brogyntyn Welsh Manuscripts’, Cylchg LlGC v (1947-8), 237—57. 


Llawysgrifau yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd 
Card 1.5 [- RWM 23]: Foulk Owen, 1674x1691, gw. RWM ii, 206-10. 


Card 1.18: Elizabeth Phillips, 1850, gw. Graham C.G. Thomas and D. 
Huws, “Summary Catalogue of the Manuscripts ... commonly referred 
to as the “Cardiff MSS” ’ (Aberystwyth, 1994), 2-3. 


Card 1.20: Elizabeth Phillips, 1850, gw. ib. 3. 


Card 2.4 [- RWM 11], i: llaw anh., 16g./17g. (yr un llaw â Card 2.5), gw. 
RWM ii, 138-41. 


Card 2.13 [- RWM 34]: llaw anh., ar ôl 1819, gw. ib. 231. 


Card 2.26 [= RWM 18]: William Ffylip (aelod o gylch Siôn Dafydd Rhys), 
c. 1581-97, gw. ib. 172-8. 


Card 2.68 [= RWM 19]: llaw anh., c. 1624, gw. ib. 178-93. 

Card 2.114 [= RWM 7]: llaw anh., 1564-6, gw. ib. 110-28; Graham C.G. 
Thomas and D. Huws, op.cit. 88. 

Card 2.202 [= RWM 66]: John Davies, 1690-4, gw. RWM ii, 289-93. 

Card 2.617 [= Hafod 3]: Huw Machno ac eraill, c. 1620—5, gw. ib. 302-6; 
Graham C.G. Thomas and D. Huws, op.cit. 142. 

Card 2.619 [= Hafod 5]: llaw anh., c. 1586, gw. RWM ii, 306-9; Graham 
C.G. Thomas and D. Huws, op.cit. 142. 


LLAWYSGRIFAU 239 


Card 2.627 [= Hafod 17]: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM ii, 320— 
1. 

Card 3.4 [= RWM 5]: Elis Gruffydd, c. 1527, gw. ib. 93-6. 

Card 3.37 [= RWM 20]: llaw anh., 1614—36, gw. ib. 193202. 

Card 3.68: Robert Thomas, Beddgelert, c. 1735, gw. Graham C.G. Thomas 
and D. Huws, op.cit. 230. 

Card 4.10 [= RWM 84]: Dafydd Jones o Drefriw, canol y 18g., gw. RWM 
ii, 790-3. 

Card 4.101 [= RWM 83]: Huw Machno, cyn 1614, gw. ib. 783-9. 

Card 4.110 [= RWM 47]: David Ellis, Cricieth, 1771-95, gw. ib. 239-43; 
Graham C.G. Thomas and D. Huws, op.cit. 328. 

Card 4.156 [= RWM 64]: Margaret Davies, 1736-7, gw. RWM ii, 272-85. 

Card 5.10, i [= RWM 48]: William Griffith, c. 1750, gw. ib. 244-8. 

Card 5.44: Llywelyn Siôn, cwblhawyd yn 1613, gw. Graham C.G. Thomas 
and D. Huws, op.cit. 440; Llywelyn Siôn, &c.: Gw 157—60, 212-36. 


Card 5.167 [= Thelwall]: cylch Richard Longford, c. 1565—72, gw. ib. 451; 
BaTh 303, 311-12; GO 26. 


Llawysgrif yng nghasgliad Castell y Waun yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

Chirk A 5: llaw anh., 16g./17g., gw. E.D. Jones, ‘A Schedule of Chirk 
Castle Manuscripts and Documents” i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth), 2. 


Llawysgrifau yng nghasgliad Cwrtmawr yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

CM 5: ?Ieuan Tudur Owen o Ddugoed, Mawddwy, c. 1600, gw. RWM ii, 
878-86; B.G. Owens and R.W. McDonald, ‘A Catalogue of the 
Cwrtmawr Manuscripts’ i (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1980), 5—6. 


CM 10: David Ellis, 1766, gw. RWM ii, 890-5; B.G. Owens and R.W. 
McDonald, op.cif. 11. 

CM 22: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. B.G. Owens and R.W. 
McDonald, op.cit. 25. 

CM 24: llaw anh., canol yr 17g., gw. RWM ii, 923-4; B.G. Owens and 
R.W. McDonald, op.cit. 27. 

CM 27: David Ellis, 1630, gw. RWM ii, 925-32; B.G. Owens and R.W. 
McDonald, op.cif. 30-1. 

CM 40: Robert Williams, Aber-erch, “Robin Llys Padrig”, nid cyn 1804, 
gw. RWM ii, 935; B.G. Owens and R.W. McDonald, op.cit. 45—6. 


240 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


CM 114: John Hughes, c. 1624—48, gw. ib. 145. 
CM 200: Lewis Morris, 1724-9, gw. ib. 236-7. 
CM 238: Lewis Owen, c. 1690, gw. ib. 273. 


CM 325: W.H. Mounsey, 1859, gw. B.G. Owens, Rhiannon Francis Roberts 
and R.W. McDonald, ‘A Catalogue of the Cwrtmawr Manuscripts’, ii 
(cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 
1993), 380. 


CM 452: Evan Evans, c. 1750, gw. ib. 506. 
CM 454: Peter Bailey Williams, c. 1791-3, gw. ib. 509. 
CM 552: Owen Jones, ail hanner y 19g., gw. ib. 586. 


Llawysgrif yng nghasgliad Esgair a Phantperthog yn Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru, Aberystwyth 

Esgair 1: llaw anh., 17g., gw. “Schedule of Esgair and Pantperthog MSS. 
and Documents” (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, 1950), 1-11. 


Llawysgrifau yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies ym Mhrifysgol Cymru 

Bangor 

Gwyn 1: Humphrey Davies, diwedd yr 16g. neu ddechrau'r 17g., gw. 
GSCMB, 30. 


Gwyn 2: Watkin Lloyd, c. 1600, gw. /.c. 


Llawysgrifau yng nghasgliad Coleg Iesu, Rhydychen 

J 101 [> RWM 17]: llaw anb., canol yr 17g., gw. RWM ii, 68-86. 

J 138 [- RWM 16]: Robert Davies, Gwysanau, 1628, gw. ib. 64—8. 
J 139 [= RWM 14]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 56-7. 


Llawysgrif yng nghasgliad J. Glyn Davies yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

JGD 2: Wiliam Bodwrda, c. 1644, gw. “Schedule of Manuscripts and Papers 
Deposited by J. Glyn Davies, Esqu., M.A., Llanarth? (cyfrol 
anghyhoeddedig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, [1949]), 
32-64; R. Geraint Gruffydd, “Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o 
Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, Cylchg LlGC viii 
(1953-4), 349-50; Dafydd Ifans, “Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda 
(1593-1660) o Aberdaron’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 545— 
50; id. “Wiliam Bodwrda (1593-1660)', Cylchg LlGC xix (1975-6), 
300-10 passim. 


LLAWYSGRIFAU 241 


Llawysgrifau yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 

J.R. Hughes 6: John Evans, 1793, gw. Rh.F. Roberts, ‘A Schedule of J.R. 
Hughes Manuscripts and Papers’ (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1963), 1. 


LlGC 16B: un o gopïwyr Wiliam Bodwrda, canol yr 17g., gw. NLWCM 


37—47; R. Geraint Gruffydd, 


“Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o 


Aberdaron (a briodolwyd i John Price o Fellteyrn)’, Cylchg LlGC viii 
(1953-4), 349-50; Dafydd Ifans, “Wiliam Bodwrda (1593—1660)', ib. 
xix (1975—6), 300-10. 

LlGC 112B: Edward Jones a'i gylch, yn gynnar yn y 19g., gw. NUWCM 


113. 


LlGC 162D: 
LlGC 165C: 
LlGC 279D: 
LlGC 435B: 
LlGC 552B: 
LlGC 593E: 
LlGC 643B: 
LlGC 644B: 
LlGC 666C: 
LlGC 670D: 
LlGC 727D: 
LlGC 728D: 
LlGC 832E: 


un o gopïwyr Syr T. Phillipps, 19g., gw. ib. 130—. 
llaw anh., 18g./19g., gw. ib. 133-4. 

llaw anh., 17g./18g., gw. ib. 194. 

llaw anh., dechrau'r 17g., gw. ib. 321-5. 

llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. HMNLW i, 33. 
llaw anh., c. 1720, gw. ib. 38. 

llaw anh., hanner cyntaf yr 17g. (ar ôl 1607), gw. ib. 43. 
llaw anh., canol yr 17g., gw. ib. 44. 

William Jones, Llangollen, 19g., gw. ib. 46. 

William Jones, Llangollen, 19g., gw. ib. 46-7. 

Huw Machno, 1610, gw. ib. 53. 

llaw anh., 16g./17g., gw. ib. 54. 

William Bulkeley, Brynddu, hanner cyntaf y 18g., gw. ib. 63. 


LlGC 970E [= Merthyr Tudful]: Llywelyn Siôn, c. 1613, gw. RWM ii, 
372-94; HMNLW i, 77; D.H. Evans, ‘Ieuan Du'r Bilwg (fl. c. 1471)’, B 
xxxiii (1986), 106. 


LlGC 1024D: llaw anh., ail hanner y 18g. (ar ôl 1765), gw. HMNLW i, 82. 
LlGC 1573C: Angharad Llwyd, hanner cyntaf y 19g., gw. HMNLW i, 133. 
LlGC 1579C: llaw anh., 17g.—19g., gw. ib. 134. 

LlGC 3037B [= Mos 129]: Richard Mostyn, c. 1574-82, gw. RWM i, 63— 


74. 


LlGC 3038B [= Mos 130]: John Davies, “Siôn Dafydd Laes’, c. 1687-93, 
gw. ib. 74-87. 

LlGC 3039B [= Mos 131]: John Jones, Gellilyfdy, 1613-18, gw. ib. 87-97; 
N. Lloyd, ‘A History of Welsh Scholarship in the First Half of the 


Seventeenth Century with Special Reference to the Writings of John 
Jones, Gellilyfdy” (Oxford, D.Phil., 1970), 41-6. 


242 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


LlGC 3040B [= Mos 132]: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM i, 98— 
100. 


LlGC 3047C [= Mos 144]: William Phylip, c. 1620, gw. ib. 131-51. 


LlGC 3048D [= Mos 145]: Wiliam Bodwrda, c. 1644—50, gw. ib. 151-68; 
Dafydd Ifans, “Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593-1660) o 
Aberdaron” (M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 341-52. 


LlGC 3049D [= Mos 146]: Huw Machno, 1636-7, gw. RWM i, 168-79. 
LlGC 3050D [= Mos 147]: Edward Kyffin, c. 1577, gw. ib. 180-96. 


LlGC 3051D [= Mos 148]: Thomas Davies, ail hanner yr 16g. ond cyn 
1594, gw. ib. 196-212. 


LlGC 3056D [= Mos 160]: Humphrey Davies, c. 1600, gw. ib. 224—42; 
E.D. Jones, “The Brogyntyn Welsh Manuscripts”, Cylchg LlGC v 
(1947-8), 234; D. Huws, ‘The Transmission of a Welsh Classic’ yn 
Recognitions: Essays Presented to Edmund Fryde (Aberystwyth, 1996), 
gol. C.R. Richmond and I. Harvey, 194. 


LlGC 3057D [= Mos 161]: llaw anh., cyn 1563, gw. RWM i, 242—55. 
LlGC 3077B: llaw anh., 17g., gw. HMNLW i, 264. 

LlGC 4710B: Gwilym Pue, 1676, gw. HMNLW ii, 36-7. 

LlGC 5265B: llaw anh. (Morys Kyffin, o bosibl), 1579, gw. ib. 81. 
LlGC 5272C: Edward Kyffin, 1576x1581 (1577, o bosibl), gw. ib. 83. 
LlGC 5273D: William Davies, 1642, gw. ib. 83. 

LlGC 6471B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g. (cyn 1633), gw. ib. 183. 


LlGC 6499B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g. ac nid ar ôl c. 1655, gw. ib. 
186. 


LlGC 6681B: John Jones, Gellilyfdy, hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 204—5. 
LlGC 6706B: llaw anh., dechrau'r 17g., gw. ib. 208. 
LlGC 6735B: Richart Robert, 17g./18g., gw. ib. 211. 


LlGC 9048E [= copi ffotostat o lawysgrif Rhydychen, Coleg Balliol 353]: 
Syr Siôn Prys o Aberhonddu, ail chwarter yr 16g., gw. GP cx—cxi; 
HMNLW iii, 106; E.D. Jones, ‘Llyfr Amrywiaeth Syr Siôn Prys’, 
Brycheiniog, viii (1962), 97-104; R.A.B. Mynors, Catalogue of the 
Manuscripts of Balliol College Oxford (Oxford, 1963), 349-51. 


LlGC 9166B: llaw anh., canol yr 17g., gw. HMNLW iii, 121. 
LlGC 10252D: llaw anh., ail hanner y 18g., gw. ib. 205. 
LlGC 10748D: llaw anh., 1722x1734, gw. ib. 242. 

LlGC 11087B: llaw anh., diwedd yr 16g., gw. ib. 304. 


LlGC 11115B [= copi ffotostat o lawysgrif Llyfrgell John Rylands, 
Welsh MS 2]: llaw anh., hanner cyntaf y 18g., gw. ib. 310. 


LLAWYSGRIFAU 243 


LlGC 11816B: llaw anh., 17g., gw. HMNLW iv, 70. 

LlGC 12443A: llaw anh., canol neu'n ddiweddar yn yr 17g., gw. ib. 212— 
13. 

LlGC 12873D: Ifan Wiliam, c. 1775, gw. ib. 333. 

LlGC 13061B: Tomas ab Ieuan, ail hanner yr 17g., gw. ib. 353—4. 


LlGC 13064D: llaw anh. (ai Dafydd Hopcyn o'r Coety?), c. 1771, gw. ib. 
355. 


LlGC 13068B: llaw anh., c. 1600, gw. ib. 356-7; D.H. Evans, Bywyd a 
Gwaith “Gyles ap Sion” o Radur Ucha’, SC xxvi/xxvii (1991—), 88ff. 


LlGC 13072B: Jenkin Richard, 1643—60, gw. HMNLW iv, 359; R. Geraint 
Gruffydd, “Awdl wrthryfelgar gan Edward Dafydd’, LlCy v (1958-9), 
158. 


LlGC 13079B: llaw anh., 16g./17g., gw. HMNLW iv, 363. 
LlGC 13081B: Owen John, c. 1600, gw. ib. 363—4; TLIM 44. 


LIGC 13125B: Edward Williams ‘Iolo Morganwg’, 18g./19g., gw. 
HMNLW iv, 410. 


LlGC 13167B: Gwilym Pue, 1674—6, gw. ib. 482-3. 
LlGC 13168A: Owen John, c. 1600, gw. ib. 483. 
LlGC 13178B: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 486-7. 


LlGC 15543B: David Powell ‘Dewi Nantbrân', c. 1741, gw. Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 1953—1954 (Aberystwyth, 
1954), 36. 


LlGC 17114B [= Gwysanau 25]: llaw anh., c. 1560, gw. H.D. Emanuel, 
art.cit. 339; “Catalogue of the Gwysaney Mss’ (cyfrol anghyhoeddedig, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1953), 31-45; E. 
Bachellery, Etudes v (1950-1), 116-18; GO 21-2 (er iddo gamsynied 
am y dyddiad); BaTh 306. 


LlGC 17528A: Hugh Evans, 1770-1, gw. Llyfrgell Genedlaethol Cymru: 
Adroddiad Blynyddol 1960-61 (Aberystwyth, 1961), 44—5. 


LlGC 19901B [= J. Gwenogvryn Evans 1]: llaw anh., canol yr 17g., gw. 
“Schedule of J. Gwenogvryn Evans Collection” (cyfrol anghyhoeddedig, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1930), 1. 


LlGC 21248D [= Mos (heb ei rhifo)]: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. 
“Catalogue of Mostyn MSS purchased in 1974” (cyfrol anghyhoeddedig, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1975), 24—65. 


LlGC 21700D [= Heythrop]: llaw anh. 1625-50, gw. Llyfrgell 


Genedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 1981—82 (Aberystwyth, 
1982), 60-1. 


244 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


LlGC Mân Adnau 1206B [= Tanybwlch 1]: llaw anh., c. 1700, gw. 
“Schedule of the Contents of a Manuscript Volume of Welsh poetry 
known as the Tanybwlch Manuscript” (cyfrol anghyhoeddedig, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, 1932), 1—42. 


Llawysgrifau yng nghasgliad Llanstephan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

Llst 6: llaw anh., c. 1510-30, gw. RWM ii, 428-33; Llanstephan MS. 6, ed. 
E. Stanton Roberts (Cardiff, 1916), iii—v. 


Llst 15: John Morgan, Matchin, c. 1707-11, gw. RWM ii, 449-52. 
Llst 16: Samuel Williams, c. diwedd yr 17g. a dechrau'r 18g., gw. ib. 452. 


Llst 35: Humphrey Davies, diwedd yr 16g. a dechrau'r 17g. (ar ôl 1598), 
gw. ib. 478-82; ByCy 117; E.D. Jones, ‘The Brogyntyn Welsh 
Manuscripts”, Cylchg LlGC v (1947-8), 234. 

Llst 42: Siôn Rhydderch, c. 1691, gw. RWM ii, 510. 

Llst 47: Llywelyn Siôn, 1586-90, gw. ib. 516-23. 

Llst 53: Siâms Dwnn, c. 1641-7, gw. ib. 534-45. 

Llst 54: un o gopïwyr Moses Williams, c. 1710x1720, gw. ib. 545-9. 

Llst 55: Siôn Dafydd Rhys, c. 1579, gw. ib. 549—53. 

Llst 117: Ieuan ap William ap Dafydd ab Einws o Riwabon, 1542—54, gw. 
ib. 568-79; Graham C.G. Thomas, ‘From Manuscript to Print—l. 
Manuscript', yn A Guide to Welsh Literature c. 1530-1700, ed. R. 
Geraint Gruffydd (Cardiff, 1997), 245—6. 

Llst 120: Jasper Gryffyth, c. 1597-1607, gw. RWM ii, 603-9. 

Llst 122: Wiliam Bodwrda, c. 1644—50, gw. ib. 609-20; R. Geraint 
Gruffydd, “Llawysgrifau Wiliam Bodwrda o Aberdaron (a briodolwyd i 
John Price o Fellteyrn)’, Cylchg LlGC viii (1953—4), 350; Dafydd Ifans, 
“Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593-1660) o Aberdaron” (M.A. 
Cymru [Aberystwyth], 1974), 384—98. 

Llst 123: Wiliam Bodwrda, c. 1644—50, gw. RWM ii, 620-34; R. Geraint 
Gruffydd, art.cif. 350; Dafydd Ifans, ‘Bywyd a Gwaith Wiliam 
Bodwrda (1593-1660) o Aberdaron’ (M.A. Cymru [Aberystwyth], 
1974), 354. 

Llst 125: Wiliam Bodwrda, c. 1644-50, gw. RWM ii, 649-62; Dafydd 
Ifans, (Bywyd a Gwaith Wiliam Bodwrda (1593-1660) o Aberdaron” 
(M.A. Cymru [Aberystwyth], 1974), 375—83. 

Llst 133: Samuel Williams, c. 1712, gw. RWM ii, 664-94; G.H. Hughes, 
Iaco ab Dewi 1648-1722 (Caerdydd, 1953), 37—40. 

Llst 134: Llywelyn Siôn, c. 1610, gw. RWM ii, 695-712; D.H. Evans, 


LLAWYSGRIFAU 245 


“Ieuan Du'r Bilwg (fl. c. 1471)’, B xxxiii (1986), 106; CLC? 478-9. 
Llst 145: Samuel Williams, c. 1710-20, gw. RWM ii, 721-5. 
Llst 155: llaw anh., c. 1574-1604, gw. ib. 728-32. 
Llst 156: llaw anh., c. 1632—68, gw. ib. 732—8. 
Llst 165: Thomas Jones, Pennant Melangell, c. 1720-65, gw. ib. 754. 
Llst 167: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 754-7. 
Llst 169: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. ib. 759—60. 
Llst 181: llaw anh., c. 1556-8, gw. ib. 769-71. 


Llawysgrifau yng nghasgliad Peniarth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 
Aberystwyth 
Pen 75: llaw anh., ail hanner yr 16g. (ar ôl 1589), gw. RWM i, 497—503. 


Pen 85, ii: Gruffudd Hiraethog, c. 1550, gw. HMNLW i, 550. 
Pen 91: llaw anh., c. 1641, gw. RWM i, 566-9. 

Pen 93: llaw anh., 1582-1628, gw. ib. 572-8. 

Pen 97: llaw anh., c. 1605, gw. ib. 603-9. 

Pen 103: llaw anh., c. 1570, gw. ib. 639—44. 


Pen 112: John Jones, Gellilyfdy, cyn 1610, gw. ib. 671-86; N. Lloyd, ‘A 
History of Welsh Scholarship in the First Half of the Seventeenth 
Century, with Special Reference to the Writings of John Jones, 
Gellilyfdy” (Oxford, D.Phil., 1970), 28-31. 


Pen 137: llaw anh., ail hanner yr 16g., gw. RWM i, 861-7. 

Pen 144: llaw anh., c. 1640, gw. ib. 902-7. 

Pen 153: Owen Gruffudd, c. 1685—98, gw. ib. 932-6. 

Pen 155: llaw anh., c. 1562—85, gw. ib. 937—40. 

Pen 184: llaw anh., hanner cyntaf yr 17g., gw. ib. 1008-11. 

Pen 195: David Ellis, Gwanas, hanner cyntaf y 18g. (ar ôl 1727), gw. ib. 
1023-5. 

Pen 198: llaw anh., c. 1693—1701, gw. ib. 1206. 

Pen 221: John Jones, Gellilyfdy, c. 1605, gw. ib. 1045; N. Lloyd, ‘A History 
of Welsh Scholarship in the first half of the Seventeenth century, with 
Special Reference to the Writings of John Jones, Gellilyfdy’ (D.Phil. 
Oxford, 1970), 26-7; M.T. Burdett-Jones, ‘Trydydd Llyfr Cywyddau 
John Jones Gellilyfdy’, YB xvi (1990), 127—40. 

Pen 239: llaw anh., ail hanner yr 17g., gw. RWM i, 1063—6. 


Pen 312: John Jones, Gellilyfdy, 1610—40, gw. ib. 1114-18. 


246 GWAITH SYR DAFYDD TREFOR 


Llawysgrif yng nghasgliad Stowe yn y Llyfrgell Brydeinig, Llundain 
Stowe 959 [= RWM 48]: llaw anh., chwarter olaf yr 16g., gw. RWM ii, 
1110-26; GLGC xxxii. 


Llawysgrif yng nghasgliad Wynnstay yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

Aberystwyth 

Wy 1, i: llaw gynnar Thomas Wiliems, Trefriw, c. 1570-90, gw. “Schedule 
of the Wynnstay Manuscripts and Documents” (cyfrol anghyhoeddedig, 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1934—40), 1. 


Mynegai i'r llinellau cyntaf 


Td. 
A gasglo Mai, drai drylef,—o dail ........ceceecesescesseeceeseeeeeeseeseeseeseeneeeneeas 102 
Ai ti, Angau, wyt YO 20d... cccccceseeseesceccsseeseesecseeeseeseesecsesesenseesecseeeseeaees 38 
Annwyl gen bawb ei wenith ........ ccc ecesesceeceeseeeeeeceeeeseeseceeeeeeeaeeaeeneeeneeaees 50 
Archaf i Fair ddiwair ddrem ..........cccecceccesceeceeceeseeseeeeeeceeseeaeeeeeeseeseeeeneenneeas 101 
Bu anwyl ar bawb ennyd .........eceeceeseeseeseeseeeceeseeseeseeeceeseesecseeeeeseeseeeeeeeeneeas 27 
Drogenais fynd drwy GONWY ......ecsececsseeeeeeseeseeseneenesseeseeeeneseeseeseneseeaeeaeeees 35 
Gwaith anorffen sy genni? 0... eeeeceeseeseesseeceeseeseeseeceeseesecaeeeeeseeaeeeeeeeeneees 97 
Gwn nad da, gwae enaid dy... ecceceesceseesseeseeseeseeeeeceeseeseseeeseeseeaeeneeeneeas 73 
Mae llef oer, mae llifeiriau...........uu.uuuuuuu eer YY GI LL LILI IL I FI LL AuN. 47 
Mae 'm Mangor drysor a rig........ececcesessesseeceeseeseeeeeceeseeseeaeeeeeeseeaeeeeneeeneeas 70 
O Fôn y dof i FVM... eee ceceescessesseeseesessseseeesensesseeseensessesseeseeesessessesssenseeneass 55 
O:thodd dacar ar Hatt yen GT tients neni earns ee 41 
Pand angall na ddeallwn o.oo... ec eeceeceesceseesececeeseeseeeeeeeeeseeaesaeeeeeaeeaeeeeneeeneeas 84 
Pa ryw sôn am bersoniaid ..........cceceeseeseeseesececeeseeseeseeeceeseeaeeaeceeeeaeeaeeseeeeeeaeeas 53 
Y cerddor ifanc irddoeth 2.0.0... ec ceeesceseeseeeeeeceeseeseeeeeceeseeaeeseceeeeseeaeeseeeeeeneeas 64 
Y chwi fun wiwlun, fain, olau,—buraidd...........eeeeeueuuu ei LL F.H. 100 
Y du gwrol, dy gariad seee eret E eaaa aeeie aat e E a eee o nEn 58 
Y ferch wen o Frycheiniog .........sssssesssseesessesesssstsesreseseseseesessssesesreseseeseseeseses 67 
Y ferch ŵyl, freichiau OLWeD.........ceceeceseeseeceeseeseeeeeceeseeseeseeeeeeseeseeseeneeeaeeas 61 


Y-teitw teg Cu tretad sm dd 31 


Mynegai i’r gwrthrychau a’r eirchiaid 


cerdd 
ACN ATA PEANN E A yn dd da ssh fens wu es gel don sd one aah fea Tdd fu Cn ua 7 
Oe AEE T A rrr teeter retire 8 
E HNN EN Y Y FR FN 9 
Dafydd ap Gwilym.......cceceecescescesceeseeseeeceseeseeseesececeeseeaeeaeseeeeseeaeeneeeeeenees 7,12 
Deiniol Bangor Gen Ge Fy FF FN Y FFY Fr FFF 14 
iei eee eee eee Te 17 
DWYNWEN oi. cceccsceeeesececcetsseveedssenseetssenveedasenscetsdesucessdonsdouedenedesadevedebadevedevadeves 13 
Edward SiC wis cilcen thin DG Ri Sheen lee IGN Sie 12 
Gwynt y den ER pee Ru eR HM EERE CEC a CES ERC Reco 20 
Harri VWs Senterada Bias) dace Re ndd: 5 
Maine du gene ad ey RE oeu aN rui ly des a ro y 19 
ii a EE csdaceseestnsesedstedebesetddededeuncededessdetevesedetedansdebedensdetedebecedederesebedetedenedeves 10 
Margred ferch Wiliam o'r Penrhyn .........cceceeceesceseeeceeceeseeseeeeeseeseeaeeeenseeneees 11 
merch anhysbys le Dda Se TF A DF O 18 
Owain ap Maredudd ap Tomas o Borthamll ...........:cccccscccsseesseesseeseeeseeeeeeseees 4 
Dadcrau:n ec wt ei hu ds ho GN MS DL IS A meee rere 11 
Robert ap Rhys o Blas Tolyt1......ec.ececceceeseeseeseeeeeeceeseeseeeeeeseeseeaeeeseeseeaeeneeeeeeaes 3 
Rowland Bwlclai ei eU wi TT I Gn FF y WT Y y GWL 2 
Rhisiart Bwlclai, Archddiacon Môn...........euuuue ec HYLL LILI LL FF nun 2 
Rhydderch ap Dafydd o Fyfyrian ......eceeceeceesceseeeceeseeseeseeeeeseeseeeeeeneeeneeas 10 
IRh ys Gwa a AT FN ON CN RO'N 10 
Sietfre: ap S100 un uu wae WD needle 11 
Siôn ap Robin o Eifionydd ........ececeeceeseeseeseeeeeeeeeseeseceeeeceeseeaeeeeeeseeaeeseeneeeaeeas 9 
Lewys ab Ieuan ap Tudur, Syr, rheithor Llanbedrog... 8 
Skeffington, Thomas, yr Esgob ..0.......cceccescesseeseeseeseeeeceeeeseeseeeeeeeeseeseeneeneeeaes 14 
udynt dI 12 
Wiliam, Sym ue ig id e dd Yd ed cleaved is 8 
Wiliam ap Gruffudd ap DicwS........ccccccccccsscesseesscesseesecesseeseceseeeseeeseeeseeeseeeseees 6 
Wiliam ap Maredudd ap Rhys o Lanfairfechan ..............uueuuuneeeeeeuieieueen. 7 


Wiliam Glyn, Dr, o Lynllifon oo... cece eceescesceeceeceeseeseeeeeeseesecseeeeeeseeseeneeeseeaes 1 


